IWÉ 


ADURA YORUBA, 


ATI TI IṢẸ-IRANṢẸ 
AWỌN SACRAMENTI, 
TI O SÌ NI 
ILANA MÌ ATI ISÌN-ILANA, 
PẸLU 


AWỌN PBALMU TI DAFIDL 





LONDON: 
SOCIETY FOR PROMOTING OHRISTIAN KNOWLEDGE; 


NORTHUMBERLAND AVENUE, CHARING CROB8; 
á, ROYAL EKCHANGE; 43, PICCADILLY. 


ADURA YORUBA. 


ADURA OWURỌ. 





ẹ̀hỌ NINU IWE ỌLỌRUN. 


IGBATI enia buburu ba yipada kuro ninu 

ìwa buburu rẹ̀ ti o ti nhù, ti o sì ṣe 

eyi ti ôtọ, yio gbà ọkkàn rẹ̀ là l£ye.. Esek. 
18. 27. 

Mo jẹwọ irekọja mi: nigba-gbogbo li ẹ̀ṣẹ 
mi sì mbọ niwaju mìi.. Psqi, 51. 3. 

Pa oju rọ mọ kuro lara ẹ̀ṣẹ mi, ki iwọ ki o 
sì nù gbogbo ẹ̀ṣẹ mi nù kuro.. Psaô. 51. 9. 

Ẹbọ Ọlọrun ni irobinujẹ ọkkàn : irobinujẹ 
ati irora àiya, Ọlọrun, on ni ìwọ kì yio gàn. 
Psal. 51. 17. 

Fà àiya nyin ya, kì iṣe agọ nyin, ki ẹnyin 
ki o sì yipada si JEHOFA Ọlọrun nyin: nitori - 
ti o pò 1 ore-ọfẹ, o sì kún fu ánu, kì ibinu 
kankan, o ṣeun pìpò, o sì ronupiwada ati ṣe 
buburu... Joeli 2. 13. 

Ti Oluwa Ọlọrun wa li ánu ati idariji, bi 
awa tilẹ ṣẹtẹ si i, ti awa kò sì gbà ohùn 
JEHOFA Ọlọrun wa gbẹ, lati ma rìn nipa ofin 
ti o gbé kalẹ niwaju wa.. Dan. 9. 9, 10. 

JEHOFA, kìlọ fu mi, ṣugbọn ni ibawi ni, ki 
o máṣe ni ibinu rẹ, ki ìwọ ki o má sọ mi 
dasan.. Jeremta 10. 24. 

1 B 


ADURA OWURỌ. 


Ẹnyin ronupiwada; nitori ti ijọbba ọrun 
kùn si dẹ̀dẹ.. 4/at. 3. 2. 

Emi o dide sẹ̀, emi o tẹ babba mi lọ, emi 
o sì wi fu u pe, Babba, emi ti ndẹṣgẹ si ọrun, 
ati niwaju rẹ, emi kò sì yẹ ti a ba ma pò li 
ọmmọkọnri rẹ, mọ... J4££. 15. 18, 19. 

JEHOFA, má ba ọmmọ ọdọ rẹ lọ sinu idajẹ ; 
nitori ti kò si ẹniti o wà laye ti a o dalare 
niwaju rẹ.. Psad. 143. 2 

Bi awa ba wipe, awa kò li ẹ̀ṣẹ awa tàn ara 
wa, jẹ, otitọ kò sì sì ninu wa: ṣugbọn bi awa 
ba jẹwọ ẹ̀ṣẹ wa, olôtọ ati olododo H on 
lati dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, ati lati wẹ̀ wa nù ninu 
aìṣododo gbogbo... 1 JoA. 1. 8, 9. 


NYIN ara olufẹ ọwọn, Iwe Ọlọrun nì mu 
wa, ni ìbi pipọ ninu rẹ̀ lati jẹwọ ọpọlọpọ ẹ̀ṣẹ 
on ìwa buburu wa, laìṣẹtan, ati laìbo ẹ̀ṣẹ wa, 
mọlẹ niwaju Ọlọrun Olodumare Babba wa ti 
mbẹ li ọrun ; ṣugbọn ki awa ki o fi irẹlẹ,i ipara- 
mọ, ironupiwada, ati igbọran si àiya jẹwọ wọn; 
nitori idi ọkan yi ni, ki awa ki o le ri idariji 
ẹ̀ṣẹ wa gbà, nitori ore ati £nu rẹ̀ ti kò nipẹkun. 
Bi awa tilẹ mẹ pe o yẹ pe awa iba ma fi 
iparamọ jẹwọ ẹ̀ṣẹ wa nigba-gbogbo niwaju 
Ọlọrun ; ṣugbọn o yẹ ki awa ki o ṣe bẹ̀ julọ, 
nigbati awa ba pade ti awa, ba pejọ, kì awa, 
ki o dupẹ fu u nitori ore pipọ ti awa tì ngbà 
li ọwọ rẹ̀, ki awa ki o rò iyìn rẹ̀ ti o yẹ julọ, 
ki awa ki o gbé ẹrọ rẹ̀ ti o mọ julọ, ki awa ki 
o sì tọrọ nkan wọn-ni lọwọ rẹ̀, ti awa kò le ṣe 
laìni, fu ara wa ati fu ọkkàn wa pẹlu... Njẹ 
nitori na, mo bẹ̀ iwọn ẹnyin ti o wà nihinyi 
nìsi£lìyi, ki ẹnyin ki o fi mimẹ̀ àiya, ati irẹlẹ 
ohùn, ba mi lọ si idi itẹ ti ore-ọfẹ ọrun, ẹ ma 
wi lẹhin mi. 


ADURA OWURỌ. 


IJẸWỌ TI AWỌN ENIA GBOGBO. 


LODUMAREE Babba alánu julọ; Awa ti 
yapa, awa, sì ti ṣìna kirikiri kuro li ọna rẹ 
bi agutan ti o nù.. Awa ti ntọ ipa idamọran 
ati ifẹ inu wa jọjọ... wa ti ṣẹ̀ si ofin rẹ 
mimọ... Awa ti fi nkan wọn-ni ti a ba ṣe silẹ 
laìṣge ; Awa sì ti ṣe nkan wọn-ni ti a ba fi silẹ 
laìṣe; Ilera kò sì si ninu wa... jugbọn iwọ, 
Oluwa, gánu fu wa òtoṣi ẹlẹṣẹ. Ọlọrun, iwọ da 
awọn ti o jẹwọ ẹ̀ṣẹ wọn silẹ... Mu awọn ti o 
ronupiwada, sipò ; Gẹgẹ bi ileri ti Iwọ ge fu 
araiye lara Kristi Jesu Oluwa wa. F'i fu wa, 
Babba alánu julọ, nitori rẹ̀; Ki awa ki o léma 
gbé lati isisiyi lọ, bi-Ọlọrun, laìlẹṣẹ, ati gbé 
aiye aìrekọjà, si ogo orúkọ rẹ ọwọ. . Amin. 


IFIJI ṢṢẸ. 


LỌRUN Olodumare.. Babba Jesu Kristi 
Oluwa wa, ẹniti kò fẹ ikú ẹlẹṣẹ, a e 
ki o kuku yipada kuro ninu ìwa buburu rẹ̀, ki 
o sì yò; ẹniti o sì ti fi agbara ati aṣẹ fu awọn 
Alufa rẹ̀, lati rò fu wọn ati lati sọ ti Ifiji ati 
Imukuro ẹ̀ṣẹ fu awọn enia, rẹ̀, ti o ronu- 
piwada : O dariji o sì fi ẹ̀ṣẹ jì gbogbo awọn ti 
o ronupiwada nitotọ, ti o sì fi aìṣẹtan gbà 
Ihin-rere mimọ rẹ̀ gbẹ... Njẹ nitori na ẹ jẹ 
ki awa ki o bẹ̀bẹ lọdọ rẹ̀, ki o le fi ironupiwada 
tòtọ, ati Ẹmmí Mimọ rẹ̀ fu wa, ki ohun gbogbo 
ti awa nṣe nisisiyi ki o le ma wù u; ati aiye 
wa ìyokù lẹhin eyiyi, ki o le ma wà li aìléri, 
ati ni mimọ ìwa; tobẹ nigbẹhin ki awa ki 
o le deibi ayọ rẹ̀ ti kò nipẹkun; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa... Amin. 


ADURA OLUWA. 
Do wa ti mbẹ Ji ọrun, Ọwọ li orukọ 
rẹ, Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge 1 
93 Ba2 


ADURA OWURỌ. 


a1yé, Bi nwọn ti nge li ọrun.. Fu wa li onjẹ 
ọjọ wa loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari 
ẹ̀ṣẹ jì awọn ti o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sinu 
ìdẹwò ; Ṣugbọn gbà" wa ninu tulasin: Nitori 
ijọbba ni ti rẹ, agbara ni ti rẹ, ogo ni ti rẹ, 
lailai. Amin. 

Alufa. Oluwa, iwọ ṣí wa li òte. 

Idalamn,. Ẹnu wa yio sì ma fi ìyìn rẹ hàn. 

Alu/a. Ọlọrun, ṣísẹ ki o gbà wa là. 

Idahun. Oluwa, yara ki o ràn wa lọwọ. 


- Dide daro. 

Alufa. Ogo mi fu Babba, ati fu Ọmmọ : ati 
fu Ẹmmí Mimẹ; 

Idalaun.. Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ 
nisisiyi, bẹni yio sì ma ri nigba-gbogbo : aiye 
aìnipẹkun.. Amin. 

Alufa. i yìn Oluwa. 

Idahun. Orukọ Oluwa ni ki a fi iyìn fu. 


ORIN SI JEHOFA. 


Psalmu. 95. 


NYIN wá, ẹ jẹ ki a kọnrin si JEHOFA : ẹ 
jọ ki a hé ihé ayọ si Apatta igbala wa. 

Ẹnyin jẹ ki a fi ọpẹ wá si iwaju rẹ̀: ki a sì 
fi orin mimé hé ihé ayọ si ọdọ rẹ̀. 

Nitori JEHOFA Ọlọrun tì o tobi ni: at Ọbba 
ti o tobi jù gbogbo ọlọrun lọ. 

Ni ikawọ ẹniti ibi ẹ̀gbọn ìlẹ wà: agbara 
òke giga ni tì rẹ̀ pẹlu. 

Ti rẹ̀lí okun,on to sì da a: ọwọ rẹ̀ li o sì 
da iyangbẹ ilẹ. 

Ẹnyin wá, ẹ jẹ ki a wolẹ, ki a tẹriba: ẹ jẹ 
ki a kunlẹ niwaju JEHOFA Ẹlẹda wa. 

Nitori on li Ọlọrun wa: awa sì li enia 


papa rẹ̀, ati agutan ọwọ rẹ̀. 
4 


ADURA OWURỌ. 


Loni, bi ẹnyin ba nfẹ gbé ohùn rẹ̀, ẹ má 
gé àiya nyìn le: bi igba imunibinu, ati bì ọjọ 
ìdanwò Ìi aganjù ; i 

Nigbati awọn babba nyin dan mi wò: ti 
nwọn mọ m1, ti nwọn sì rì iṣẹ̀ mì. 

Ti ogoji ọdún tẹtọ ni inu mi fi bajẹ si iran 
yì, mo ni: Énia, li o nṣìna ji àìya wọn, nwọn 
kò sì mẹ ipa ọna mi. 

Awọn ẹniti mo sì bura fu ni ibinu mì pe: 
nwọn kì yio sì wọ ibi isimi mi. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Ẹmmí Mimẹ; 

Bi o tì wà l àtetekọge, mbẹ nisigiyi, bẹ̀nì 
yio sì ma rì nigba-gbogbo : aiye aìnìpẹkun. 
A min. 


ÌYÌN SI ỌLỌRUN. 
WA nyìn ọ, Ọlọrun : awa njẹwọ rẹ pe iwọ 
li Oluwa. 

Gbogbo aiye fi ori balẹ fu ọ: Babba aiye 
ttilaj o ooo, ME 

Iwọ li ẹniti gbogbo awọn Àngeli nkigbe pò: 
Ọrun, ati gbogbo Agbara ti mbẹ ninu wọn. 

Iwọ li ẹniti awọn Kerubu, ati awọn Berafu : 
nkagbe pò nigba-gbogbo pe, 

Mimé, Mimô, Mimé:: Oluwa Ọlọrun awọn 
ọmmọ ogun; 

Ọrun on aiye kúin fu Ọllá-nla: ti Ogo rẹ. 

Tígbẹ awọn Aposteli ti o li ogo : nyìn ọ. 

ẹ̀gba awọn Woli ti o dara: nyìn ọ. 

Ogun awọn Ajẹrikú ti o li ọllá: nyìn ọ. 

Ijọ mimọ ti awọn enia Ọlọrun ni gbogbo 
aiye: njẹwọ rẹ ; 

Babba: ẹni Ọllá-nla ti kò nipẹkun ; 

Ati Ọmmọ rẹ nikangogo : ọllọlá, olôtọ ; 

Tmmí MimQ pẹlu: Olutunu. 

Kristi: iwọ li Ọbba Ogo. 

6 


ADURA OWURỌ. 


Iwọ H Ọmmọ lailai: ti Babba. 

Nigbati iwọ tẹwọgbà a fu ara rẹ lati gbà 
enia là : ìwọ kò korira inu Wundia. 

Nigbati iwọ ṣẹgun mimu ikú tan: iwọ ṣí 
Ijọbba Ọrun silẹ fu gbogbo awọn onigbagbọ. 

Iwọ joko li ọwọ ọtún Ọlọrun : ninu Ogo ti 
Babba. 

Awa gbagbe pe iwọ mbọwá: lati ṣe 
Onidajọ wa. 

Nitori na 1 awa ge ngbadura si ọdọ rẹ, 
ràn awọn ọmmọ ọdọ rẹ lọwọ : ti iwọ ti fi ẹ̀jẹ 
rẹ iyebiye rà pada. 

We wọn lati kà wọn kún awọn Enia mimọ 
rẹ: ninu ogo ti kò nipẹkun. 

Oluwa, gbà awọn enia rẹ là: ki iwọ ki o sì 
fi ibukún fu awọn enia ìni rẹ. 

Jọbba wọn : ki iwọ kì o sì ma, gbé wọn sok 
lailai. 

A wa ngbé ìwọ ga: lojojumọ; 

Awa sì nfi ori balẹ li Orukọ rẹ: titi aiye 
ti kò nipẹkun. 

Fiyesini, Oluwa: latt pa wa mQ loni h 
aìlẹṣẹ. 

Oluwa, ṣánu fu wa: gánu fu wa. 

Oluwa, jẹ ki inu rẹ ki o ma bà le wa: 
gẹgẹ bi awa ti ngbẹkẹ wa le ọ. 

Oluwa, iwọ ni mo gbẹkẹle: lai má jẹ ki 
emi damu. 


OLUBUKÚN, 
Luku 1. 68. 
OJUPUKON li Oluwa Ọlọrun Israeli: 


nitori ti o ti bojuwò, ti o sì ti da awọn 
enia rẹ̀ ni ìde ; 
T'i o sì ti gbé iwo igbala soke fu wa: ni ile 
Dafidi ọmmọ ọdọ rẹ̀ : 
6 


ADURA OWURỌ. 


Bi o ti wi li ẹnu awọn woli rẹ̀ mimọ: ti 
nwọn ti mbẹ nigbati aiye ti ṣẹ : 

Pe a o gbà wa là lọw awọn ọtá wa: ati 
lọwẹ̀ gbogbo awọn ti o korira, wa ; 

Lati ṣe anu ti o ti leri fu awọn babba wa: 
ati lati ranti majẹmu rẹ̀ mimQ ; 

Ara ti o ti bu fu Abrahamu babba wa: pe 
on o fifu wa; 

Lati gbà wa lọwọ awọn ọtá wa: ki awa ki 
o le ma sìn i li aìfoya; 

Ni mimẹ̀ ìwa ati li ododo niwaju rẹ̀: li ọjọ 
aiye wa gbogbo. 

Ati iwọ, Ọmmọ, Woli Ọga-ogo li a o ma pò 
ọ: niton iwọ nì yio ṣaju Oluwa lati tún 
ọna rẹ̀ ge; 

Lati fi ìmọ igbala fu awọn enia rẹ̀: fu imu- 
kuro ẹ̀ṣẹ wọn, 

Nipa iyọnu Ọlọrun wa: nipa eyi ti ìla-ôrùn 
lati oke wá bojuwò wa ; 

Lati fi imọlẹ fu awọn ti o joko li òkunkun, 
ati ninu ojiji ikú: ati lati fi ẹsẹ wa le ẹ̀na 
alafia. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ : ati fu Ẹmmí 
Mìmẹ; 

Bi o ti wà hi atetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
yio sì ma ri nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. 
Amin. 


ORIN AYÒ SI JEHOFA, 
Psalmu 100. 


HÒ ihé ayò si JEHOFA, ẹnyin ilẹ gbogbo : 
ẹ fi ayò sìn JEHOFA : ẹ wá ti ẹnyin ti orin 
Bi iwaju rẹ̀. 

Ki ẹnyin ki o sì mọ pe JEHOFA on li Ọlọ- 
run: on li o da wa, kì iṣe awa tikara wa; awa 
Ji enia rẹ̀, ati agutan papa rẹ̀. 

i lọ si ẹnu ẹ̀na rẹ̀ ti ẹnyin ti ọpẹ, ati si afin 

7? 


ADURA OWURỌ. 


rẹ̀ ti ẹnyin ti iyìn: ẹ ma dupẹ fu u, ki ẹ sì ma 
fi ibukún fu Orukọ rẹ̀. 

Nitori ti JEHOFA pọ li ore, £nu rẹ̀ kò nipẹ- 
kun: ati otitọ rẹ̀ lati iran-diran. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu Ẹmmí 
Mìmẹ̀; 

Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni yio 
Bì ma rì nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. . Amin. 


IGBAGBỌ. 
M" gbà Ọlọrun Babba Olodumare gbẹ, Ẹlẹda 


ọrun on aiye : 

Mo gbà Jesu Kristi gbẹ, Ọmmọ rẹ̀ kangogo 
Oluwa wa, Ẹniti a fi Ẹẹmmí Mìimẹ léyun, Ẹniti a 
bí ninu Maria Wundia, Ẹniti o jìya lọw Pontiu 
T'latu, Ẹniti a kàn mọ agbelebu, Ẹniti o kú, 
ti a sì gin, O gọkalẹ rẹ̀ ipò okú; Ni ijọ ẹkẹta 
o tún jinde kuro ninu okú, O rẹ̀ oke ọrun, O sì 
joko li ọwẹ̀ ọtún Ọlọrun Babba, Olodumare ; 
Nibẹ̀ ni yio gbé ti pada wá lati ba Kye on okú 


wijọ. 

Mo gbà Ẹmmí MimQ gbẹ; Ati Ijọ mimẹ ti 
awọn enia Ọlọrun; Ati Idapọ ti awọn Enia 
mimẹ̀; Idariji i wẹ ; a ara nì isà okú, Ati. 
ìye ti kò nipẹkun... Amin. 

Alufa. Oluwa ki o pẹlu nyin. 

Idahaem. Ki o sì pẹlu ẹmmí rọ. 

Atuja. i jẹ ki a gbadura. 

Oluwa, gṣánu fu wa. 

Idaheum. Kristi ṣánu fu wa. 

Alufa. Oluwa gánu fu wa. 


ADURA OLUWA. 
D'ore wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ rẹ. 
Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li aiye. 
Bi nwọn ti nge h ọrun... F'u wa li onjẹ ọjọ wa 
loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari ẹ̀ṣẹ jì 
8 


ADURA OWURỌ. 


awọn ti o ṣẹ̀ wa. Má fà wa sinu idẹwò ; Ṣugbọn 
gbà wa ninu tulasin.. 4míi. 


Alufa. Oluwa, fi inu rẹ hàn fu wa. 

Idahun. Kì ìwọ ki o sì fu wa ni igbala rẹ. 

Alufa. Oluwa, gbà Ọbba là. 

Idahun. Ki ìwọ ki o sì fi ánu gbọ ti wa, 
nigbati awa ba npò orukọ rẹ; 

Alufa. Fi ododo wọ awọn Alufa rẹ. 

Idaham. Kììwọ ki o sì fu awọn enia ayanfẹ 
rẹ ji ayọ. 

Alufa. Oluwa, gbà awọn enia rẹ là, — 

Idahun. Ki ìwọ ki o gì bukíúin u fu ìlẹ-ini 
rẹ. 
Alufa. F'u wa li alafia ni igba ti wa, Oluwa. 
Idahun. Nitori ti kò si ẹlomì ti ngbija wa, 
bikoṣe iwọ nikanṣoṣo, Ọlọrun. 

Alufa. $e àìya wa ki o di mimẹ̀ ninu wa, 
Ọlọrun. 

Idaham. Ki ìwọ ki o sì má gbà jimmí Mimọ 
rẹ lọwọ wa. 


ADURA EKEJI, FU ALAFIA; 


LỌRUN, iwọ ti ṣe olorisọn alafia ati olufẹ 
ìrẹpọ, ni ìmọ ẹniti ẹmmí wa áìnìpẹkun gbé 
duro, ati sisìn ẹniti ṣe inira anitan; Da£ibobo 
wa awọn oniparamọ ọmmọ ọdọ rẹ, nì gbogbo 
ikọlù awọn ọtá wa; bi awa ti ngbẹkẹle àbo rẹ 
gmdigidi, ki awa ki o má bẹ̀ru agbara ọtá-kọta, 
nitori agbara Jesu Kristi Oluwa wa... .44men. 


ADUBA ẸKẸTA, FU ORE-ỌFẸ: 
OFUWA. Babba wa ti mbẹ li ọrun, Olodu- 
mare ati aiye-raiye Ọlọrun, iwọ ti o fi alafia 
mu wa de owurọ ọjọ oni; F'i agbara rẹ nla 
dabobo wa ninu rẹ̀ na, ki iwọ ki o sì fifu wa, 
9 


ADURA OWURỌ. 


kì a má ṣubu sinu ẹ̀ṣẹ loni, ati ki a má Bg(ire 
wò inu ewu-kewu ; ṣugbọn kì gbogbo ṣiṣẹ wa 
ki o le ti ọdọ iṣọ rẹ là lẹsẹsẹ wa, lati ṣe eyi ti 
o mọ ji oju rẹ nigba-gbogbo ; nitori ipa, Jesu 
Kristi Oluwa wa... 42mún. 


ADURA FU ỌBBA. 


LUWAÁ Babba wa ti mbẹ li ọrun, olorukọ 
giga ati alagbara, (Ọbba awọn ọbba, Oluwa 
awọn oluwa, ìwọ nikanṣoṣo Oluṣọ awọn ọmmọ- 
alade, ÌWỌ ti o nti ori ìtẹ rẹ wò gbogbo awọn 
mbẹ̀bẹ. lọdọ rẹ, ki ìwọ kì o fi oju ore-ọfẹ rẹ 
wò. N—ẹỌbba (Bíálẹ) wa. F'i ore-ọfẹ ti Ẹmmí 
Mimọ rẹ fu u, ki àìya rẹ̀ ki o le ma yipada 
nigba-gbogbo si ifẹ ti rẹ, ki o sì le ma rìn li 
ẹ̀na rẹ: F' ẹ̀bun rẹ ọrun fu u pìpọ, ki o le ma 
tọju ọllá ati ogo re; Fu u ni ilera ati ilọrẹ ki 
on ki o gbé ki o tẹ li aiye, kì o sì le ma jọbba 
awọn enia li ododo rẹ, ati kì o sì le ma pa 
wọn mẹ li alafia; Kún ọ lọwọ ki o le l€ ati ki 
o le ṣẹgun awọn ọtá rẹ̀ gbogbo ; ati lẹhin aiye 
yì, kì o le de ibi ayò on ibukún rẹ ti kò nipẹ- 
kun; nitori Jesu Kristi Oluwa wa... .4mán. 


ADURA FU IDILE ỌBBA, ATI AWỌN OLORI 
GBOGBO. 


LỌRUN Olodumare, Olorisọn ohun rere 
ọ gbogbo; Alabo gbogbo awọn ti o gbẹkẹle 
ọ; Awa nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki iwọ ki 
o bukún u fu gbogbo idile Ọbba (Bálẹ), awọn 
ìgbimọ, awọn olori, ati awọn balogun ilẹ 
yì gbogbo... Mu ohun ipalara gbogbo kuro 
lọdọ wọn, ki o sì fu wọn ni ilera, agbara ati 
alafia li ọjọ aiye wọn... Diibobo wọn ninu gbo- 
gbo ewu ati ipọnju wọn.. Fu wọn li ọgbẹn 
ọrun, ati ma rò, on ati ma ṣe ìrú ohun 

10 


ADURA OWURỌ. 


nwọn-ni ti o tẹ̀ li oju rẹ nigba-gbogbo... Fi 
ore-ọfẹ rẹ ọrun fu wọn ki nwọn ki o le gbà 
ọrọ mimọ rẹ gbọ, ki nwọn ki o sì nì ìmọ otitọ 
ati igbala rẹ, lati ma. mẹ ìwọ ẹniti ṣe olugbala 
araiye, ati lati ma sìn ọ nitôtọ.. Ọlọrun ninu 
anu rẹ nla pa wọn mẹ lọdọ rẹ li aiye, ati lẹhin 
aiye yi ki o sì mu wọn wá sì ìijọbba ọrun 
rẹ, nitori Jesu Kristi Oluwa wa. Amìn. 


ADURA FU AWỌN ALUFA ATI ENIA. 


LODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, iwọ 
nikanṣogo ti o le ge ohun iyanu nla; Rán 
Ẹmmí ilera ti ore-ọfẹ rẹ silẹ si orì awọn Olori 
Alufa, ati si awọn Alufa wa, ati si gbogbo Ijọ 
awọn enia ti a fi si IṢỌ wọn: nitòtọ kì nwọn 
ki o le ma ṣe bi yio ti wù ọ, ma da ìri ibukún 
rẹ si wọn nigba-gbogbo.. Ọlọrun, fi eyì fu 
wọn, nitori ọllá Alagbawi ati Onilaja wa, Jesu 
Kristi... 4maán. 


ADURA TI ERISOSTOMU. 


LỌRUN Olodumare, iwọ ti o ti fu wa ni 
ore-ọfẹ nisisiyi lati fi iye ṣe ọkkàn kan wa 
ìbẹbẹ lọdọ rẹ; ìwọ sì ti ṣe ileri pe, nigbati ẹni 
meji tabi mẹta ba kô ara wọn jọ li Orukọ rẹ, 
iwọ o fi ìbere wọn fu wọn: Oluwa, mu ìfẹ inu 
ati ìbere awọn ọmmọ ọdọ rẹ ki o ṣẹ nisisiyi, 
bi yio ti le gbò fu wọn julọ; ma fi ìmọ otitọ 
rẹ fu wa li aiye yi, ati li aiye ti mbọ ìye aìni- 
pẹkun.. 4m(n. 


2 KogR. 13. 14. 


O/eroFe Jesu. Kristi Oluwa wa, ati if 
Ọlọrun, ati idapọ ti Ẹimmí Mimẹ, ki o ma 
ba gbogbo wa gbé sii lala - /42máín. 


11 


ADÚRÀ ALẸ. 





ỌRỌ NINU IWE ỌLỌRUN. 
NIP enia buburu ba yipada kuro ninu 
ìwa buburu rẹ̀ ti o ti nhù, ti o sì ge eyi 
ti Òôtọ, yio gbà ọkkàn rẹ̀ là liye... Ese. 
18. 27. 


Mo jẹwọ irekọja mi: nigba-gbogbo li ẹ̀ṣẹ 
mì si mbẹ niwaju mi.. /sal. 657. 3. 

Pa oju rẹ mọ kuro lara ẹ̀ṣẹ mi, ki iwọ ki o 
Bì nù gbogbo ẹ̀ṣẹ mi nù kuro... /'sal. 51. 9. 

Ẹbọ Ọlọrun ni irobinujẹ ọkkàn : irobinujẹ 
ati irora àiya, Ọlọrun, on ni iwọ kì yio gàn. 
Psol. 51. 17. 

Fa àiya nyin ya, kì iṣe aṣọ nyin, ki ẹnyin 
ki o sì yipada si JEHOFA Ọlọrun nyin: nitori 
ti o pọ li ore-ọfẹ, o sì kún fu ánu, kì ibinu 
kankan, o ṣeun pipẹ o sì ronupiwada ati ge 
buburu... Joeh. 2. 13. 

Ti Oluwa Ọlọrun wa li £nu ati idariji, bi 
awa tilẹ gẹtẹ si i, tt awa kò sì gbà ohùn 
JEHOFA (Ọlọrun wa gbé, lati ma rìn nipa ofin 
ti o gbé kalẹ niwaju wa.. Dan. 9. 9, 10. 

JEHOFA, kìlọ fu mi, ṣugbọn ni ibawi nì, kì 
o máṣe ni ibinu rẹ, ki iwọ ki o má sọ mi dasan. 
Jeremaa 10. 24. 

Ẹnyin ronupiwada; nitori ti ijọbba ọrun 
kùn si dẹ̀dẹ.. A/a(£. 3. 2. 

Emi o dide sẹ̀, emi o tọ babba mi lọ, emi o 
sì wi fu u pe, Babba, emi ti ndẹṣẹ si ọrun, ati 
niwaju rẹ, emi kò sì yẹ ti a ba ma pẹ̀ hi ọmmọ- 
kọnri rẹ m6.. Luk. 15. 18, 19. 

JEHOFA, má ba ọmmọ ọdọ rẹ lọ sinu ìdajẹ̀ ; 
nitori ti kò gi ẹniti o wà láye ti a o dalare 
niwaju rẹ. .Pesal. 143. 2. 

12 


ADURA ALẸ. 


Bi awa ba wipe, awa kò li ẹ̀ṣẹ, awa tàn ara 
wa jẹ, otitọ kò sì si ninu wa: ṣugbọn bi awa 
ba jẹwọ ẹ̀ṣẹ wa, olôtọ ati olododo Hi on lati 
dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, ati lati wẹ̀ wa nù ninu 
aiṣododo gbogbo... 1 JoA. 1. 8, 9. 


e: IN ara olufẹ ọwọn, Iwe Ọlọrun ni mu wa 
ni ibi pipẹ̀ ninu rẹ̀ lati jẹwọ ẹ̀pọlọpọ ẹ̀ṣẹ on 
ìwa buburu wa laìgẹtan, ati laìbo ẹ̀ṣẹ wa mọlẹ 
niwaju Ọlọrun Oloduinare Babba wa ti mbẹ li 
ọrun; gugbọn ki awa ki o fi irẹlẹ,iparamọ,ironu- 
piwada, ati igbọran sì àiya jẹwọ wọn; nitori 
idi ọkan yi ni, ki awa ki o le ri idariji ẹ̀ṣọ wa 
gbà, nitori ore ati £nu rẹ̀ ti kò nipẹkun... Bi 
awa tilẹ mọ pe o yẹ pe awa iba ma fi iparamọ 
jẹwọ ẹ̀ṣẹ wa nigba-gbogbo niwaju Ọlọrun ; 

ṣugbọn o yẹ ki awa ki o ge bẹ̀ julọ, nigbati 
awa ba pade ti awa, ba pejọ, ki awa ki o dupọ 
fu u nitori ore pipọ ti awa ti ngbà li ọwọ rẹ̀, 
ki awa ki o rò ìyìn rẹ̀ tì ọ yẹ julọ, ki awa ki o 
gbẹ Ọrọ rẹ̀ ti o mọ julọ, ki awa ki o sì tọrọ 
nkan wọn-nì lọwẹ̀ rẹ̀, ti awa kò le ṣe laìni, 
fu ara wa ati fu ọkkàn wa pẹlu. Njẹ nitori 
na, mo bẹ̀ iwọn ẹnyin ti o wà nihinyi nisisiyi, 
ki ẹnyin ki o fi mimọ àiya ati irẹlẹ ohùn ba mi 
lọ si idi itẹ ti ore-ọfẹ ọrun, ẹ ma wi lẹhin mi. 


IJẸWỌ TI AWỌN EMIA GBOGBO. 


LODUMARE Babba aláinu julọ; Awa ti 
yapa, awa, sì ti ṣìna kirikiri kuro li ọna rẹ 
bi arutan ti o nù... Awa ti ntẹ̀ ipa idamọran 
ati ifẹ inu wa jọjọ... Awa ti ṣẹ̀ si ofin rẹ mimú. 
Àwa ti' fi nkan wọn-ni ti a ba ge silẹ laìge; 
Awa sì ti ṣe nkan wọn-ni ti a ba fi silẹ laìge ; 
Ilera kò sì si ninu wa... ugbọn iwọ, Oluwa, 
ṣinu fu wa òtoṣi ẹlẹṣẹ. (Ọlọrun, iwọ da awọn 
ti o jẹwọ ẹ̀ṣọ wọn silẹ. Mu awọn ti o 
ronupiwada gipò ; Olẹgẹ bi ileri ti iwọ ṣe fu 
...183 


ADURA. ALẸ. 


araiye lara, Kristi Jesu Oluwa wa... F'i fu wa, 
Babba alánu julọ, nitori rẹ̀; Ki awa ki o lema 
gbé lati isisiyi lọ, bi-Ọlọrun, laìlẹṣẹ, ati. gbé 
aiye aìrekọja, sì ogo orukọ rẹ ọwọ... Amìn. 


IFIJI ẸṢẸ. 
LỌRUN Olodumare, Babba Jesu. Kristi 
Oluwa wa, ẹniti kò fẹ ikú ẹlẹṣẹ, bikoṣepe 
ki o kuku yipada kuro ninu ìwa, buburu rẹ̀, 
ki o gì yò; ẹniti o sì ti fi agbara ati aṣẹ fu 
awọn Alufa rẹ̀, lati rò fu wọn ati lati sọ ti 
Ifiji ati Imukuro ẹ̀ṣẹ. fu e enia rẹ̀, ti o 
ronupiwada: O dariji o sì fi ẹ̀ṣẹ jì gbogbo 
awọn ti o ronupiwada, nìtétọ, ti o sì fi aìṣẹtan 
gbà Ihin-rere mimọ rẹ̀ gbẹ... Njẹ nitori na ẹ 
jẹ ki awa ki o bẹ̀bẹ lọdọ rẹ̀, ki o le fi ironupi- 
wada tòtọ ati Ẹmmí MimQ rẹ̀ fu wa, kì ohun 
gbogbo ti awa nge nisisiyi ki o le ma wù u; 
ati aiye wa iyokù lẹhin eyiyi, ki o le ma wà 
li aìléri, ati ni mimọ ìwa; tobẹ̀ nigbẹhin ki 
awa ki o le de ibi ayọ rẹ̀ ti kò nipẹkun; 
nitori Jesu Kristi Oluwa wa... Amin. 
ADUBA OLUWA. 
ABBA wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ rẹ. 
Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ṣe li aìye, 
Bi nwọn ti nṣe li ọrun... F'u wa ji onjẹ ọjọ wa, 
lon... Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari ẹ̀ṣẹ jì 
awọn tì o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sinu ìdẹwò ; Wu- 
gbọn gbà wa ninu tulasin... Nitori ijọbba ni ti 
rẹ, agbara ni ti rẹ, ogo ni ti rẹ, lailai... Amin. 
Atufa. Oluwa, iwọ gí wa li òte. 
Idahun. Ẹnu wa, yio sì ma fi iyìn rẹ hàn. 
Alufa. Ọlọrun, gísẹ ki o gbà wa là. 
dahun. Oluwa, yara ki o ràn Wa lọwọ. 
Dtde daro. 
Alhafa. Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ; ati 
fu Ẹmmí Mim; 
14 


ADURA ALẸ. 


Idahun. Bi o ti wà ji àtetekọṣe, mbẹ 
nisisiyi, bẹ̀ni yio sì ma ri nigba-gbogbo : aiye 
aìnipẹkun.. Amin. 

Alufa. Ẹ yìn Oluwa. 

Idahun. Orukọ Oluwa ni ki afi lii fu. 


IYÌN SI OLUWA. 
Luku 1. 46—955. 


KKÀN mi yìn Oluwa logo: ẹmmí mi sì 
yọ si Ọlọrun Olugbala mi. 

Nitori ti o ṣgiju-wò : .ìwa ìrẹlẹ ti ọmmọbiri 
ọdọ rẹ̀, Í 

Bá sì kiye gi i, lati isisiyi lọ: gbogbo iran 
enia ni yio ma pò mai li alabukún fu. 

Nitori ẹniti o lagbara ti ṣe ohun ti o tobi 
fu mi: ẹ̀wọ sì Ii Orukọ rẹ̀. 

Anu rẹ̀ sì mbẹ fu awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀: lati 
iran-diran. 

O ti fi agbara hàn li apa rẹ̀: o ti tú awọn 
onirera, ká ni ironu ọkkàn wọn. 

O ti mu awọn alagbara kuro lori itẹ wọn : o 
sì gbé awọn talakà ati ọlọkkàn tutù soke. 

O ti fi ohun ti o dara kún awọn ti ebi npa : 
o sì rán awọn ọlọrọ pada li ọwẹ̀ ofo. 

O tì ràn Israeli ọmmọ ọdọ rẹ̀ lọwọ, ni iranti 
inu rẹ̀: bì o ti sọ fu awọn babhba wa, fu 
Abrahamu, ati fu ìrú-ọmmọ rẹ̀ lailai. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Ẹmmí Mimẹ̀; 

Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
yio sì ma ri nigba-gbogbo : aiye aìnipẹkun. 

n. 
OBIN TITUN BI JEHOFA. 
Psalmu. 98. 


NYIN kọn orin titun si JEHOFA: nitori 
ti o ti ṣe ohun iyanu. 


ADURA ALL... 


Ọwọ ọtún rẹ̀, ati apa rẹ̀ mimú: on li o ti fi 
gẹgun fu ara rẹ̀. 

JEHOFA ti fi igbala rẹ̀ hàn : ododo rẹ̀ li o ti 
fi hàn nigbangba li oju awọn keferi. 

O ti ranti ánu, ati otitọ rẹ̀ si awọn ara ile 
Israeli: gbogbo opin ilẹ ti ri igbala Ọlọrun 
wa. 

Ẹ hé ihé ayọ si JEHOFA, ẹ hé yò, ẹ sì yọ: ki 
ẹ sì ma kọnrìn ìyìn, gbogbo aiye. 

Ẹ'ma fi duru kọnrin si JEHOFA: ati duru 
pẹlu ohùn orìn mimọ. 

Pẹlu ìpe ati ohùn ifere: ẹ hé ihé ayọ niwaju 
JEHOFA Ọbba. 

Jẹ ki okun ki o ma há, pẹlu ikun rẹ̀: aiye 
ati gbogbo awọn tì mbẹ ninu wọn. 

Jẹ ki odò ki o ma ṣgápẹ, jẹ ki awọn òke ki 
o sì ma ge ajọ-yọ niwaju JEHOFA. nitori ti o 
mbọwá lati ge idajẹ̀ aiye. 

Pẹlu ododo ni yio fi ṣe idajọ aiye: ati ti awọn 
enia li aìṣegbe. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Ẹmmí Mimẹ̀ ; 

Bi o ti wà li Àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
yio sì ma ri nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. 
Amin, 


IJỌWỌ LỌWỌ LỌ. 
Luku 2. 29—932. 


A O li o to jọwọ ọmmọ ọdọ rẹ lọwọ 
lọ li alafia, Oluwa: gẹgẹ bì ẹ̀rọ rẹ. 

Nitori ti oju mi ti ri: igbala rẹ na, 
o ìwọ ti pòse silẹ: niwaju awọn enia gbo- 
gbo; 

Lati ṣe ìmọlẹ ti yio mọlẹ si awọn Keferi : 
ati lati ṣe ogo Israeli awọn enia rẹ. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Ẹmmí Mimé ; 

16 





ADURA ALẸ. 


Bi o ti wà li à(etekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
yio sì ma ri nigba-gbogbo : aiye aìnìpẹkun. 
Amin. 


IṢÀNU ỌLỌRUN. 
Psalmu 67. 


K' Ọlọrun ki o ṣgá£nu fu wa, ki o sì busi i fu 
wa: ki o sì ge oju rẹ̀ kì o mọlẹ si wa 
lara 


K: ẹ̀na rẹ ki o le di mimọ li aiye : ati igbala 
ìlera rẹ ni gbogbo orilẹ òde. 

Jẹ ki awọn enia ki o yìn ọ, Ọlọrun: jẹ ki 
gbogbo awọn enia ki o yìn ọ. 

Jẹ ki ìnu awọn orilẹ ẹ̀de ki o dùn, ki nwọn 
ki o sì ma kọnrin fu ayẹ:: nitori ti iwọ o fi 
ododo ge idajẹ awọn enia, ìwọ o sì jọbba awọn 
orilẹ òde li aiye. 

Jẹ ki awọn enia kì o yìn ọ, Ọlọrun : jẹ ki 
gbogbo awọn enia kì o yìn ọ. 

Nigbana ni ilẹ yio to ma mu asọnkún rẹ̀ 
wá: Ọlọrun, Ọlọrun wa tikara rẹ̀, yio busi i 
fu wa. 

Ọlọrun yio busi i fu wa: ati gbogbo opin 
aiye yio sì ma bẹ̀ru rẹ̀. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Ẹmmí Mimé ; 

Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹ̀ni 
yio sì ma rì nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. 


IGBAGBỌ, 


O gbà Ọlọrun Babba Olodumare gbé, 
Ẹlẹda, ọrun on aiye: 

Mo gbà Jesu Kristi gbẹ, Ọmmọ rẹ̀ kanṣoṣo 
Oluwa wa, Ẹniti a fi jmmí Miméò léyun, Ẹniti 
a bí ninu Maria Wundia, Ẹniti o jìya lọwọ 

17 o 


ADURA ALẸ. 


Pontiu Pilatu, Ẹniti a kàn mọ agbelebu, Ẹniti 
o kú, ti a sì sin, O sọkalẹ rò ipò okú; Ni ijọ 
ẹkẹta o tún jinde kuro ninu okú, O rẹ̀ oke 
ọrun, 0 sì joko li ọwọ ọtún Ọlọrun Babba Olo- 
dumare; Nibẹ̀ ni yio gbé ti pada wá lati ba 
Aye on okú wijọ. 

Mo gbà Ẹmmí Mimọ gbé; Ati Ijọ mimé ti 
awọn enia Ọlọrun; Ati Idapọ tì awọn Enia 
mimẹ̀;; Idariji ẹ̀ṣẹ; Ajinde ara ni isà okú, Ati 
ìye ti kò-nipẹkun.. Amìn. 

Alufa. Ki Oluwa ki o pẹlu nyin. 

Adaheun. Kì o sì pẹlu ẹmmí rẹ. 

Alufa. Ẹ jẹ ki a gbadura. 

Oluwa, ṣánu fu wa. 

Idahum. Kristi ṣánu fu wa. 

Alufa. Oluwa ṣánu fu wa. 


ADURA OLUWA, 


ABBA wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ 

rẹ... Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li 

aiye, Bi nwọn ti nṣe li ọrun.. F'u wa li onjẹ 

ọjọ wa loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndabi 

ẹ̀ṣẹ jì awọn ti o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sìnu ìdẹwò; 
Wugbọn gbà wa ninu tulasin.. Amin. 


Alufa. Oluwa, fi anu rẹ hàn fu wa. 

Idahun. Kì ìwọ kì o sì fu wa ni igbala rẹ. 

Alufa. Oluwa, gbà Ọbba là. 

Idahun. Ki ìwọ kì o sì fi inu gbẹ ti wa, 
nigbati awa ba npò orukọ rẹ. 

Alufa. Fi ododo wò awọn Alufa rẹ. 

Idahun. Ki ìwọ ki osì fu awọn enia ayanfẹ 
rẹ Ni ayọ. 

Alefa. Oluwa, gbà awọn enia rẹ là. 

Idahun. Ki wọ ki o sì bukún u fu ilẹ-ini 
rẹ. 

18 


ADURA AT,Ẹ. 


Alufa. F'u wa li alafia ni igba ti wa, Oluwa. 

Idahan. Nitori ti kò si ẹlomi tì ngbija wa, 
bikoṣe iwọ nikangogo, Ọlọrun. 

Alufa. t$$e àiya wa ki o di mimQ ninu wa, 
Ọlọrun. 

Idahun. Ki ìwọ ki osì má gbà Ẹmmí Mimẹ̀ 
rẹ EBE, wa. 


ADURA EEEJI ALẸ. 


LỌRUN, lọdọ ẹniti if$ mimọ gbogbo, ìmọ 
Ù rere gbogbo, ati iṣẹ otitọ gbogbo ti wá; 
Fi irú alafia ni fu awọn ọmmọ ọdọ rẹ, ti aiye 
kò le fi fu ni; ki ọkkàn wa ki o le balẹ lati 
ma pa ofin rẹ mẹ̀, ati pẹlu bi a ti ndábobo wa 
lati ọdọ rẹ wá, ni ifoiya awọn ọtá wa, ki awa 
ki o le ma rìn ọjọ wa, i alafia on idakẹjẹ; 
nitori itoye Jesu Kristi Olugbala wa... 42n4n. 


ADURA ẸKẸTA ALẸ. 


Ei imọlẹ si òkunkun wa, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, 

Oluwa; nitori £nu rẹ nla dáibbobo wa nìnu 

gbogbo ewu alẹ yi; nitori tì ifẹ Ọmmọ rẹ 
nikangogo, Jesu Kristì Olugbala wa. .4máin. 


ADURA FU ỌBBA. 


kike Babba wa ti mbẹ li ọrun, olorukọ 
giga ati alagbara, (Ọbba awọn ọbba, Oluwa 
awọn oluwa, iwọ nikanṣoṣo Oluṣọ awọn ọmmọ- 
alade, i ìwọ ti o nti ori itẹ rẹ wò gbogbo awọn 
araiye; Tọkkàn tọkkàn wa gidigidi Hi awa fi 

mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki iwọ ki o fi oju ore-ọfẹ rẹ wò 
N— Ọbba. (Bálẹ) wa. Fi ore-ọfẹ ti Iimmí 
Mimẹ rẹ fu u, ki àiya rẹ̀ ki o le ma yipada 
nigba-gbogbo si ifẹ ti rẹ, ki o sì le ma yìn li 
ọna rẹ̀: Fi ẹ̀bun rẹ ọrun fu u pipọ, ki o le 
ma tọju ọllá ati ogo rẹ: ; F'u unii ilera ati ilọrọ 

9 e: 


ADURA ALẸ. 


ki on ki o gbé ki o tẹ 1 aaye, ki o sì le ma 
jọbba awọn enia li ododo rẹ, ati kì o sì le ma 
pa wọn mọ li alafia; Kún u lọwọ ki o lelé ati 
ki o le ṣẹgun awọn ọtá rẹ̀ gbogbo; ati lẹhin 
aiye yi, ki o le de ibi ayò on ibukúin rẹ ti kò 
nipẹkun; - nitori Jesu Kristi, Oluwa wa. 
4 mtn. 


ADURA FU IDILE ỌBBA, ATI AWỌN OLOBI 
GBOGBO. 


LỌRUN Olodumare, Olorisọn ohun rere 
gbogbo; Al£bo gbogbo awọn ti o gbẹkẹle 
ọ; Àwa nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki ìwọ ki 
o bukún u fu gbogbo idile Ọbba (Bálẹ), awọn 
ìgbimọ, awọn olori, ati awọn balagun ilẹ yi 
gbogbo... Mu ohun ipalara gbogbo kuro lọdọ 
wọn, ki o £ì fu wọn ni ilera, agbara, ati alafia 
li ọjọ aiye wọn.. D£ibobo wọn ninu gbogbo 
ewu ati ipọnju wọn.. F'u wọn li ọgbọn ọrun, 
ati ma rò, on ati ma ge irú ohun nwọn-ni ti o 
tẹ li oju rẹ nigba-gbogbo... F'i ore-ọfẹ rẹ ọrun 
fu wọn ki nwọn ki o le gbà ẹ̀rọ mimọ rẹ gb, 
ki nwọn ki o sì ni ìmọ otitọ ati igbala rẹ, lati 
ma mẹ ìwọ ẹniti ṣe olugbala araiye, ati lati ma 
sìn ọ nitôtọ... Ọlọrun ninu inu rẹ nla pa wọn 
m lọdọ rẹ li aiye, ati lẹhin aiye yi ki o sì mu 
wọn wá gi ijọbba ọrun rẹ, nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa... 4maún. 


ADURA FU AWỌN ALUFA ATI ENIA. 


LODUMARE.E ati aiye-raiye Ọlọrun, iwọ 

nìkanṣogo tì o le ṣe ohun iyanu nla; Rán 

Ẹmmí ilera ti ore-ọfẹ rẹ silẹ si ori awọn Olori 

Alufa, ati si awọn Alufa wa, ati si gbogbo Ijọ 

awọn enia ti a fi si IṢỌ wọn; nitôtọ ki nwọn 

ki o le ma ge bi yio ti wù ọ, ma da ìri ibukún 
: 20 


ADURA AL,M, 


rẹ si wọn nigba-gbogbo... Ọlọrun, fi eyi fu 
wọn, nitori ọllá Alagbawi ati Onilaja wa, Jesu 
Kristi.. 42nR6n. 


ADURA TI ERISOSTOMU. 


LỌRUN Olodumare, iwọ ti o ti fu wa ni 
ore-ọfẹ nisisiyi lati fi iye ṣe ọkkàn kan wa 
ìbẹbẹ lọdọ rẹ; iwọ sì ti ṣe ileri pe, nigbati ẹni 
meji tabi mẹta ba kô ara wọn jọ hi Orukọ rẹ, 
ìwọ o fi ìbere wọn fu wọn: Oluwa, mu ifẹ inu 
ati ìbere awọn ọmmọ ọdọ rẹ ki o ṣẹ nisisiyi, 
bi yio ti le gbò fu wọn julọ; ma fi ìmọ otìtọ 
rẹ fu wa li aiye yi, ati li aiye ti mbọ ìye aìni- 
pẹkun.. .42na7e. 


2 KoR. 13. 14. 


O 2 Jesu Kristi Oluwa wa, ati ìfẹ 
Ọlọrun, ati idapọ ti Ẹmmí MimỌ, ki o ma 
ba gbogbo wa, gbé si i lailai... 42ná n. 


LITANI. 


LỌRUN Babba ọrun: ṣfnu fu wa òtoṣi 
ẹlẹṣẹ. 
Ọlọrun. Babba ọrun: ṣán, fu, woa, òtoṣgt 


ẹṣẹ. 

Ọlọrun Ọmmọ, Olurapada, araiye: ṣánu fu 
wa òtoṣi ẹlẹṣẹ. 

Ọlọrun. Ọmmọ, Olurapada araje: ṣámu fu 
tua, òtoṣt. ẹlẹgẹ. 

Ọlọrun RI mmí MimQ, ti o nti ọdọ Babba ati 
Ọmmọ wá: ṣ£nu fu wa òtogi ẹlẹgẹ. 

Ọlọrun. Ẹmmm£ Mim, ti o nti ọdọ Babba at 
Ọommọ uéá.: ṣámu, fu, ẹba òtogt ẹlẹgẹ. 

21 


- 


LITANIL 


Ẹni Mim6, olubukún, ati ologo mẹta, Mẹta- 
lọkan ṣugbọn Ọlọrun kanṣoṣo: gfinu fu wa 
òtoṣi ẹlẹṣẹ. 

En Múmẹ, olubakún, ati ologo, mẹta, Mẹta- 
lọkan. ṣugbọn. Ọlọrun, kanṣoṣo: ṣán fu wa, 
òtogt ẹlẹgẹ. 

Má ranti ẹ̀ṣẹ wa, Oluwa, ati ẹ̀ṣẹ awọn babba 
nla wa; bẹni ki iwọ ki o má gbẹsan ẹ̀ṣẹ wa : 
Oluwa, rere, da. wa 81, da. awọn enia, rẹ si, ti 
iwọ ti fi ẹ̀jẹ rẹ iyebiye. rà pada, ki iwọ ki o má 
sì binu si wa pẹ tìtì. 

Ohauo, rere, da uo, 84. 

Ninu tulasin on alusin gbogbo; ninu ẹ̀ṣẹ, 

ninu arekereke ati ikọlù ẹ̀ṣu; nìnu ibinu rẹ, 


.. ati ninu ẹbi aìnìpẹkun. 


Ohauo, rere, gbà aoa là. 

Ninu gbogbo aìrina àiya; ninu irera, ogo 
asan, ati agabagebe; ninu ojunla, irira, ati 
arankan, ati ninu aìfẹni gbogbo. ; 

Ohauo rere, gbà ua là. 

Lọwọ panṣaga, ati lọwọ gbogbo okú ẹ̀ṣẹ; ati 

lọwọ gbogbo itanjẹ ti aiye, ti ara, ati ti ẹ̀ṣu. 
Ohaua rere, gbà ipa, là, 

Ninu manamana, ati ẹfúfu; ninu ajakalẹ 
arun, idarun-gilẹ, ati ìyan; lọwẹ ogun ati 
ipania, ati lọwọ ikú ojijì. 

Olhauoo. rere, gbà aba là. 

Lọwọ ìṣọtẹ-si, idipọ ìkọkọ, ati ikọsilẹ gbo- 
gbo; ninu ikọni eke, adamọ on iyapa gbo- 
gbo; lọwọ Hlle àiya, ati lọwọ gigan (Ọrọ on 
Ofin rẹ. 

Ohuba rere, gbà noa là, 

Fi ẹ̀rọ ijinlẹ ti Imawọ-ara rẹ mimé; fi Ibí 
ati Ikọla rẹ mimọ ; fi Ibaptismu, Àwẹ, ati 
Idanwò rẹ, gbà wa, là. 

Ohuua rere, gbà soa là. 
Fi Iwaya-ìja ati Ôgun ẹ̀jẹ rẹ; fi Irora on 
22 


LITTANTI. 


Ijiya rẹ ; fi Ikú ati Sisin rẹ iyebiye ; fi Ajinde 
ati Igoke rẹ̀ ọrun rẹ ti o li ogo; ati fi wíwa 
Ẹmmí Mimọ gbà wa là. 

Ohunoa, rere, gbò aba, là. 

Ni igba ipọnju wa gbogbo; ni igba ọrò wa 
gbogbo ; ni wakati ikú, ati li ọjọ idajọ. 

Obhaubo rere, gbò, npa, là. 

Awa ẹlẹṣẹ mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ lati gbẹ ti wa, 
Ọlọrun Oluwa; ki o le wù ọ lati ṣẹ on ati tẹ̀ 
gbogbo Ijọ awọn enia mimẹ rẹ li ọna titọ. 

Olunoa, rere, anoa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ tt toa. 

Ki o le wù ọ lati pa N— Ọbba mẹ, Ọmmọ 
ọdọ rẹ, ki iwọ ki o sì mu u rt ni gìsìn rẹ tôtọ.-. 
Ni ododo ati ni mimọ ìwa. 

Ohuuo rere, anoa mòẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti toa. 

Ki o le wù ọ lati ma ko o lÌi àiya so ni 
igbagbé, ìbẹru, ati ni ifẹ̀ ti rẹ, ati titi lai ki o 
ma ni igbẹkẹle lọdọ rẹ, ati lai ki o ma tọju 
ìyìn ati ogo rẹ. 

Ohuaoa rere, aaa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ tẹ̀ toa. 

Ki o le wù ọ lati ge alibo ati olupamQ 
rẹ̀, ma fu u ni iṣẹgun lori awọn ọtá rẹ̀ 
gbogbo. 

Ohubo, rere, aana mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbQ tẹ̀ tua. 

K: o le wù ọ lati bukun u fu gbogbo idile 
Ọbba (BÁlẹ) on ati pa wọn mẹ̀. 

Ohaoa rere, daba, mòẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ tù wa. 

Ki o le wù ọ lati fi ìmọ ati oyé otitọ ti Ọrọ 
yẹ ṣe imọlẹ si awọn Olori Alufa, ati si awọn 
Alufa gbogbo; ki nwọn ki o le ma fi iwasu ati 
ìwa wọn gbẹ e kalẹ, ati ki nwọn ki o sì ma fii 
hàn bẹ̀ gẹgẹ. 

Ohuuoa. rere, aaua, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbẹ tẹ ua. 

Ki o le wù ọ lati fi ore-ọfẹ, ọgbọn ati oyé fu 
awọn ọmmọ-alade, awọn ìgbìmọ, ati awọn 
ọllọlá gbogbo. 

Olawoo, rere, anua mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ tú toda. 

23 


LITANTI. 


Ki o le wù ọ lati bukún u fu awọn onidajé, 
ati awọn alatunge ilu, ki ìwọ ki o sì ma gé, 
wọn, ma, fu wọn ji ore- 'ọfẹ lati ṣiṣẹ otitọ, on ati 
di ododo mu. 

Ohuue, rere, aaoa ahlṣòẹ lọdọ rẹ gbQ t$ toa. 

Ki o le wù ọ lati bukún u fu gbogbo awọn 
enia rẹ, on ati pa wọn m. 

Ohuua rere, aabo, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti tua. 

Ki o le wù ọ lati bù gbogbo awọn ara ilu 
wa, ati awọn orilẹ òde gbogbo ni igọkan, alafia, 
ati irẹpọ. 

Olanoa, rere, anba, mòẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti oa. 

Ki o le wù ọ lati fu wa li àiya lati fẹ on 
ati bẹ̀ru rẹ, on ati fi aìṣemẹlẹ gbé bi ofin rẹ. 

Ohaobea rere, oabo, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbẹ ti too. 

Ki o le wù ọ lati bù gbogbo awọn enia rẹ 
ni ibisi ore-ọfẹ lati fi siru gbQ (Ọrọ rẹ, on ati 
fi ọkkàn mimọ gbà a, ati lati so eso ti Ẹímmí. 

Ohaeoe, rere, aiba, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti oa. 

E: o le wù ọ lati mu gbogbo awọn ti o ṣìna, 
ati awọn ti a ti nt(àn-jẹ, já ọna otitọ. 

Olaso, rere, aaoa, mòẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ tẹ toa. 

Ki o le wù ọ lati tì awọn ti o duro lẹhin ; 
ati lati rẹ̀ on ati ràn awọn alaìle àiya lọwọ; 
ati lati gbé awọn ti o ṣubu dide; ati lati tẹ̀ 
òṣu mọlẹ li atẹlẹsẹ wa. 

Olanoo, rere, owoa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbQ ti toa. 

Ki o le wù ọ lati ràn gbogbo awọn tì o wà 
li ewu, li aìni, ati wahalà lọwọ, ki iwọ kì o sì 
tù wọn ninu. 

Obhauuo rere, asoa, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti soa. 

Ki o le wù ọ lati ṣẹ gbogbo awọn ti nrìn ni 
ìlẹ ati H oju omi, gbogbo awọn obìri ti nrọbì 
ọmmọ, gbogbo awọn olokurùn enia, ati awọn 
ọmmọ wẹ̀rẹ; ati lati ṣánu fu gbogbo awọn 
arátubu ati igbekun. 

Olaaoo, rere, atoa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti toa. 

24 


LITANI. 


Ki o le wù ọ lati dábobo, ati lati pòse fu, 
awọn ọmmọ alaìnì babba, ati awọn opé, ati 
gbogbo ẹniti o di alahoro ati òjiya; 

Ohauoea, rere, anoo, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbẹ tit toa. 

Ki o le wù ọ lati ṣánu fu gbogbo awọn 
enia; 

Obaoa rere, atua mmbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti toa. 

Ki o le wù ọ lati dariji awọn ọtá wa, awọn 
oninunibiniì, ati ẹlẹgàn, ati ki ìwọ ki o sì pa 
wọn li àiya da; 

Olaunoa, rere, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ tú tua. 

Ki o le wù ọ lati fi oniriiru eso ilẹ ore rẹ 
tọrẹ fu wa, ki ìwọ kì o sì pa wọn mẹ̀ fu ìlo 
wa, ki awa ki o le ma jẹ ifa wọn li akokò; 

Olnaeua, rere, atoa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti tua. 

Ki o le wù ọ lati fu wa ni ironupiwada 
otitọ ; ki iwọ ki o sì dari gbogbo ẹ̀ṣẹ wa jì wa, 
ti igbagbera, ati ti aìmọ ; ati lati fi ore-ọfẹ ti 
Ẹmmí Mimọ rẹ wọ wa, lati tún ìwa wa ṣe 
gọgẹ bi Ọrọ mimẹ̀ rẹ ; i 

OlaAeoo, rere, aaba, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbọ ti toa. 

Ọmmọ Ọlọrun: awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbẹ̀ 
ti wa. 

Ọmmẹọ Ọlọrun: awa mẹòẹ̀bẹ lọdọ rẹ gbQ tt toa. 
Ọdọ agutan Ọlọrun : ti o ké ẹ̀ṣẹ aiye lọ; 
/5". alafia rẹ fu oa. 

Ọdọ agutan Ọlọrun: ti o ké ẹ̀ṣẹ aiye lọ ; 
941 fu nba. 

Kristi, gbọ ti wa. 

Krt, gbọ ti ua. 

Oluwa, ṣánu fu wa. 
Olhaoa, ṣán, fu, tua. 

Kristi, ṣánu fu wa. 
Kristi, ṣánu fu, oa. 

Oluwa, ṣínu fu wa. 
Ohaeoa, ṣáwù fu oo. 


25 


LITANTI. 


ADURA OLUWA. 


b'. wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ rẹ. 
Ijọbba rẹ de... Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li aiye, 
Bi nwọn ti nṣe li ọrun... F'u wa li onjẹ ọjọ wa 
loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari ẹ̀ṣẹ jì 
awọn ti o ṣẹ̀ wa... Má fà wa sinu ìdẹwò; 
WṢugbọn gbà wa ninu tulasin.. Amin. 

Alufa. Oluwa, má hùwa si wa ba ẹ̀ṣẹ wa. 

Idahun. Ki ìwọ ki o má sì gan a fu wa bi 


ẹ̀ṣẹ wa. 
Jẹ ki a gbadura. 


Alufa. ỌLỌRUN, Babba alánu, ti kì ìgàn ironu 
ti irora àiya, ati ifẹ irú awọn ti inu wọn bajẹ ; 
F'i £nu ràn adura wa lọwọ, ti awa ngbà niwaju 
rẹ ninu gbogbo igẹ ati ipọnju wa, nigba-kiigba 
ti nwọn ba nwọ wa li ọrùn ; ki iwọ ki o sì fi 
ore-ọfẹ gbẹ ti wa, ki ibi wọn-ni, ti arekereke 
on ọgbẹn-kọgbọn ẹ̀ṣu ati ti enia nge gi wa, ki 
o di asan; ati ni ìpege ti ore rẹ ki a tú wọn 
ká; li aìfi inunibini pa-ni lara, ki awa awọn 
ọmmọ ọdọ rẹ ki o ma, dupẹ lọwọ rẹ titi ni Ijọ 
awọn enia mimọ rẹ; nitori Jesu Kristi Oluwa 


wa. 

Idahun. Oluwa, dide, ki o ràn wa lọtọ, ki 
o sì gbà toba là m4torti Orukọ rẹ. 

Ala/a. Ọlọrun, awa ti fi etí wa gbé, awọn 
babba wa sì ti sọ fu wa, ni igẹ nla ti iwọ ge l 
ọjọ wọn, ati ni igbani niwaju wọn. 

dalan. Ohaeba, dide, ki o ràn tua lọtoẹ, ki 
o sì gbà tua, là ratort ọllá rẹ. 

Alufa. Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati 
fu Ẹmmí Mimẹ; 

Idahamn. Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisi- 
siyi, bẹni yio sì ma ri nigba-gbogbo: aiye 
aìnipẹkun.. Amin. 

26 


LITANI. 
Alufa. Lọdọ awọn ọtá wa, Kristi dabobo 


wa. 

Idahun. te ọju ore-ọfẹ iwò pọnju tua. 

Alufa. Fi inu wò irora àiya wa. 

Idahun. Ft iyọrma, dar, ẹ̀ṣẹ jù awọn, enia, rẹ, 

Alafo. Lojurere fi inu gbẹ adura ti wa. 

Idaham. Ọmmọ Dafid, ṣánu fu, aboa. 

Alufa. Nisisiyi ati lai, Kristi fiyesi lati gbọ 
ti wa. 

Idaham. Lojurere Kriati gbẹ ti tua, ; lojurere 
Krstei Ohua, gbọ ti aba. 

Alufa. Oluwa, jẹ ki £nu rẹ ki o ma hàn fu 
wa. 

Idahum. Bi awa ti ngbẹkẹ wa le ọ. 


Jẹ ki a gbadura. 
Do. awa nfi irẹlẹ ohùn tọrọ lọdọ rẹ, ki 


iwọ ki o fi oju inu wò allera wa; ati 
nitori ogo Orukọ rẹ, ṣẹri gbogbo ibi wọn-ni 
kuro lọdọ wa, ti awa ti njigbege si ọrùn nitétọ ; 
ki ìwọ ki o sì fu ni, ki awa ki o ma gbẹkẹle, 
ati ki a ma fi ọkkàn so anu rẹ ni gbogbo iṣẹ 
wa, ati titi lai ki a ma sìn ọ ni mimú ìwa ati 
laìléri, fu ọllá on ogo rẹ ; nitori Onilaja ati 
Alagbawi wa nikangogo, Jesu Kristi Oluwa 
wa. 4min. 


ADURA TI ERISOSTOMU. 


LỌRUN Olodumare, iwọ ti o ti fu wa ni 
Ù ore-ọfẹ nisisiyi lati fii ìye ṣe ọkkàn kan wa 
ìbẹbẹ lọdọ rẹ ; iwọ sì ti ṣe ileri pe, nigbati ẹni 
meji tabi mẹta. ba ké ara wọn jọ hi Orukọ rẹ, 
ìwọ o fi ìbere wọn fu wọn : Oluwa, mu afẹ inu 
ati ìbere awọn ọmmọ ọdọ rẹ ki o gẹ nisìsìyi, 
bi yio ti le gbò fu wọn julọ; ma fi ìmọ otitọ 
rẹ fu wa li aiye yi, ati li aiye ti mbọ ìye aìni- 
pẹkun.. 4min. 

27 


LITANI. 


2 Kos. 13. 14. 


(OJ'EISFE Jesu Kristi Oluwa, wa, ati ìfẹ 
Ọlọrun, ati idapọ ti Ẹmmí Mim(, ki o ma 
ba gbogbo wa, gbé si i lailai... 42n420. 


ADURA ATI ỌPẸ. 


FU ONIBRÙRU IGBA. 


ADURA, 
Fu, Òjo. 
LỌRUN, Babba ọrun, nipa ti Jesu Kristi 

Ọmmọ rẹ ìwọ ti o ge ilerì ohun gbogbo ti a 
kò le ṣe alaìni fu bibẹ ara, fu gbogbo awọn ti 
nwá ijọbba rẹ, ati ododo rẹ̀ ri.. Awa mbẹ̀bẹ 
lọdọ rẹ ninu aìni ti wa yì, rán irú Ọwara òjo 
bẹ̀ si wa, kì awa ki o le ma ri eso ilẹ aiye mu 
fu itunu wa, ati fu ọllá rẹ; nipasẹ Jesu Kristi 
Oluwa wa. min. 

F'u oju, Ọjọ Didara. 

O) Ọlọrun Olodumare, nitori ẹ̀ṣẹ enia. 

ìwọ ti o rì gbogbo araiye nigba kan, bikoṣe 
enia mẹjọ pére, ati nigba ẹhin nipa fnu rẹ 
nla ti o ge ileri pe, lai iwọ kì yio sì run u bẹ 
mẹ; Awa nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, pe 
nitori ẹ̀ṣẹ wa, bi awa tilẹ yẹ lati jìya iyọnu ti 
òjo ati ti omi lọwọ rẹ̀, ṣugbọn nipa ìronupi- 
wada wa otitọ, iwọ yio rán irú ọjọ didara bẹ̀, 
ti awa yio fi le ma ri ego ilẹ aiye mu li akokò; 
ki a sì ma kẹkọ, ati nipa ibawi rẹ, lati ma ṣe 
atun-hù rere ìwa, ati nitori lakari rẹ lati ma fi 
ìyìn ati ogo fu ọ; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa 
wa. 4mutmn. - 

28 


ADURA. 


Ni igba Ọdá ati Ìyan. 


LỌRUN, Babba ọrun, ẹ̀bun ẹniti ge, ti òjo 
fi nrọ, ti ilẹ aiye fi nseso ọpọlọpọ, ti ẹranko 
mbisi ì, ti ẹja sì nrẹ̀ si 1; Kiyesi, i ipọnju ti 
awọn enia rẹ yi, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ; ki ìwọ 
ki o sì fifuni, ki ọwẹn ati ọdá yi, ti awa 
njìya nisisiyi bi o ti yẹ julọ nitori ẹ̀ṣẹ wa, nipa 
ore rẹ kì o fi ánu yi i pada si ẹ̀pọlọpọ; nitori 
ti ifẹ Jesu Kristi Oluwa wa, ẹni pẹlu rẹ ati 
Ẹmmí Mimẹ̀ ti gbogbo ọllá ati ogo mbẹ fu, 
nisisiyi ati lailai..-.242m426. 


T'abe eajt. 


LỌRUN, Babba alánu, ni igba woli Eliṣa, 
iwọ ti o sọ ọwọn ati ọdá di ẹ̀pọlọpọ lojijì 
ni Bamaria; Ṣánu fu wa, ki awa,tia nfi irú 
ipọnju bẹ ṣẹ nigẹ nisisiyi nitori ẹ̀ṣẹ wa, pẹlu 
ki a le rì itura akokò gbà bẹ̀ gẹgẹ : Mu ego ilẹ 
so asọkúin nipa ìbukún rẹ ọrun ; ki o sì fifuni 
ki awa, ti ngbà ẹ̀pọlọpọ ọrẹ rẹ yi, ki a le ma lò 
eyi na gi Ogo rẹ̀, si irọra awọn ti ṣe alaìni, ati 
81 itunu awa tikara wa; nipasẹ Jegu Kristi 
Oluwa wa. Amin. 


Nt tigba Ogun ati Irakereudò. 


LỌRUN Olodumare, Ọbba awọn ọbba gbo- 

gbo ati Bálẹ ohun gbogbo, agbara ẹniti ẹda 
kan kò le dojukọ, ati ẹniti lati ṣẹ̀ ẹlẹṣẹ niṣẹ 
nitôtọ ṣe, ati lati ṣinu fu awọn ti o ronupi- 
wada nitôtọ; Obà wa là ki o sì da wa silẹ 
kuro lọwẹ̀ awọn ọtá wa, awa nfi irẹlẹ ohùn 
bẹ̀bẹ lọdọ rẹ; ke igberaga wọn kun, fà aran- 
kan wọn sẹhin, ki o sì dà ìrokuro wọn rú.; ki 
awa, ti a nfi àbo rẹ dì ni ihamọra ogun, ki 
o le di ẹni ipamọ siwaju kuro ninu ewu 
gbogbo, lati ma yìn ọ logo, iwọ nikangoṣo ti 

29 


ADURA. 


ṣe olufuni ni iṣẹgun gbogbo; nipasẹ itoye 
ti Ọmmọ rẹ nikangogo, Jesu Kristi Oluwa wa. 
Amtn. 


Nt igba, Ajaka, iajọru, kan, tabi, Arum. 
LỌRUN Olodumare, ninu ibinu rẹ ìwọ ti 


o rán arun wá gara, awọn enia ara rẹ li 
aganjù, nitori aìgbọran ìṣọtẹ wọn si Moge ati 
Aaron; ati pẹlu, ni igba Dafidi ọbba, tì ìwọ sì 
fi iyọnu Ajakalẹ arun pa ẹgba marun-di-logoji 
enia, ṣugbọn ti iwọ nranti ánu rẹ o sì da awọn 
iyokùn si; Ke iyọnu si awa òtoṣi ẹlẹṣẹ, ti a nfi 
arun nla ati ikú bẹwò nisisiyi; pe bi ìwọ ti 
gbà òtutu nigba na, ti o sì paṣẹ fu Angeli 
apanirun nì lati dawọ ibaniwi duro, bẹ̀ni ki 
o sì wù ọ niìgìisiyì lati fàwọ iyọnu ati arun 
buburu yi sẹhin kuro lara wa; nìpasẹ Jesu 
Kristi Oluwa wa... 4mán. 


Adura fu awọn, tit a, o gbà st Oàjò Mtmẹ Alufa. 


LỌRUN Olodumare, Babba wa ti mbẹ lọrun, 
iwọ ti o fi ẹ̀jẹ iyebiye ti Ọmmọ rẹ ọwọn rà 
gbogbo Ijọ awọn enia fu ara rẹ; Li oju ánu 
wò eyi na, ati ni igba isisiyi ṣe afẹnahan, ki o 
sì ṣe akogo inu awọn iranṣẹ rẹ tobẹ̀, ki awọn 
Olori Alufa, ati ti awọn Olutọju ti agbo awọn 
enia rẹ, ki o máṣe tẹ̀te súre gbé ọwọ le ẹni- 
kẹni, ṣugbọn bikoge nìtòtọ ati ti iwoye ki 
nwọn ki o ma ṣà awọn ẹniti o yẹ, lati ma 
ginsìn ninu Iṣẹ Alufa ni mimẹ̀ niti Ijọ awọn 
enia rẹ.. Ati awọn ti a o fi joye si oyò-koye 
mimé kan, ni ki ìwọ ki o fi ore-ọfẹ ati ibukún 
rẹ ọrun fu; ati nipa ìwa ati ẹkọ wọn, ki nwọn 
ki o le ma gbé ogo rẹ kalẹ, ki nwọn ki o sì le 
ma sún igbala ti gbogbo awọn enia siwaju; 
nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa.. .4m£n. 
30 


ADURA. 


Tabi Enjyi. 
LỌRUN Olodumare, olufuni li ẹ̀bun rere 
gbogbo, ninu olori-ori ìpese rẹ ọrun, iwọ 
ẹniti o yàn onìriiru Ilasilẹ ninu Ijọ awọn enia 
yẹ ; Àwa nfi ìrẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fi ore-ọfẹ 
rẹ fu gbogbo awọn ti a o pò si oyò-koye ati 
ìpinfuni ninu rẹ̀ na; ki o sì fi otitọ ẹkọ rẹ 
kún wọn, ati ki o sì fi ìwa aìgẹ-aìro wò wọn 
tobẹ ki nwọn ki o le ma sìn niwaju rẹ nitôtọ, 
fu ogo Orukọ rẹ nla, ati fu anfani Ijọ awọn 
enia mimQ rẹ; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. 

4mtm. : 


Adura ti a le ma gbà lẹhán, ọkan, nmi eji ti o 
te gaju. 

LỌRUN, ìwa ati ini ẹniti ṣe lai ki a ma 

pinu on ati ṣe idariji, gbà ẹ̀bẹ irẹlẹ wa 

wọnyi; bì awa tilẹ ti fi ẹ̀wọn ẹ̀ṣẹ wa dì, ti a sì 

fi dò wa ni ìde, ṣugbọn jẹ ki iyọnu ánu rẹ nla 

ki o tú wa silẹ; nitori ọllá Jesu Kristi Onilaja 
ati Alagbawi wa. /284N. 


Adura fu Ajọ aabọn Igbimọ. 

LỌRUN olore-ọfẹ julọ, awa nfi irẹlẹ ohùn 
Ù) bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fu gbogbo Ilẹ Ọbba yi, ati 
pẹlu-pẹlu fu Ajọ awọn Igbimọ ti o pejọ labbẹ 
oy Ọbba wa: SKi o le wù ọ lati ṣe amẹ̀na 
wọn, ki ìwọ ki o sì mu gbogbo ìmọ wọn, ki o 
jasi aṣẹ rere fu igbeleke ogo rẹ, fu ìre Ijọ 
awọn enia rẹ, fu àbo, ọllá, ati alafia Ọbba wa, 
ati ti Ijọbba rẹ̀; ki a le ma ṣe làna ohun gbo- 
gbo, ati ki a ma ṣe pin-nu tobẹ̀ nipa ìyanju 
wọn, lori ipilẹ, didara ati didaniloju jù b$ lọ, 
ki alafia ati irọra, otitọ ati ododo, ìsin Ọlọrun 
ati ìfọkkànsìn, kì o le fi ẹsẹ mulẹ ninu wa, ati 
ninu iran-iran wa gbogbo... Nwọnyi ati gbogbo 

91 


ADURA. 


ohun aìni iyokùn, fu wọn, fu wa, ati fu gbogbo 
Ijọ awọn enia Ọlọrun, li awa. mbẹ̀bẹ li Orukọ 
ati ni Ilaja Jesu Kristi ti Olubukúin julọ Oluwa 
ati Olugbala wa... 4m£n. 


Adura fu gbogbo Onua-teoa Ema. 


LỌRU N, Ẹlẹda ati Olupaméô gbogbo araiye, 
awa nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fu gbogbo 
oniriiru ati oniwa-iwa enia; ki o le wù ọ lati fi 
ọna rẹ hàn fu wọn, ati lati fi igbala ilera rẹ hàn 
fu gbogbo orilẹ òde... Pẹlu-pẹlu awa ngbadura 
fu ìwa rere ti Ijọ mimú ti awọn enia Ọlọrun ; ki 
a, le ma ṣe amọna rẹ̀, ati kì a le ma tọ ọ lati ọdọ 
Ẹmmí rere rẹ wá, ki a le ma. mu gbogbo awọn 
ẹniti o jẹwọ, ti nwọn sì npò ara wọn ni Kristian, 
tẹ ẹ̀na otitọ, lati ma fi idapọ ọkkàn mu igbagbọ 
ni idipọ alafia, ati li ododo ìwa... Lakotan, awa 
fi gbogbo enia le ore rẹ bi ti babba lọwọ, nibi- 
kibi ti nwọn ngiṣe, tabi ti nwọn nwahala, hi 
ọkkàn, li ara, tabi ni ìwa; (pẹlu-pẹlu fu, aanọn, 
tú a mbẹ̀bẹ adura wa fu) kì o le wù ọ lati tù 
wọn ninu ati lara, gẹgẹ bi oniriiru aìni oluku- 
luku, ma fu wọn ni síiru ninu ipọnju wọn, ati 
amuwa rere ninu iṣẹ wọn gbogbo... Eyiyi li 
àwa mbẹ̀bẹ nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
Ama. 


ỌPỌ. 
ỌPẸ FU OHUN GBOGBO. 

LỌRUN Olodumare, Babba £nu gbogbo, 
awa ọmmọ ọdọ rẹ alaìlere nfi irẹlẹ ohùn 

ati tọkkàn-tọkkàn dupẹ lọdọ rẹ, nitori gbogbo 
ore ati iṣeun ifẹ rẹ fu wa, ati fu gbogbo awọn 
enia; (pẹlu-pẹlu fu, aabọn ti nfẹ nistatyt lati fi 

32 


ỌPÉÙ. 


jìn on, at dapẹ fu ọ, rátort amu, rẹ ti iwọ ge 
u a0ọn mẹ lọlọgjù.) Awa, nfi iyìn fu ọ, nitori 
dida wa, nitori ìpamẹ wa, ati nitori gbogbo 
ibukún aiye yi; ṣugbọn jù gbogbo rẹ̀ lọ, 
nitori ìfẹ rẹ aìniye niti idande araiye, nipa Jegu 
Kristi Oluwa wa; nitori amuba, ore-ọfẹ, ati 
nitori ireti ogo. Awa sì mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki iwọ 
ki o fu wa, lati ma more Anu rẹ gbogbo ti o yẹ, 
ki ẹkkàn wa ki o le ma fi aìṣẹtan dupẹ, ki awa 
ki 9 sì le ma fi iyìn rẹ hàn, kì iṣe ni kìki òte wa, 
bikoṣe ni ìwa wa ; lati ma. 'fi ara wa fu sinsìn Tẹ, 
ati lati ma rìn niwaju rẹ, ni mimú ìwa ati li 
ododo li ọjọ wa gbogbo; nitori Jesu Eristi 
Oluwa wa, ẹniti o pẹlu ìwọ ati mmí Mim, 
ti a nfi ọÌlá ati ogo gbogbo fu, aiye aìnipẹkun. 
4maan. : 
P'a, Ojo. 
LỌRUN Babba wa ti mbẹ li ọrun, nipa 
ìpese ore-ọfẹ rẹ, iwọ tì o mu akọrọ ati 
àrọ-kuro òjo rọ si ori ìlẹ, ki o le ma go ebo 
jade fu ìlo enia ; Awa nfi ọpẹ irẹlẹ ohùn fu ọ, 
nitori ti o wù ọ ninu ipọnju wa nla, lati rán òjo 
ayọ si ilẹ-ini rẹ fu wa nigba ikẹhin, ati lati tù 
u loju nigbati o gbẹ, fu itunu nla awa iranṣẹ 
rẹ alaìyẹ, ati fu ogo Orukọ rẹ mimú ;; nipasẹ 
£nu rẹ niti Jesu Kristi Oluwa... 4min. 


PF'u Oju Ọjọ didara. 

LỌRUN Oluwa, iwọ ti o fi iyọnu rẹ lọlọyi 

ti aìmọniwọn òjo ati omi, rẹ̀ wa silẹ bi o tì 

yẹ, ati ninu Anu rẹ ìwọ sì fi ara wa balẹ, o sì tù 

ọkkàn wa ninu, nipa ọjọ didara ati ayipada 

akokò yi ti o ni ibukún.. Awa nfi iyìn fu, awa 

sì nyìn Orukọ mimọ rẹ logo nitori ánu rẹ yi, 

awa O SÌ ma Sẹ̀rọ ìiṣeùn ifẹ rẹ nigba-gbogbo 

ati iran-diran ; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa, wa. 
Amn. 

83: i D 


ỌPẸ. 


APBBA alánu julọ, nipa ore-ọfẹ rẹ iwọ ti o 
gbọ adura ifọkkàn gbà ti Ijọ awọn enia rẹ, 
ti o sì gọ ọdá ati ọwẹn wa di ẹ̀pọ pupọ; Awa 
nfi fi irẹlẹ ohùn ọpẹ fu ọ nitori akanṣe ẹòpọ rẹ 
yì; awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ kì iwọ kì o mu iṣeun 
ifẹ rẹ duro pẹ fu wa, ki ìlẹ wa ki o le ma go 
eso asọnkrúin rẹ̀, fu ogo rẹ ati itunu wa; nipasẹ 
Jesu Kristi Oluwa wa... 42máén. 


PF, Alafia ati Igbala kuro lọuọ apọn, Ọtá toa. 
LỌRUN Olodumare, iwọ ti ṣe ile-odi agbara 
àbo fu awọn ìranṣẹ rẹ si oju awọn ọtá 
wọn; Awa nfi ìyìn ati ọpẹ fu ọ nitori igbala 
wa yi kuro ninu ewu nla nwọnyi, tì o hàn 
gbangba, ti a fi ka wa mọ: Awa jẹwọ rẹ̀ si ore 
rẹ ti a kò fi wa le wọn lọwọ bi ijẹ ikogun fú 
wọn; awa mbẹ̀ ọ sibẹ̀ ki iwọ ki o ma mu irí 
anu bẹ̀ duro sì wa pẹ titi, ki gbogbo araiye ki 
o le ma mọ pe, ìwọ li Olugbala ati Ọgbagba wa 
alagbara; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. 4mta. 


P'u imewpadoeo, Alafia si gbogbo Ile ná Ilẹ wa. 
IYE-BRAIYE Ọlọrun, Babba wa ti mbẹ li 
ọrun, ìwọ nikangogo ti o mu enia ge On1- 
nukan nìnu ile, tì o sì mu irọkẹ̀kẹ oni ìwa-ipa 
ati ti awọn enia agídi rọsìlẹ; Awa nfi ibukún 
fu Orukọ rẹ mim, nitori ti o wù ọ lati tù 
ìrukerudò ẹ̀tẹ yi, ti o ru goke ninu wa ni 
lọlọyi; gidigidi li awa nfi ìrẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ 
lọdọ rẹ, ki iwọ kì o fi ore-ọfẹ fu gbogbo wa, 
rẹ mimoô; ati bi awa sì ti nfi alafia on idakẹjọ 
rìn ọjọ aiye wa ni ìwa-bì-Ọlọrun ati ìwa titọ, ki 
awa kì o ma ru ẹbọ ìyìn ati ọpẹ̀ wa fu ọ nigba- 
bogbo nitori ánu rẹ nwọnyi gi wa; Tnipasọ 
egu Eristi Oluwa wa.. 42Atn,. . 
94 


ỌPẸ. 
Fu Igbala kuro nm Tajọnu, tabi Arun, omiran. 
LỌRUN Oluwa, iwọ ti o fi ibẹwò rẹ lọlọyi 
ti o wuwo ti o sì ni ìbẹru, pa wa lara 
nitori ẹ̀ṣẹ wa, ti o sì run wa nitori irekọja wa ; 
ati nisisiyi larin idajẹ iwọ sì nranti Anu, ìwọ 
sì rà okkàn wa pada kuro lọwọ ikú; Awa fi 
awa tikara wa, ọkkàn wa, ati ara wa le ore-ọfẹ 
rẹ bi ti babba lọwọ, ti iwọ gbàla, lati ṣe ẹbọ 
iye si ọ, nigba-gbogbo li awa nyìn ti awa sì 
ngbé ánu rẹ ga li arin Ijọ awọn enia rẹ ; nipasẹ 
Jegu Krigti Oluwa wa... 42maán. 
'T'abe Enji. 
ABBA alánu julọ, awa nfi irẹlẹ ohùn jẹwọ 
niwaju rẹ, pe gbogbo ibawi ti a fi kìlọ ninu 
ofin rẹ ni iba ṣubu lù wa bi o tì yẹ, nitori 
ọpọlọpọ irekọja ati lile àiya wa: ugbọn bi o 
ti wù ọ ninu iyọnu ánu rẹ lati ṣiju-wò aìlera 
wa ati irẹlẹ wa alaìye, lati ṣẹwọ arankan arun 
ni kùn, eyi ti a fi péẹn wa loju bajẹ ni lọlọyi, 
ati lati mu ohùn ayò ati ilera pada sinu ile 
wa; AÀwa nru ẹbọ ìyìn ati ọpẹ̀ si Ọllá-nla rẹ 
Ọrun, awa nyìn, awa sì ngbé Orukọ rẹ ti o logo 
ga, nitori irú ipamọ ati ìpese rẹ yì gori wa; 
nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa... Amin. 





ADURA ; 
FU AWỌN ỌJỌ ỌLỌRUN ATI ỌJỌ OMIRAN LI ỌDÚN 
KAN. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EKINI NI ADFEN'I. 
Adura. 


LỌRUN Olodumare, fifu wa, li ore-ọfẹ, ki 
a le bọra iṣẹ òkunkun silẹ, ki a sì di 


i . . s 


ADURA. 


ninu eyì ti Jesu Kristi Ọmmọ rẹ wá fi irẹlẹ nla 
bẹ̀ wa wò ; nitori pe li opin ọjọ, nigbati on yio 
sì pada ninu Ọllá-nla rẹ ti o logo, lati ba fiye 
on okúi wijọ, ki awa ki o le jinde si ìye alaìkú, 
nitori rẹ̀ ẹniti o wà ti o sì njọbba pẹlu iwọ ati 
Ẹmmí Mimọ, nisisiyi ati lailai.. 4min. 


Epistei... Rom. 13. 8. 

MÁ jẹ ẹnikẹni ni gbese ohun kan, biko- 
E ṣepe ki a fẹ ọmmọniìkeji ẹni: nitori ẹniti 
o ba fẹ ọmmọnikeji rẹ̀, o ko ofin ja.. Nitori 
eyiyi, Iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga, Iwọ kò gbọdọ 
pania, Iwọ kò gbọdọ jale, Iwọ kò gbọdọ jẹri 
eke, Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro; bi ofin omiran 
ba sì wà, li aìfa a gùn lọ titi o wà ninu ẹ̀rọ yi 
pe, Iwọ fẹ ọmmọnikeji rẹ bi ara rẹ. - Ifẹ kì 
iṣe ohun buburu si ọmmọnikeji rẹ̀: nitorina 
ifẹ li akoja ofin.. Ati eyiyi, ti a nmọ akokò pe, 
igbala wa sumọ etile jù igbati awa ti gbagbọ 
lọ. Oru bu-kọja tan, ọsán kùn sgi dẹ̀dẹ: 
nitorina ẹ jẹ ki awa ki o bọ ara iṣẹ òkunkun 
silẹ, ki awa ki o sì di ihamọra iṣẹ imọlẹ.. Jẹ 
ki awa ki o ma rìn nitôtọ, bi ọsán; kì iṣe ni 
irede-oru ati ni imọti para, kì iṣe li asùn ma, 
dide ni yẹ̀wu ati aiye jijẹ, kì iṣe ni ìja ati ilara. 
Sugbọn ẹ mu Jesu Kristi Oluwa wò, ki ẹnyin 
ki o má sì pòse fu ara, lati ṣe ifẹkufẹ rẹ̀. 


Ihin-rere.. Mat. 21. 1. 


IGBATI nwọn sumọ eti Jerusalemu, ti 
nwọn de Betfage 1: òke Olifi, nigbana ni 
Jesu rán awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀. meji lọ, o wi 
fu wọn pe, Ẹ lọ si iletò ti o kọju si nyin, 
nisisiyi ẹnyìn o ri kẹtẹkẹtẹ kan ti a so, ati 
ọmmọ rẹ̀ pẹlu: ẹ tú wọn, ki ẹnyin ki o sì fà 
wọn fu mi wá.. Bi ẹnikẹni ba sì wi nkan fu 
i 36 


ADURA. 


nyin, ẹnyin 'o wi pe, Oluwa ni ifi wọn ge; 
nisisiyi nì yio sì rán wọn wá... Gbogbo eyi li 
a ṣe, kì eyi tì a ti sọ lati ẹnu woli wá ki o le 
ṣẹ, pe, Ẹ sọ fu ọmmọbiri Bton pe, Kiyesi i, 
Ọbba rẹ mbọ wá sọdọ rẹ, o tẹnu, o njoko lori 
kẹtẹkẹtẹ, ati lori ọmmọ kẹtẹkẹtẹ... Àwọn 
ọmmọ ẹhin na sì lọ, nwọn ge bi Jesu ti wi fu 
wọn; nwọn sì fà kẹtẹkẹtẹ ná wá, ati ọmmọ rẹ̀, 
nwọn sì tẹ aṣọ wọn 81 ẹhin wọn, nwọn sì gbé 
Jesú kà a. (Ọpọ ijọ awọn enia tẹ aṣọ wọn si 
ọna; ẹlomiran gẹ ẹká ìgi wẹwẹ, nwọn sì fọn 
wọn si ẹna.. Ijọ awọn enia ti nlọ niwaju, ati 
eyi ti ntẹ wọn lẹhin, nkigbe wipe, Hosana fu 
Ọmmọkọnri Dafidi: Olubukún h ẹniti o mbẹ̀ 
wá li orukọ Oluwa; Hosana loke ọrun.. Nig- 
bati o de Jerusalemu, gbogbo ilu mì-tìt1, wipe, 
Tani yi? Ijọ awọn enia sì wipe, Éyi ni Jesu 
woli Nasareti ti Gahli.. Jesu si wọ inu ìlé 
Ọlọrun, (tempeli) o lé gbogbo awọn ẹniti ntà, 
ati ẹniti nrà ni ile Ọlọrun jade, o sì yi tabeli 
ti awọn. onipagìparọ owo danù, ati ibujoko 
awọn ti ntà àdaba, o sì wi fu wọn pe, A 
kọwe rẹ̀ pe, Ile adura hi a o ma pò ile mi; 
gugbọn ẹnyin ti sọ ọ di ihò olẹ̀. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EEKEJI NI ADFENTI. 
Adhire. 


LUWA Olubukún, ìwọ ti ò ti ge ati kọ 
gbogbo Iwe mimọ rẹ fu kíkọ wa; F'funi 
ki awa le ma gbọ, ki a ma kà, ki a ma sami 
81, ki a ma kẹ̀, ati ki a sì le ma ṣà wọn rò ninu 
wa tob, ki awa ki o le ma fi siru ati itunu 
Ọrọ mimọ rẹ fà ireti mọra ti o ni ibukún, ki a 
sì dii mu ginṣin, ti iwọ ti fifu wa lara Olugbala, 
wa Jegu Kristi Oluwa wa... .4min. 
37 


ADURA, 


Episteh... Rom. 16. 4. 


HUNKOHUN ti a ti kọ tẹlẹ, a ti kọ ọ fu 
kíkọ wa, nipa stiiru ati itunu ti Ìwe mimú 
Ọlọrun ki awa ka o le ni ireti.. Njẹ ki Ọlọrun 
siiru ati itunu ki o fifu nyin lati ma ṣe inu kan 
si ara nyìn bi ìlana Kristi Jesu: ki ẹnyin ki 
o le fi ọkkàn ati ẹnu kan yìn Ọlọrun logo, on 
na Babba Jesu Kristi Oluwa wa... Nitorina ẹ 
gbá ara nyin mọra, gẹgẹ bi Kristi ti gbá wa 
mọra, fu ogo Ọlọrun... Mo sì wipe, Jesu Kristi 
li o ṣe iranṣẹ ti ikọla nitori otitọ Ọlọrun, lati 
mu awọn 1lerì na duro ti a ti ṣe fu awọn babba: 
Ati ki awọn Keferi ki o le yìn Ọlọrun logo 
nitori anu rẹ̀; pẹpẹ bi a ti kọ ọ pe, Nitori 
eyiyi emi o jẹwọ fu ìwọ ninu awọn Keferi, 
emi o sì kọnrìn si orukọ rẹ. .. O sì tún wipe, 
Ẹnyin Keferi, ẹ ma yọ pẹlu awọn enia rẹ. Ati 
pẹlu, Ẹnyin Keferi gbogbo, ẹ yìn Oluwa; ẹ sì 
kokikí rẹ̀ ẹnyin enia gbogbo. - Isala si tún 
wipe, Gbòngbo ti Jese kan mbọ wá, ati ẹniti 
yio dide jọbba lori awọn Keferi; on li awọn 
Keferi yio gbẹkẹle... Njẹ ki Ọlọrun ireti ki o 
fi gbogbo ayọ on alafia kún u fu nyin ni igba- 
gbẹ̀, ki ẹnyin kì o le pọ ni ireti nipa agbara ti 
Ẹmmí Mimọ. 


: Ilán-rere.. Luku 21. 25. 

A": yio wà li ôrùn, ati li oṣupa, ati ni 

irawọ ; ati li aiye lálá ti orilẹ òde, ti on ti 
idamu; okun ati riru omi yio ma hé; àiya 
awọn enia yio ma já fu ibẹru, ati fu iwoye 
nkan wọn-ni ti mbẹ̀ wá aiye: nitori gbogbo 
agbara ọrun li a o mì-títá. Nigbana ni nwọn 
o sì ri Ọmmọ Ọkọnri ti yio ma ti oju ọrun bẹ̀ 
ti on ti agbara ati ogo nla... Nigbati nkan 
wọnyi SÌ bẹ̀rẹ sì iṣẹ, njẹ ki ẹnyin ki o ma Wò 

38 


ADURA. 


oke, ki ẹnyin ki o sì gbé ori nyin soke; nitori 
ti idande nyin kùn si dẹ̀dẹ. O sì pa owe kan 
fu wọn pe; Kiyesi igi ọpọtọ, ati si igi gbo- 
gbo; nigbati nwọn ba nriwe, ẹnyin ri, ẹnyin 
sì mẹ fu ara nyin pe, igba. ẹrun kùn fẹfẹ. 
Gẹgẹ bẹ na li ẹnyin, nigbati ẹnyin ba ri nkan 
wọnyi ti n$ẹ, ki ẹnyin ki o mọ pe, Ijọbba 
Ọlọrun kùn si dẹ̀dẹ. TLOôtọ ni mo wi fu nyin, 
Iran yi kì yio rekọja, titi a o fi mu gbogbo 
nkan wọnyi gẹ. Ọrun on aiye yio rekọja : 


ṣugbọn ẹ̀rọ mi kì yio rekọja. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸTA NI ADFENTI. 
Adura. 


ESU KRISTI Oluwa, li àtetekọwa rẹ iwọ 
ti o rán oniṣẹ rẹ lati tún òna rẹ ṣe niwaju 
rẹ; Fifuni ki awọn alufa ati iranṣẹ ọrọ ìjìnlẹ 
rẹ, ki nwọn kì o sì ma tún ẹ̀na rẹ ge bẹ̀ gẹgẹ, 
lati yi ọkkàn ti awọn alaìgbọran pada si ọgbọn 
olôòtọ, ni igba atunwa rẹ lẹ̀keji lati wa ge idajo 
araiye, kì a le bá wa li ẹni itẹwọgbà 11 oju rẹ, 
ẹniti o wà ti o sì njọbba pẹlu Babba ati Ẹmmí 
Mimẹ̀, laì Ọlọrun kan, aiye aìnipẹkun... 42m??0. 


Epsteit. 1 Kor. 4. 1. 


J' ki enia ki o ma kà wa ge bẹ̀ gẹgẹ bi iranṣẹ 
Kristi, ati iriju fu awọn ohun ijinlẹ Ọlọrun. 
Pẹlupẹlu a mbẹ̀re lọwẹ̀ iriju pe ki oluwarẹ̀ na 
ki o jẹ olododo.. ugbọn bi o ṣe ti emi ni 
ohun kikini sá ni fu mi, ti ẹnikẹni yio fi ma 
wadi mi lọdọ nyin, tabi lati ma ṣe idajọ mi 
nipa ìdajọ enia: ani, emi kò ge idajọ emi 
tikarami... Nitoriti emi kò mọ ohunkohun fu 
ara mi ; ṣugbọn nipa eyi na a kò da mi lare: 
39 


ADURA. 


ṣugbọn ẹniti nda mi lare li Oluwa... Nitorina 
ẹ máṣe ìdajọ ohunkohun gaju akokò na, titi 
di igbati Oluwa. ba de, ẹniti yio mu ohun 
òkunkun ti o farasin wá si imọlẹ, ti yio sì fi 
ìmọ ọkkàn hàn pẹlu: nigbana NB olukuluku 
yio sì ni ìyìn lọdọ Ọlọrun. 


Il4n-rere.. Mat. 11. 2. 


IGBA'TTI Johanu gbẹ iṣẹ Kristi ninu tubu, 
o rán awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ meji, o sì wipe, 
Iwọ li ẹniti mbẹ̀, tabi ki a. ma reti ẹlomiran ? 
Jesu sì dahùn o wi fu wọn pe, Ẹ, pada lo, ẹ sì 
fi ohun wọnyi tì ẹnyin gbé, ati eyi ti ẹnyin ri 
hàn Johanu... Awọn afọju nriran, awọn amọ- 
kun nrìn ṣaṣa, a nwẹ̀ awọn adẹtẹ̀ mọ, awọn 
aditi ngbọran, a, njí awọn okú dide, ati fu awọn 
òtoṣi li a nwasu ihin rere.. Alabukún-fu sì li 
ẹnìkẹni, ti kì yio kọsẹ lara mi... Nigbati nwọn 
sì lọ, Jesu bẹ̀rẹ si bi awọn enia niti Johanu 
pe, Kil ẹnyin jade lọ lati wò ni ìjù? afefe 
nmì fu afẹfẹ? Ani kih ẹnyin jade lọ ìwò? 
ọkọnri ti a wọ li aṣọ fẹlẹfẹlẹ? wò o, awọn 
ẹniti nwọ aṣọ fẹlẹfẹlẹ mbẹ H afin ọbba. Ani 
kili ẹnyin jade lọ iwò? woli! lôtọ ni mo wi 
fu nyin, o sì jù woli lọ.. Nitori eyiyi li ẹniti 
a ti kọwe nitori rẹ̀ pe, Wò o, mo rán onigẹ mi 
siwaju rẹ, ẹniti yio tún ẹ̀na rẹ ge niwaju rẹ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸRIN NI ADFENTI. 
Adura. 
O gbé agbara rẹ dide, awa mbẹ̀bẹ 
lọdọ rẹ, ki iwọ ki o sì wá sìnu wa, ki o 


sì fi agbara nla ràn wa lọwẹ̀; bi o sì ti ṣe 
pe, nitori ẹ̀ṣẹ ati ìwa buburu wa, a di ẹniti 
4 


ADURA. 


adò li ẹna, gidigidi, lati ma súire ije ti a da sìlẹ 
niwaju wa, ki ore-ọfẹ atì inu rẹ ti o pọju ki o 
yàn wa lọwọ nisisiyi, ki o sì gbà wa là; nitori 
itoye Ọmmọ rẹ Oluwa wa, ẹniti ọllá ati ogo wà 
fu pẹlu ìwọ ati Ẹmmí MimQ, aiye aìnipẹkun. 
Ann. 


Eputeh..- FI. 4. 4. 

MA. yò nipa ti Oluwa nigba-gbogbo: mo sì 
Ẹ tún wipe, Ẹ ma yọ. Ẹ jẹ ki ìwa pẹlẹ nyin 
di mimọ fu gbogbo awọn enia.. Oluwa kùn gi 
dẹ̀dẹ..- Ẹ máṣe kọn-nu ohunkohun; ṣugbọn 
nipa adura ati ẹ̀bẹ pẹlu idupẹ, ẹ ma, fi ìbere 
nyin hàn fu Ọlọrun li ohun gbogbo... Àti 
alafia Ọlọrun, ti o jù ìmọran gbogbo lọ, yio pa 
nyin li àiya ati ọkkàn mẹ: nipa. Kristi 
Jesu. 

Ilan-rere.. Joh. 1. 19. 


YI sì li ẹrí ti Johanu, nigbati awọn Ju rán 
awọn alufa ati lefite lati Jerusalemu wá 

lati bi i lére wipe, Tani iwọ ṣe!.. On sì jẹwọ, 
kò sì sẹ; ṣugbọn o jẹwọ wi fu wọn pe, Emi 
kì iṣe Kristi na.. Nwọn sì bi i wipe, Tani ìwọ 
ṣe? Iwọ ṣe Eha bi? (O sì wipe Emi kì iṣe 
on.. Iwọ ni woli ni bi? O sì dahùn wipe, 
Ndao.. Nitorina nwọn wi fu u pe, lani ìwọ 
ṣe? ki awa ki o le fi òsìn fu awọn ti o rán wa. 
Kili o wi niti iwọ tikararẹ). O wipe, Emi li 
Ohùn ẹni ti nkigbe ni ijù, Ẹ ṣe ki ọna Oluwa 
tẹ̀, gẹgẹ bi woli Isaia ti wi. Àwọn ti a rán sì 
jẹ awọn ẹgbẹ Farisi. Nwọn sì bi i: lére, nwọn 
wi fu u pe, Eha ti ṣe ti iwọ fi mbaptisi, bi iwọ 
kì iba ṣe Kristi na, tabi Elia, tabi woli ni 1 
Johanu sì da wọn lohùn, wipe, Émi nfi omi 
baptisi: ṣugbọn ọkan duro larin nyin, ẹniti 
ẹnyin kò mẹ̀; On na li, ẹniti mbẹ̀ lẹhin mi, ti 
o pọju mi lọ, okùn bàta ẹsẹ ẹnìtìi emi kò yẹ 

41 


ADURA. 


lati tú. Nkan nwọnyi li a ṣe ni Betabara loke 
odò Jordan, nibiti Johanu gbé mbaptisi 
wọn. 





ỌJỌ TI IBÍ ERIBTI, TI A NPÉ NI ỌJỌ 
KRISTIMASI. 


4dhira. 
LỌRUN Olodumare, iwọ ti o fi Ọmmọ 


bíbi rẹ kanṣoṣo fu wa lati mu ẹda wa 
wọ, ati lati di bíbi ninu Wundia, mimọ li 
akokò yi; F'ifuni, bi a ti ntún wa da, ti 
a sì nsọ wa di ọmmọ rẹ nipa ìsọdọmmọ, ati 
nipa ore-ọfẹ, ki a le ma sọ wa di titun lọjọjọ 
nipa Ẹmmí Mimẹ̀ rẹ; nitori Jesu Kristi na 
Oluwa wa, ẹniti o wà ti o sì njọbba pẹlu ìwọ 
ati Ẹmmí na, lai Ọlọrun kan, aiye aìnipẹkun, 
Am. 


Epistet. JHeb.1.1. 
LỌRUN, ẹni, ni igba pupọ ati li oniriiru 
ìwa, ti o ti ipa awọn woli ba awọn babba 
sẹrọ nigbani, hi ọjọ ikẹhin wọnyi o ti ipasẹ 
(Ọmmọkọọnri rẹ̀ ba wa sọrọ, ẹniti o fi jẹ arole 
ohun gbogbo, nipasẹ ẹniti o ti da awọn aiye 
pẹlu; ẹniti iṣe imọlẹ ti ogo rẹ̀, ati jijọ aworan 
tì ara rẹ̀, ti o sì nfi ẹrọ agbara rẹ̀ dì ohun gbo- 
gbo mu, nigbati on tikararẹ̀ ti wẹ̀ ẹ̀ṣẹ wa nù, 
o joko li ọwẹ̀ ọtún ti ọllá nla li oke; niti a da 
a dara bẹ̀ pẹ̀ju awọn angeli lọ, nipa 'ijogún bi 
o Bì ti ni orukọ titayọ jù wọn lọ.. Nitoripe 
awọn angeli ewo li o wi nigba kan fu pe, Iwọ 
li Ọmmọkọnri mi, ọjọ oni ni mo bí ọ?. Ati 
pẹlu, Emi ni yio ma ṣe Babba rẹ̀, on ni yio sì 
ma ṣe Ọmmọkọnrìi fu mi!: Ati pẹlu, nigbati 
o mu akọbi ni wá si aiye, o ni, Ki gbogbo 
42 


ADURA. 


awọn angeli Ọlọrun ki o sì ma foribalẹ fu u. 
Ati ni ti awọn angeli, o wipe, Ẹinitì o da awọn 
angeli rẹ̀ li ẹmmí, ati awọn iranṣẹ rẹ̀ 11 ọwọ 
ìná.. Ṣugbọn fu Ọmmọkọnri li o wipe, Itẹ 
rẹ, Ọlọrun, lai ati lailai ni; ọpá alade ododo 
li ọpá alade ijọbba rẹ. Iwọ ti fẹ ododo, 
ìwọ SBÌ korira ẹ̀ṣẹ; nitorina Ọlọrun, ani 
(Ọlọrun rẹ, li o ti ta oréro ayò si ọ lorì jù awọn 
ẹgbẹ rẹ lọ... Ati Iwọ, Oluwa, lati ipilẹṣẹ li o 
ti fi idilẹ ti aiye sọlẹ; ati awọn ọrun ni iṣẹ 
ọwọ rẹ: nwọn yio parun; ṣugbọn iwọ mbẹ; 
gbogbo wọn ni yio sì di gbigbé bi aṣọ; ati bi 
agbada nì iwọ yio sì ma, ká wọn, a o BSÌ pàrọ 
wọn : ṣugbọn bakan na nì ìwọ, ọdún rẹ kì yio 
Bì pin, 
Ihan-rere.- Joh.1.1. 


L àtetekọṣe li Ọrọ wà, Ọrọ sì wà pẹlu Ọlọ- 
run, Ọlọrun sì hi Ọrọ na.. On na li o sì 
wà li àtetekọṣe pẹlu Ọlọrun... Lọwọ rẹ̀ li a sì 
ti da ohun gbogbo; lẹhin rẹ̀ kò sì si ohun kan 
ti o da ninu ohun (a da.. Ninu rẹ̀ nì ìye wà; 
ìye na sì ni imọlẹ araiye... Ìmọlẹ na sì nmọlẹ 
ninu òkunkun; òkunkun na kò sì mọ ọ. 
Ọkọnri kan wà ti a rán lati ọdọ Ọlọrun wá, 
orukọ ẹniti jẹ Johanu.. On na li a sì rán bi 
ẹlẹri, ki o le ge ẹlẹ̀ri fu Imọlẹ na, ki gbogbo 
awọn enia kì o le gbagbẹ̀ nipasẹ rẹ̀. On kì 
iṣe Imọlẹ na, ṣugbọn a rán a wá lati ṣe ẹlẹri 
fu Imọlẹ na.. Eyi li ododo Imọlẹ, ti nmọlẹ fu 
gbogbo enia ti o wá si aiye.. On sì wà li aiye, 
n Ai rẹ̀ li a sì ti da aiye; aiye kò sì mọ ọ. 

O tẹ̀ awọn ara ti rẹ̀ wá, awọn ara ti rẹ̀ kò sì 
gbà a. Ṣugbọn iye awọn ti o gbà a, awọn Ìt 
o fi agbara fu, lati di awọn ọmmọ ()lọrun, ani 
awọn na ti o gbà orukọ rẹ̀ gbẹ: awọn ẹniti a 
bí, kì iṣe nipa ti ẹ̀jẹ, tabi nipa ti ifẹ ara, bẹni 

43 


ADURA. 


kì iṣe nipa ifẹ ti enia, bikoṣe nipa ìfẹ, ti Ọlọ- 
run.. À sì gọ Ọrọ na di ara, on sì mba wa 
gbé, (awa sì nwò ogo rẹ̀, ogo ti o dabi ti ọmmọ 
bíbi kanṣogo ti Babba), ti o kún fu ore-ọfẹ ati 
otìtọ. 





ỌJỌ TI BTEFANU. 
Adura. 
LUWA, fifuni, ninu gbogbo ìjiya wa lori 
ìlẹ aiye nihin nitori ẹrí otitọ rẹ, kì awa ki 
o le tẹ oju wa ṣinṣin mọ oke ọrun, ati nipa 
igbagbẹ̀, kì a ma wò ogo rẹ ti a o fi hàn; ati 
bi a ti nfi ÉẸmmí Mim( rẹ kún wa, kì a le ma 
kẹkọ bi ati fẹ, ti a sì ma sùre fu awọn onìnu- 
nibini wa nipa apẹrẹ Btefanu mimọ. aṣaju 
Ajẹri-kú rẹ̀, ẹniti o gbadura sọdọ rẹ Jesu 
olubukún, fu awọn olupa rẹ̀, ìwọ ti o duro 
ỌWỌ ọtún Ọlọrun lati ṣe iranlọwẹ gbogbo awọn 
ti njìya nitori rẹ, Onilaja ati Alagbawi wa 
nikanṣogo... .4m434.. 
Episteli. Ige 7. 55. 
TEPHEN lÌ o kún fu Ẹmmí Mimé, o 
tẹjumọ, o nwò ọrun, o sì ri ogo Ọlọrun,ati 
Jesu o nduro li ọwọ ọtún Ọlọrun, o sì wipe, 
Wò o, mo ri ọrun o ṣí silẹ, ati Ọmmọ ọkọnri o 
nduro li ọwọ ọtún Ọlọrun... Nigbana ni nwọn 
kigbe soke li ohùn rara, nwọn sì dì eti wọn, 
nwọn fi ọkkàn kan rẹ̀ lù u, nwọn sì wQ ọ sẹhin 
ode ilu nla na, nwọn sọ ọ li okuta: awọn 
ẹlẹ̀rì sì fi aṣọ wọn lelẹ lẹba ẹsẹ ọmmọkọnri kan. 
ti a npò ni Baulu.. Nwọn sọ Stefanu lÌì okuta, 
o npò (Ọlọrun, o sì nwipe, Jesu Oluwa, gbà 
ẹmmí mi... Nigbati o sì kunlẹ, o kigbe li ohùn 
rara pe, Oluwa, má kà ẹ̀ṣẹ yi si wọn li ọrùn. 
Nigbati o sì wi eyiyi, o sùn. 
44 


ADURA. 


Iln-rere..- Mat. 23. 34. 
RO. i, emi o rán awọn woli, ati amoye 


enia, ati akọwe sì nyin : omiran ninu wọn 
li ẹnyin o pa, ti ẹnyin o sì kàn mú agbelebu ; 
ati omiran ninu wọn Ì ẹnyin o nà niginagogru 
nyin, ati ti ẹnyin o ṣe inunibini si lati ilu de 
ilu: kì gbogbo ẹ̀jẹ ti awọn olòtọ, ti a ti ta 
silẹ li aiye, kì o ba le wà li ori nyin, lati igba 
ẹ̀jẹ Abeli olétọ wá fi de ẹ̀jẹ Bakaria, ọmmọ- 
kọnri Barakia, ẹniti ẹnyin pa larin tempeli ati 
pẹpẹ-. Lòôtọ ni mo wi fu nyin, Gbogbo nkan 
wọnyi ni yio wá sori iran yi. Jerusalemu, 
Jerusalemu, iwọ ti o pa awọn woli, ti o sì sọ 
okuta lù awọn ti a rán si ọ pa, nigba melo li 
emì nfẹ iradọ bò awọn ọmmọ rẹ, bì agbebọ ti 
ìradọ bò awọn ọmmọ rẹ̀ labbẹ apa rẹ̀, ṣugbọn 
ẹnyin kò fẹ! Bawò o, a fi ile nyin silẹ fu 
nyin li ahoro.. Mo sá wi fu nyin, Ẹnyin kì 
pe, Olubukún h ẹniti o mbẹ̀ wá li orukọ 
Oluwa. 





ọjJ Ọ TI JOHANU EFANGELISTI. 
4daure. 


0 alánu, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ rán ìtan 
ìmọlẹ titàn-ṣan rẹ sara Ijọ awọn enia rẹ, 
nìti a nṣe ìmọlẹ gi i nipa ẹkọ ti Aposteli ati 
f?fangelisti rẹ Johanu mimọ olubukún, kì awa 
ki o ma rìn bẹ̀ nipa ìmọlẹ otitọ rẹ, nigboṣe 
titi, ki o le di imọlẹ ìye aìnipẹkun, nipasẹ Jesu 
Kristi Oluwa wa. .42mtn. 


Episteii. n.Joh.1.1. 


YITI o ti wà li àtetekọṣe, ti awa ti gbé, ti 
awa ti fi oju wa ri, ti awa sì ti tẹtumọ wò, 


ADURA. 


ti ọwọ wa sì dìmu, niti Ọrọ ìye; (nitoriti ìye 
ti farahàn, awa sì ri ì, awa sì jẹrì, awa sì sọ 
ìye aìnipẹkun na fu nyin, ti o ti mbẹ pẹlu 
Babba, tì o sì farahàn fu wa;) Eyitì awa, ti ri, 
ti awa sì ti gbẹ, li awa nsọ fu nyìn, ki ẹnyìn 
pẹlu ki o le ni ìdapọ pẹlu wa : ati nitôtọ ìdapọ 
wa mbẹ pẹlu Babba, ati pẹlu Jesu Kristi (mmọ 
rẹ̀. Nkan wọnyi li awa kọwe si nyin, ki ayọ nyìn 
ki o le kún. Njẹ eyi ni ẹ̀rọ ti awa ti gbọ 
lọdọ rẹ̀, ti awa sì sọ fu nyin, pe ìmọlẹ n 
Ọlọrun, ati pe òkunkun kò sì lara rẹ̀ rara. 
Bi awa ba wipe awa ni ìdapọ pẹlu rẹ̀, ti awa 
sì nrìn 8 òkunkun, awa nṣgeke, awa kò sì ṣe 
otitọ: ṣugbọn bi awa ba nrìn ninu ìmọlẹ, bi 
on ti mbẹ nìnu imọlẹ, awa nì ìdapọ pẹju ara 
wa, ati ẹ̀jẹ ti Jesu Kristi Ọmmọ rẹ̀ ni nwẹ̀ wa 
nù kuro ninu ẹ̀ṣẹ wa gbogbo... Bi awa ba wipe 
awa, kò NÌ: ẹ̀ṣẹ, awa tàn ara wa jẹ, otitọ kò sì 
si ninu wa... Bi awa ba jẹwọ ẹ̀ṣẹ wa, olòtọ ati 
olododo li on lati darì ẹ̀ṣẹ wa jì wa, ati lati 
wẹ̀ wa nu kuro ninu aìṣododo gbogbo. Bi awa 
ba wipe awa kò ṣẹ̀, awa mu u Ì eke, ẹ̀rọ rẹ̀ 
kò sì sì ninu wa. 


Ihin-rere... Joh. 21. 19. 
EBU wi fu Peteru pe, Ma tẹ mi lẹhin. 
Peteru sì yipada, o ri ọmmọ ẹhin ni, ẹnìtì 
Jesu fẹ mbọ lẹhin ; ẹnitì o fi on tì li ôkan- 
àìya nìgba onjẹ alẹ, ti o sì wi fu u pe, Oluwa, 
tali ẹniti o fi ọ hàn? -.. Nigbati Peteru ri i, o 
wi fu Jesu pe, Oluwa, kih eleyi yio ha ge? 
Jesu wi fu u pe, Bi emi ba fẹ pe, ki o duro 
titi emi o fi de, kihi eyini fu ọ1 iwọ gá ma tẹ̀ 
mi lẹhin.. Nigbana li ẹ̀rọ yi tàn kalẹ kiri 
ninu awọn arakọnri pe, ọmmọ ẹhin ni kì yio 
kú: ṣugbọn Jesu kò wi fu u pe, On kì yio 
kú; ṣugbọn Bi emi a pe ki o duro titi emi 
4 


ADURA. 


o fi de, kili eyini fuọ? Eyi sì i ọmmọ ẹhin 
na, ẹniti o jẹri nkan wọnyi, ti o sì kọwe nkan 
wọnyi: awa SBì mẹ̀ pe otitọ h ẹrí rẹ̀... Ati 
ọpọlọpọ ohun omiran pẹlu ni Jesu ṣe, eyiti bi 
a ba kọwe gbogbo wọn, mo rò pe aiye papa 
kò le gbà iwe na ti a ba kọ. 





ỌJỌ TI AL,AÌṢẸ-ALAÌRỌ, 
Adera. 


LỌRUN Olodumare, lati ẹnu awọn ọmmọ 
ọwọ ati ọmmọ ọmu iwọ ti o làna agbara 
silẹ, ti o sì mu awọn ọmmọ ọwọ yìn ọ logo 
nipa Ikú wọn; je pọnju ki o sì ṣe apakú gbo- 
gbo ìwa ẹ̀ṣẹ ninu wa, ki o sì mu wa lara le 
nipa ore-ọfẹ rẹ, pe nipa aìṣẹ-aìrọ ìwa wa, ati 
nipa iduro gingṣin igbagbọ wa, titi di ikú, ki 
awa kì o le ma yìn Orukọ mimọ rẹ logo; j 
nìpasọẹ Jesu Kristi Oluwa wa. 4mén. 


EptsteR.- Ifihan 14. 1. 


O sì wò, sì kiyesi i, Ọdọ Agutan kan duro 

lori òke Sion, ati pẹlu rẹ̀ ọké meje o le 
ẹgbaji enia, nwọn ni orukọ Babba rẹ̀ ti a kọ 
si iwaju wọn... Mo gì gbẹ ohùn kan lati ọrun 
wá, bi iré omi pupòọ, ati bi gisán árá nla: mo 
sì gbé ohùn ti awọn aludùru, nwọn nlù dùru 
wọn: nwọn s£ì nkọn bi ẹnipe orin titun niwaju 
ìtẹ ni, ati niwaju awọn ẹda mẹrin ni, ati awọn 
alàgba ni: kò sì si ẹniti o le kẹ orin na, 
bikoṣe awọn ọkẹ̀ meje o le ẹgbaji enia, ti a 
rà pada lori ilẹ aiye... Àwọn wọnyì li a kò fi 
obiri sọdi 6ri; nitoripe wundia ni nwọn. 
Awọn wọnyi ni ntẹ Ọdọ Agutan ni lẹhin 
nibikibi ti nrẹ̀. Awọn wọnyi h a rà pada 
ninu awọn enia, nwọn jẹ ego akọso fu Ọlọrun 

47 


ADURA. 


ati fu Ọdọ Agutan... A kò sì ri ẹ̀tan li ẹnu 
wọn: nitoriti nwọn wà lÌ: aìlẹṣẹ niwaju ìtẹ 
Ọlọrun. 

Iln-rere.. Mat. 9. 13. 


NGELI Oluwa yọ sì Josefu li oju alá, o 
wipe, Dide, gbé ọmmọ titun ni pẹlu iya 
rẹ̀, kì o sálọ si Egipti, ki ìwọ ki o sì gbé ìbẹ̀ 
titi emi o fi gọ fu ọ; nitoriti Herodu ngbòro 
ati wá ọmmọ titun na lati pa a.. Nigbati o sì 
dide, o mu ọmmọ titun ati iya rẹ̀ li oru, o sì 
lọ si Égipti ; o sì wà nìbẹ̀ titi o fi di igba ikú 
Herodu, ki eyi ti a wi niti Oluwa lati ẹnu wol 
ni ki o le ṣẹ, pe, Ni Egmpti ni mo ti pò ọmmọ 
mi jade wá.. Nigbati Herodu ri pe, on di ẹni 
ẹ̀tan lọdọ awọn amoye, o binu gidigidi, o sì 
rangẹ, o 8Sì pa gbogbo awọn ọmmọ ọwọ ti o 
wà ni Betlehemu ati ni ẹkùn rẹ̀, lati awọn 
. ọmmọ ọdún meji mọ abikẹhin wọn, gẹgẹ bì 
akokò ti o ti bòre lẹsọlẹsọ lọwẹ awọn amoye 
na... Nigbana li eyi ti a ti wi tẹlẹ lati ẹnu 
woli Jeremia ṣẹ, pe, Ni Rama ni a gbẹ ohùn, 
ohùn rere, ati ẹkúin, atì ẹfọ nla, Rakeli nsọkun 
awọn ọmmọ rẹ̀, kò gbipẹ, nitoriti nwọn kò 
BI. 





ỌJỌ ỌLỌRUN TI O TÀLE ỌJỌ TI IBÍ ERISTI, - 
Adura. 
LỌRUN Olodumare, ìwọ ti o fi Ọmmọ bíbi 


rẹ kanṣogo fu wa latì mu ẹda wa wẹ̀, ati 

lati di bíbi ninu Wundia mimọ li akokò yi; 

Fifuni bi a ti ntún wa da, tì a sì nsọ wa di 

ọmmọ rẹ nipa isọdọmmọ, ati nipa ore-ọfẹ, ki a 

le ma sọ wa di titun lọjọjọ nipa Ẹmmí MimQ 

rẹ; nitori Jesu Kristi na. Oluwa wa, ẹniti o 
48 


ADURA. 


wà ti o sì njọbba pẹlu iwọ ati Ẹmmí na, lai 
Ọlọrun kan, aiye aìnipẹkun.. '.4min. 


Epistet. - Gal. 4.1. 


N"! Ẹ, mo ni, Arole na, niwọn igbati o ba wà 
li ewe, kò yàtọ si ọmmọ ọdọ, bi on tilẹ jasi 
oluwa gbogbo wọn; ṣugbọn o wà labbẹ olukẹ 
ati olutọju titi fi di akokò tì babba ti yàn tẹlẹ. 
Gẹgẹ bẹ̀ sì i awa, nigbati awa ti wà li ewe, 
awa tì wà li ondò labbẹ ipilẹṣẹ ẹda: gugbọn 
nigbati akokò kíkun na de, Ọlọrun rán Ọmmọ 
rẹ̀ jade, ẹniti a bí ninu obiri, ti a bí labbẹ ofin, 
lati da awọn ti mbẹ labbẹ ofin ni ìde, ki awa ki 
o le gbà ìisọdọmmọ awọn ọmmọ n. - Áti 
nitori ti ẹnyin ige ọmmọkọnri, Ọlọrun sì ti 
rán Ẹmmí (ỌỌmmọ rẹ̀ wá si nyin li àiya, ti nkigbe 
wipe, Aba, Babba.. Nitorina iwọ kì iṣe ọmmọ 
ọdọ mẹ̀, bikoṣe ọmmọkọnri; ati bì iwọ iba 
ige ọmmọkọnri, njẹ iwọ di arole Ọlọrun nipa 
Kristi. 


Ihin-rere. Mat. 1. 18. 


I ibí Jesu Kristi ti ri ni: li akokò ti a fẹ 
Maria iya rẹ̀ fu Josefu, ki nwọn to pade, 

a ri i, o léyun lati ọwọ Ẹimmí MimQ: wá. 
Nigbana ni Josefu ọkọ rẹ̀, ti ṣe olôtọ enia, kò 
fẹ fi 1 kìlọ ni gbangba, o fẹ ikọ ọ silẹ nì ìkọkọ. 
gugbọn nigbati o nrò nkan wọnyi, Wò o, 
angeli Oluwa yọ si i li oju alá, o wipe, J osefu, 
ìwọ ọmmọ Dafidi, má fòya lati mu Maria aya 
rẹ si ọdọ; nitori eyi ti o yún ninu rẹ̀, lati ọwọ 
Ẹmmí Mimọ ni.. Yio sì bí ọmmọkọnri, Jesu 
ni iwọ yio pò orukọ rẹ̀: nitori on ni yio gbà 
awọn enia rẹ̀ là kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn. Glbogbo 
nkan wọnyi sì ṣe, ki eyi ti a ti wi tẹlẹ lati ọdọ 
Oluwa wá li ẹnu woli ni ki o le gẹ, pe, Kiyesi 
1, wundia kan yio n yio bí imọ sọna 


ADURA. 


kan, nwọn o má pò orukọ rẹ̀ ni Emanueli, ni 
ìtumọ rẹ̀, Ọlọrun wà pẹlu wa. Nigbati Josefu 
dide ninu orun rẹ̀, o ṣe bi angeli Oluwa ti wi 
fu u, o sì mu aya rẹ̀ sì ọdọ: On kò sì mọ ọ 
titi o fi di igba ti o bí akọbi rẹ̀ ọmmọkọnri : 
ti o sì pò orukọ rẹ̀ ni Jesu, 





TKỌLA TI ERISTI, 
Adua. 
(0 oo Olodumare, iwọ ti o ṣe atikọla 


(ỌỌmmọ rẹ olubukún, ti o sì mu u pa ofin 
mô nitori enia; FI Ikọla otitọ ti Ẹmmí fu wa; 
bi ati "p$ ọn àiya wa, ati gbogbo awọn ẹ̀ya ara, 
wa loju, kuro ninu aifẹ-kuífẹ aiye ati ti ara, ninu 
ohun gbogbo ki awa ki o le ma gbà ìfẹ rẹ gbọ 
ti o ni ibukún; nipasẹ Ọmmọ rẹ na, Jesu 
Kristi Oluwa wa. .42m43. 


Eypisteti..- Rom. 4. 8. 


JE ni fu ọkọnri.. na ẹniti Oluwa kò 
kà ẹ̀ṣẹ rẹ̀ si li ọrùn.. Ibukún yi ha wá fu 
awọn akọla nìkan ni, tabi fu awọn alaìkọla 
pẹlu? nitoriti a wipe, a kà igbagbQ si Abra- 
hamu fu ododo.. Bawo li a ha kà a si 1? 
nigbati o wà ni ikọla tabi li aìkọla?. Kì iṣe ni 
ikọla, ṣugbọn bikoṣe li aìkọla ni... O sì gbà 
àmi ikọla, òdidi iṣẹ ti ododo igbagbọ ti o ni 
nigbati o wà li aìkọla: ki o le ṣe babba gbo- 
gbo awọn ti o gbagbé, bi a kò tilẹ kọ wọn ni 
ilà; ki a le kà ododo $i wọn pẹlu: Ati babba 
ikọla fu awọn ti kò si ninu kìkì awọn akọla 
nikan, ṣugbọn ati ti awọn ti nrìn nipasẹ igba- 
gbẹ Abrahamu babba wa, ti o nì H aìkọla. 
Nitori ilen fu Abrahamu tabi fu irú ọmmọ 
rẹ̀ pe, on yiọ ge arole aiye, kì iṣe nipa ofin, 
60 


ADURA. 


ṣugbọn bikoge nipa ododo igbagbQ. - Nitori 
bi awọn ti nṣe ti ofin ba ṣe arole, igbagbọ di 
asan, ileri sì di alaìli agbara. 


Ihin-rere. Luku 92. 15. 


SÌ ṣe, nigbati awọn angeli na ti pada 

kuro lọdọ wọn lọ si ọrun, awọn ọkọnri 
oluṣọ agutan na, ba hra wọn sọ pe, Ẹjẹ ki a 
lọ si Betlehemu tàra, ki a le n ohun ti ô gẹ, 
ti Oluwa fihàn fu wa. Nwọn sì wá lọgan, 
nwọn Sì ri Maria, ati Josefu, ati ọmmọ ọwọ 
na, o dubulẹ ninu ibujẹ ẹran... Nigbati nwọn 
sì ti ri i, nwọn rò ihin na kiri ti a ti wi fu 
wọn nidi ti ọmmọ yi. Ẹnu sì yà gbogbo 
awọn ti o gbọ si nkan wọnyi, tì a ti wi fu 
wọn lati ọdọ awọn oluṣọ agutan wá. Sugbọn 
Maria sì pa gbogbo nkan wọnyì mọ, o sì nrò 
wọn ninu ọkkàn rẹ̀. Awọn oluṣọ agutan sì 
pada lọ, nwọn nfi ogo fu Ọlọrun, nwọn sì nyìn 
ì; nitori ohun gbogbo ti nwọn ti gbẹ ati ti 
nwọn ti ri, bi a ti wi i fu wọn... Nigbati ijọ 
ẹkẹjọ sì pé lat kọ ọmmọ na nila, nwọn pẹ̀ 
orukọ rẹ̀ ni JEBU, bi a ti sọ ọ tẹlẹ lati ọdọ 
angeli na wá ki a to lôyun rẹ̀ ninu. 





IFIHÀN, 
TÀBI IFIHÀN ERISTI FU AWỌN KEFERI. 
Adura. 
YLỌRUN, nipa iṣetòna ti irawọ kan, iwọ ti 
o fi Ọmmọ bíbi rẹ kangoṣo hàn fu awọn 
Keferi li atijọ: Awa nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ 
Yẹ, ki iwọ kì o sì fi Jesu Kristi ọmmọ rẹ 
hàn nisisiyi fu gbogbo awọn Keferi li aiye, 
nipa. Ẹmmí mimé ati ẹ̀rọ otitọ rẹ̀; fi ore- 
ọlẹ fu wọn, ki nwọn kì o le wá sọdọ rẹ̀ 
01 E 2 


ADURA. 


ni igbagbẹ̀, lati fi ìyìn. fu u, ati lati rì igbala 
gbà nipasẹ rẹ; Fi £nu rẹ̀ fifuni, ki awa, 
ti o ti ipa igbagbẹ mẹ̀ ọ nisisiyi, lẹhin aiye 
yi, ki a le ma ni ego ẹya-ori Ọlọrun ti o li 
ogo; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. .42nt. 


Episteli... Efes. 3. 1. 


N'TORI eyina, emi Paulu, ondẹ̀ Jesu Kristi 
na fu ẹnyin Keferi, bi ẹnyin ba ti gburô 
igẹ ipinfuni ti ore-ọfẹ Ọlọrun, ti a fifu mì si 
nyin: Bi o ti ṣepe nipa iṣipaya Hh o ti fi ẹ̀rọ 
ìjinlẹ ni hàn fu mì; (gẹgẹ bi mo tì kọwe ẹ̀rọ 
diẹ nitiṣaju, nigbati ẹnyìn ba, kà a, nipasẹ 
eyi ti ẹnyin o fi moye ìmo mi ninu ẹ̀rọ ìjinlẹ 
Kristi,) eyiti a kò ti fihàn awọn ọmmọ enia 
rì lati irandiran omiran gbogbo, gẹgẹ bi a ti 
fi wọn hàn nisisiyi fu awọn Aposteli ati awọn 
woli mimQ nipa tì Ọmmí; Ki awọn Keferi 
ki o le di àjumọjogun, ki nwọn ki o sì le di 
ara kan na, ati alabapin ti ileri rẹ̀ ninu Kristi 
nipa Ihin rere: nipasẹ eyiti a fi mi ṣe ìranṣẹ, 
gẹgẹ bi ẹ̀bun ti ore-ọfẹ Ọlọrun tì a fifu mì, 
nipa iṣẹ agbara rẹ̀. Ani fu emi, ẹniti o kerejù 
ọmmọ ẹhin ninu gbogbo awọn enia mìmẹ, li 
a fi ore-ọfẹ yì fu, kì emi kì o le ma wasu 
awamáridì ẹ̀pọlọpọ ọrọ ti Kristi larin awọn 
Keferi; ati lati fihàn gbogbo awọn enia ohun 
ti ìdapọ ti ẹ̀rọ ijinlẹ na jasi, eyiti a ti fi pamẹ̀ 
lọdọ Ọlọrun lati igba ọjọ ìwa, ẹniti o da ohun 
gbogbo nìpa Jesu i Kristi: nitori nisisiyi ki a 
le fi ẹ̀pọlọpọ oniriiru ọgbẹn Ọlọrun hàn fu 
awọn ijoye ati awọn alagbara ti mbẹ li ọrun 
nipa ijẹ awọn enia Ọlọrun... Gẹgẹ bi ipin-nu 
aìnipẹkun na ti o ti pin-nu ninu Kristi Jesu 
Oluwa wa: - Nipasẹ ẹniti awa ti ni igboiya, 
ati ẹna pẹlu igbẹkẹle nipa igbagbọ lọdọ rẹ̀. 
62 


ADURA. 


Ihin-rere. Mat. 2. 1. 


IGBATI a sì bí Jesu ni Betlehemu ti 
Juda, nigba aiye Herodu ọbba, kiyesi ì, 
awọn amoye kan ti ìha ìla Òrùn wá si Jeruga- 
lemu, Nwọn mbòre wipe, Nibo li ẹniti a bí ti 
ṣe ọbba awọn Ju wà? nitorì awa ti rì irawọ 
rẹ̀ ni ìba ìla Òrùn, awa sì wá lati foribalẹ fu 
u.. Nigbati Herodu ọbba sì ti gbọ nkan wọnyi, 
ara rẹ̀ kò lelẹ, ati gbogbo awọn ara Jerusalemu 
pẹlu rẹ̀.. Nigbati o sì pò gbogbo awọn olori 
alufa ati awọn akọwe enia, o bì wọn lére pe, 
nibo li a o gbé bí Eristi,: Nwọn sì wi fu u 
pe, Ni Betlehemu ti Judea ni: nitori bẹ£li a 
kọwe rẹ̀ lati ọwọ woli ni wá, Iwọ Betlehemu 
ni ìlẹ Juda, ìwọ kì iṣe kekere ninu awọn 
ọmmọ alade Juda, nitori lati inu rẹ̀ ni Bálẹ 
kan yio ti jade, tì yio jọbba, Israeli awọn enia 
mi... Nigbati Herodu pò awọn amoye na 81 
ìkọkọ, o bi wọn lẹgọlẹsọ lakokò igbati irawọ 
na hàn. O sì rán wọn lọ si Betlehemu, o 
wipe, i lọ, wá ọmmọ titun na jì awan; 
nigbati ẹnyin ba sì ri'i, ẹ pada wá gọ fu mi, 
ki emi ki o le wá iforibalẹ fu u pẹlu.. Nigbati 
nwọn 8ì gbọ ti ọbba, nwọn sì dide; sì wò o, 
irawọ tì nwọn ti rì lati ìha ìla òrùn wá, o ṣaju 
wọn, titi o fi wá iduro loke ibi ti ọmmọ titun 
na gbé wà. Nigbati nwọn SÌ rì irawọ na, 
nwọn yò ayò nlanla.. Nigbati nwọn sì wọ ile, 
nwọn rì ọmmọ titun na, pẹlu Maria iya rẹ̀, 
nwọn wolẹ, nwọn sì foribalẹ fu u: nigbati 
nwọn 8ì tú iṣura wọn, nwọn ta a, lọrẹ, wura, 
ati turari, ati ojia.. Bi Ọlọrun ti kìlọ fu wọn 
h oju alá pe, ki nwọn ki o máṣe pada tọ 
Herodu lọ mọ, nwọn gbà ọna omiran lọ si ilu 
wọn, 





63 


ADURA, 


ṣọ ỌLỌRUN EKINI LẸHIN IFIHÀN. 
Adhrra. 


OPA, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fi inu gbà 
adura awọn enia rẹ ti nkepò ọ; ki iwọ ki 
o sì fifuni pe kì nwọn ki o ma woye, ati ki 
nwọn ki o sì ma mò ohun tì nwọn iba, ma ge, 
ati pẹlu ki nwọn ki o le ma ni ore-ọfẹ ati 
agbara lati ma. pa eyi na mọ nìtòtọ ; nipasẹ 
Jesu Kristi Oluwa wa... 4mn. 


Empisteii. Rom. 12. 1. 
Nin. mo fi iyọnu (ỌJlọrun bẹ̀ nyin, 


arakọnri, ki ẹnyin ki o le fi ara nyin ru 
ẹbọ aye, mimọ, ìtẹwọgbà fu (Ọlọrun, eyini ni 
ige sisìn nyin ti o jana.. Ki ẹnyin ki o má sì 
da ara nyin pò mọ aiye yi: ṣugbọn ki ẹnyin 
ki o parada lati di titun ninu nyin, ki ẹnyin 
ki o le ri idi ìfẹ Ọlọrun, ti o dara, ti iṣe 
ìtẹwọgbà, ti o sì pé.. Njẹ mo wi fu olukuluku 
enia. ti o wà ninu nyin, nipa ore-ọfẹ ti a fifu 
mi, ki o má rò jù bi o tj yẹ ni rirò lọ; ṣugbọn 
ki o le rò niwọntunwọnsìn, bi Ọlọrun ti fi 
ìwọn igbagbQ fu olukuluku. Nitori gẹgẹ bi 
awa, ti li ẹ̀ya pipọ li ara kan, ti gbogbo ẹ̀ya 
kò sì ni iṣẹ kan na: b$li, awa, pipọ, a ṣe ara 
kan lara Kristi, olukuluku sì ṣe ẹ̀ya ara ọmmọ- 
nikeji rẹ̀. 


' Ihin-rere... Luku 2. 41. 


A i, bi rẹ̀ a sì ma lọ si Jerusalemu li 
ọdọdún sì ijọ ọdún irekọja. Nigbati o sì 
di ọmmọ ọdún mejila, nwọn goke lọ si Jeru- 
salemu gẹgẹ bi iṣe ti ìjọ ọdún na... Nigbati 
nwọn sì pé ọjọ wọn, bi nwọn ti npada. bẹ̀, 
ọmmọ na Jesu duro lẹhin ni Jerusalemu ; ati 
Jogefu ati iya rẹ̀ kò Sugbọn nwọn 'ṣebi 


ADURA. 


o wà li ẹgbẹ òro, o rìn ìrin ọjọ kan; nwọn 
wá a kiri ninu awọn ara ati awọn ojulumọ 
wọn... Nigbati nwọn kò sì ri i, nwọn tún 
pada si Jerusalemu, nwọn nwá a kiri. O sì 
di igbati o ge, ni ijọ ẹkẹta nwọn ri ì ninu 
tempeli (ile Ọlọrun,) o joko li arin awọn olu- 
kọni, o ngbọ ti wọn, o sì mbì wọn l€ére.. Ẹnu 
sì yà gbogbo awọn ti o gbẹ̀ ẹ̀rọ rẹ̀ li oyé ati 
ìdahùn rẹ̀... Nigbati nwọn sì ri i, hà ṣe wọn : 
ìya rẹ̀ sì bi 1 pe, Ọmmọkọnri, éṣe tì iwọ fi ge 
wa bẹ? gawò o, babba rẹ ati emi ti nfi ìbìnujẹ 
wá ọ kiri.. O sì dahùn wi fu wọn pe, Ége ti 
ẹnyin fi nwá mi kìri? ẹnyin kò mẹ̀ pe, emi 
kò le ṣe ki emi má wà nibi iṣẹ babba mi ? 
Ọrọ ti o sọ kò sì yé wọn.. O sì ba wọn sọkalẹ 
lọ si Nasareti, o sì fi ara balẹ fu wọn: ṣugbọn 
iya rẹ̀ pa gbogbo nkan wọnyì mọ ninu 
ọkkàn rẹ̀.. Jesu sì pọ li ọgbọn, o sì ndàgba, 
o sì wà li oju rere li ọdọ Ọlọrun ati enia. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EKEJI LẸHIN IFIHÀN. 
Adara. 


LODUMA RE ati aiye-raiye Ọlọrun iwọ ti 
o njọbba ohun gbogbo li ọrun ati li aiye; 
Fi anu gbọ ẹ̀bẹ awọn enia rẹ, ki o sì fi alafia 
rẹ fu wa li ọjọ aiye wa gbogbo; nipasẹ Jesu 
Kristi Oluwa wa.. 4min. 


Epistei. Rom. 12. 6. 


N" Ẹ bì awa sì ti nri ẹ̀tọ-ọtọ ẹ̀bun gbà bi 

ore-ọfẹ tì a fifu wa, bi o ge ìsọtẹlẹ ni, ki 

awa kì o ma ṣe £ọtẹlẹ ni ìwọn igbagbọ; tabi 

iṣẹ alufa, ki a ma, kọjusi igẹ alufa wa: tabi 

ẹniti nkọni, ki o kọjusi kíkọ; tabi ẹniti o 

ngbànì niyanju, si igbiyanju: ẹnitì o nfi funi, 
65 


ADURA. 


ki o ma fi inu kan ṣe e; ẹniti nge olori, ki o 
ma ge e li oju mejeji; ẹniti ngfnu, ki o ma fi 
inu didùn ṣee... Ki afẹ ki o wà li aìṣẹtan.. Ẹ 
takéte si ohun ti o ge buburu; ẹ fi ara mọ 
ohun ti o ṣe rere.. Ẹ ma fi inu rere fẹ ara 
nyin ni ifẹ arakọnri; ni ti ọllá, ẹ ma fi ìyìn 
fu ọmmọnikeji nyin; ẹ máge imẹlẹ ni igẹ iṣe; 
ni igbona ọkkàn; ẹ ma sìn Oluwa; ẹ ma 
yọ ni ireti; ẹ ma mu Biíiru ninu ìpọnju; ẹ 
ma, duro gangan sì adura, ìgbà; ọ ma pín 
fu aìni ti awọn enia mimọ; fi ara nyin fu 
alejò iṣe.. Ẹ ma sùre fu awọn ti nge inunibini 
si nyin: ẹ ma Sgùre, ẹ má Bgì gepò.. Àwọn ti 
nyọ kì ẹnyin ki o ma ba wọn yò, awọn ti 
nsọkun kì ẹnyin ki o ma ba wọn sọkun... Ki 
ẹnyin ki o wà ni inu kan na gi ara nyin... Ẹ 
máṣe tọju ohun giga, ṣugbọn ki ohun ti kò 
nìyìn ki o kún nyin loju. 


Ihin-rere. Joh. 2. 1. 


N' ijọ ẹkẹta a nṣe igbeyawo kan ni Kana ti 
Galili; iya Jesu sì mbẹ nibẹ̀: a sì pò 
Jesu ati awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ pẹlu, si ibi 
igbeyawo. Nigbati nwọn sì ge alaìni ọti wain, 
iya Jesu wi fu u pe, Nwọn kò li ọti wain. 
Jesu wi fu u pe, Kini gi mi pẹlu iwọ obiri 
yi? wakati mi kò (ti ide.. Iya rẹ̀ sì wi fu 
awọn ìrangẹ pé, Ohunkohun ti o ba wi fu nyin, 
ẹ ṣe €e.. Ikoko okuta omi mẹfa li a sì gbé kalẹ 
nibẹ̀, gẹgẹ bi iṣe ìwẹnù ti awọn Ju, ọkọkan 
nwọn gbà to ìwọn ladugbo meji tabi mẹta. - 
Jesu wì fu wọn pe, Ẹ pọn omi kin ikoko 
wọn-nì... Nwọn sì kún wọn titi de eti. Osì 
wi fu wọn pe, Ẹ bù u jade nisisiyi, ki ẹ 
sì gbé e tọ olori àse lọ. Nwọn sì gbé é 
lọ. Nigbati olori àse sì ti tẹ omi ti a sọdi 
ọti wain wò, ti kò sì mẹ ibi ti a gbé ti mu u 
56 


ADURA. 


wá: (bikoṣe awọn iranṣẹ ti o pọn omi na wá 
li o mẹ̀;) olori àse pò ọkọ iyawo, o sì wi fu u 
pe, Olukuluku enia li àtetekọṣe a ma gbé ọti 
wain rere kalẹ; nigbati awọn enia ba sì mu 
yé tan, nigbana ni imu eyi ti kò dara bayi 
wá: ṣugbọn iwọ pa ọti wain rere na mẹ titi 
o fi di isisiyi.. Éyì li àtetekọṣe iṣẹ iyanu 
Jesu ni Kana ti Galili, o sì fi ogo rẹ̀ hàn jade ; 
awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ sì gbà a gbọ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸTA LẸHIN IFIHÀN. 
Adura. 


LODUMAREE ati aiye-raiye Ọlọrun, fi inu 

wò aìlera wa nwọnyi, ati ninu ewu ati aìni 

wa gbogbo, nà ọwọ ọtún rẹ jade lati ṣe iran- 

lọwọ ati lati dabobo wa; nipasẹ Jesu Kristi 
Oluwa wa. 4min. 


Episteti.. Rom. 12. 16. 


MÁWE; ọlẹgbọn li oju ara nyin.. Ẹ má fi 
buburu gbẹsan buburu fu ẹnikẹni. Ẹ 
ma pẹ̀se ohun ti o tẹ̀ li oju awọn enia gbogbo. 
Bi o le ge, bì o ti wà nì ipa nyin, ẹ ma fi alafia 
ba gbogbo awọn enia gbé... Olufẹ ọwọn, ẹ 
máṣe gbẹsan fu ara nyin, ṣugbọn ẹ fi àye silẹ 
fu ibinu: nitoriti a kọ ọ pe, Oluwa wipe, 
Ẹsan ni ti emi; emi o gbẹsan. Nitorina bi 
ebi ba npa ọtá rẹ, fu u li onjẹ; bi ongbẹ ba 
ngbẹ ẹ, fu u RR ohun mimu: ni ṣiṣe bẹ̀ ìwọ o 
ké oguna jọ si i li ori... Ki a má fi buburu 
ṣẹgun rẹ, ṣugbọn fi rere ṣẹrun buburu. 


Ihan-rere.. Mat. 8. 1. 


N'': o ti ori òke sọkalẹ, òpọ awọn 
enia nwọ tọ ọ lẹhin.. BÌ wò o, adẹtẹ̀ kan 
57 


ADURA. 


wá, o ntẹriba fu u, o wipe, Oluwa, bi ìwọ ba 
fẹ, iwọ le sọ mi di mimọ... Jesu sì nà ọwẹ̀ rẹ̀, 
o fi bà a, o wipe, Mo fẹ; iwọ di mimẹ.. Loju- 
kan na ẹ̀tẹ rẹ̀ sì mọ... Jesu sì wi fu u pe, Wò 
o, máṣe sọ fu ẹnikan; ṣugbọn ma ba ẹ̀na rẹ 
lọ, fi ara rẹ̀ hàn fu awọn alufa, ki o sì bun 
ẹ̀bun rẹ ẹrí fu wọn, bì Mose ti sọ ọ li ofin. 
Nigbati Jesu sì wọ Kapernaumu, ibalogun 
ọrún kan tẹ̀ ọ wá, o mbẹ̀ ẹ, o sì nwipe, 
Oluwa, ọmmọ ọdọ mi dubulẹ arun ẹ̀gba ni ile, 
ni irora pupọ... Jesu sì wi fu u pe, Emi mbọ 
wá mu u lara da.. Ibalogun ọrún na dahùn, 
o sì wipe, Oluwa, Emi kò yẹ tì ìwọ iba fi Wọ 
abbẹ orule mi; ṣugbọn sọ kìkì ẹ̀rọ kan, a o sì 
mu ọmmọ ọdọ mì lara da.. Ẹniti o wà labbẹ 
oloyò sá li emi, emi sì 1 ọmmọ ogun lẹhin mì ; 
Mo wi fu ẹnikan pe, Lọ, asì lọ; ati fu ẹnikeji 
pe, Wá, a sì wá; ati fu ọmmọ ọdọ mi pe, Ṣe 
eyi, a sì ge e. Nigbati Jesu sì gbẹ̀, ẹnu yà a, 
o sì wi fu awọn ti o ntẹ̀ ọ lẹhin pe, Lôtọ ni mo 
wi fu nyin, emi kò ri igbagbẹ̀ nla bi irú eyi 
ninu awọn enia Israeli... Mo sì wi fu nyin, 
Ọpọlọpọ enia ni yio ti ìha ìla òrùn ati ìha ìwọ 
ôrùn wá, nwọn yio sì ba Abrahamu, ati Isáki, 
ati Jakobu joko ni ijọbba ọrun... Ṣugbọn 
awọn ọmmọ ìjọbba li a o sọ sinu òkunkun 
biribiri, ọhun nibẹ̀ ni nwọn yio ma sọkun, ti 
nwọn yio sì ma pa ehin keke... Jesu sì wi fu 
ibalogun ọrún na pe, Ma ba ẹ̀na ti rẹ lọ, bi 
iwọ sì ti gbagbQ, bẹni ki o ri fu ọ.. À sì mu 
ọmmọ ọdọ rẹ̀ lara da ni wakati kan na. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸRIN LẸHIN IFIHÀN. 
Adura. 


LỌRUN, iwọ ti o mẹ̀ pe a dò wa ni arin 
Ọpọlọpọ ati ewu nin pe nitori idi aìlera 


ADURA. 


ẹda wa, awa kò le duro ṣinṣin nigba-gbogbo ; 
Fi irú agbara ati àbo bẹ̀ fu wa, ti yio ma tì 
wa lẹhin ninu ewu gbogbo, ti yio sì ma rù wa 
kọjaìdanwò gbogbo; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa 
wa. 4mún. 


Episteli... Rom. 13. 1. 


K' olukuluku ọkkàn ki o foribalẹ fu agbara 
ti o jù u.. Nitoriti kò si agbara kan, 
bikoṣe lati ọdọ Ọlọrun wá: gbogbo agbara ti 
o wà lati ọdọ Ọlọrun li ati làna rẹ̀ wá.. Njẹ 
ẹniti o ba tapá si agbara, o tapá si ìlana Ọlọ- 
run: awọn ẹnìti o ba sì ntapá, nwọn o gbà 
ẹbi fu ara wọn... Nitoriti awọn ijoye kì iṣe 
ẹ̀ru si iṣẹ rere, bikoge si igẹ buburu. . Njẹ 
ìwọ kì yio bẹ̀ru agbara ? ge eyi ti o dara, iwọ 
o sì gbà iyìn lọdọ rẹ̀ na: nitori iranṣẹ (Ọlọrun 
ni iṣe fu ìwọ si rere.. ugbọn bì ìwọ ba ṣe 
buburu, ma bẹ̀ru; nitoriti kò rù idà oyẹ̀ na 
lasan: nitori iranṣẹ Ọlọrun ni iṣe, olugbẹsan 
lati ṣiṣẹ ibinu si ara awọn ẹniti nṣe buburu. 
Nitorina ẹnyin kò gbọdọ ṣaìma tẹriba, kì iṣe 
nitori ti ibinu nikan, ṣugbọn nitori ìmọninu 
pẹlu.. Nitori eyi na ẹ ma san owo ode pẹlu : 
nitori iranṣẹ Ọlọrun ni nwọn, eyiyi na ni 
nwọn mbojuto nigba-gbogbo... Njẹ ẹ san gbese 
fu ẹni gbogbo : owo ode fu ẹniti owo ode ìṣe ti 
rẹ̀; owo bode fu ẹniti owo bode ìṣe ti rẹ̀; ẹ̀ru 
fu ẹniti ẹ̀ru iṣe ti rẹ̀; ọllá fu ẹniti ọllá iṣe 
ti rẹ̀. 


Ihin-rere. Mat. 8. 23. 
N'. o sì bọ si ọkẹ, awọn ọmmọ ẹhin 
rẹ̀ tẹ̀le e. DÌ wò o, afẹfẹ nla dide ninu 
adagun tobẹ̀ ti a fi bò ọkọ mọlẹ ninu riru 
omi; ṣugbọn on sùn.. Awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ 
tò ọ wá, nwọn jí i, nwọn nwipe, Oluwa, gbà 
59 


ADURA. 


wa là, awa gbé... O sì wi fu wọn pe, fṣe ti 
ẹnyin fi ṣe ojo bẹ̀, Ẹnyin onigbagbọ kekere ? 
Nigbana li o dide, o sì ba afẹfẹ ati adagrun wi ; 
idakẹrọrọ sì de. Ṣugbọn ẹnu yà awọn ọkọnri 
na, nwọn wipe, Irú ọkọnri kìli eyi, ti afẹfẹ ati 
omì adagun gbà ti rẹ̀ gbẹ? Nigbati o sì de 
apa ekeji ni ilẹ ti awọn ara (Glergesene, awọn 
ọkọnri meji eleṣu pade rẹ̀, nwọn nti inu ile 
ìbojì jade wá, nwọn rorò gidigidi tobẹ̀ ti ẹni- 
kan kò le kọja li ọna ibẹ̀. BSÌ wò o, nwọn 
kigbe soke wipe, Kini gì wa ati sì iwọ, Jesu, 
ìwọ Ọmmọ Ọlọrun? ìwọ wá lati da, wa loro 
kì o to di akokò na? Agbo ọpọ ẹlẹdẹ ti njẹ 
mbẹ li ẹ̀na jijìn gi wọn.. Awọn ẹ̀ṣu na gi bẹ̀ 
ẹ, wipe, Bi ìwọ ba lé wa jade, jẹ kì awa kì o 
lọ sinu agbo ẹlẹdẹ yi... O sì wi fu wọn pe, Ti 
ma lọ.. Nigbati nwọn sì jade, nwọn lọ sinu 
agbo ẹlẹdẹ na; sì wò o, li agbara ni gbogbo 
agbo ẹlẹdẹ na gure lọ li ogedengbe sinu ada- 
gun, nwọn sì ṣegbé ninu omi. Awọn ẹniti 
nṣọ wọn gì sá, nwọn 8ì mu ẹ̀na wọn pọn lọ si 
ilu-nla, nwọn ròhin ohun gbogbo, ati ohun ti 
a ṣe fu awọn eleṣu.. BÌ wò o, gbogbo ara ilu- 
nla na sì jade wá ipade Jesu; nigbati nwọn 
sì ri i, nwọn bẹ̀ ẹ, ki o le jọ kuro li àgbegbe 
wọn. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKARUM LẸHIN IFIHÀN. 
Adura. 
O awa. mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ lati pa Ijọ 


awọn enia rẹ ati awọn ara ile rẹ mẹ nigba- 
gbogbo ni ìsin rẹ otitọ; ki a ma dabobo awọn 
ti nfi ara le kìki ireti ore-ọfẹ rẹ ọrun siwaju 
nipa agbara nla rẹ ; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa 
Wa. - Audu 
60 


ADURA. 


Epistei..- Kol, 3. 12. 


NI'TORIYA, bi ayanfẹ Ọlọrun, ẹni mim 
ati olufẹ, ẹ gbé iyọnu £nu wẹ̀, iṣeun, 
irẹlẹ ọkkàn, inu tutù, ipamọra; ẹ ma fi siiru 
gbà ọmmọnikeji nyin, ki ẹ sì ma darijì ọmmọ- 
nikeji nyin, bi ẹnikẹni ba ni ìja si ẹnikan: bi 
Kristi tì darijì nyin, gẹgẹ bẹ̀ni ki ẹnyin ki o ma 
ge pẹlu.. Ati bori gbogbo nkan wọnyi, ẹ gbé 
ifẹni wẹ̀, ti iṣe àmure fu ìwa pipé.. Ẹ sì jẹ 
ki alafia Ọlọrun ki o ma ge olori li àìya nyin, 
Bìnu eyiti a fi npò nyin pẹlu ninu ara kan; ki 
ẹnyin ki o sì ma dupẹ... Ẹ jẹ ki ẹ̀rọ Eristi ki 
o ma gbé inu nyin li ẹ̀pọlọpọ nipa ọgbọn gbo- 
gbo; ki ẹ ma kọ, ki ẹ sì ma gbà ara nyin 
niyanju nìnu onn mimọ (Psalmu), ati ninu 
orin ìyìn, atì orin nipa ti ẹmmí, ẹ ma fi ore- 
ọfẹ kọnrin li àiya nyin si Oluwa... Ohunkohun 
ti ẹnyin ba sì nṣe lì ẹ̀rọ tabi ni iṣe, ẹ ma ge 
gbogbo wọn li oruko Jesu Oluwa, ẹ ma fi ọpẹ 
fu Ọlọrun ati Babba nipasẹ rẹ̀. 


Ihin-rere... Mat. 13. 24. 


T ỌBBA ọrun dabi ọkọnri ti o fọn irugbin 
rere gi oko rẹ̀: ṣugbọn nigbati awọn enia 
sùn, ọtá rẹ̀ wá, o fọn òpo buburu sinu alikama, 
o sì ba ti rẹ̀ lọ.. Ṣugbọn nigbati ẹ̀hu rẹ̀ sọ 
jade, tì o sì go eso, nigbana, li òpo buburu fi 
ara hàn pẹlu.. Bẹ̀lùi awọn ọmmọ ọdọ bále na 
tọ ọ wá, nwọn wi fu u pe, Oluwa, irugbin 
rere kì ìwọ fọn sinu oko rẹ? nibo li o ha ti li 
òpo buburu? O sì wi fu wọn pe, Ọtá h o ṣe 
eyi.. Awọn ọmmọ ọdọ rẹ̀ sì bi i pe, Iwọ o ha 
jẹ ki awa ki o lọ tú wọn kuro? O sì wipe, 
Ndao, nigbati ẹnyin ba ntú òpo buburu kuro, 
ki ẹnyin ki o máṣe tú alikama pẹlu.. Ẹ jẹ 
ki awọn mejeji ki o dàgba pò titi di igba 
61 ; 


ADURA. 


ikorẹ̀: li akokò ikorẹ̀ emi o wi fu awọn ala- 
kore pe, Ẹ tòẹ̀te ké òpo buburu jọ,'ẹ di wọn 
ni ití lati fi ìná run wọn; ṣugbọn ẹ ké ali- 
kama sgìnu abà mi. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸFA LẸHIN IFIHÀN, 
Adara. 


LỌRUN, ẹniti Ọmmọ rẹ̀ olubukún di 
U hihàn, ki o le pa igẹ òṣu run, ki o sì le sọ 
Wa di ọmmọ Ọlọrun, ati ajogun ìye aìnipẹkun ; 
Fifu wa, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, bi awa ti n-ni 
ireti yi, ki awá kì o le wẹ̀ ara wa nù mú, ani 
bi on ti mẹ; pe nigbati on yio sì tún fi ara 
hàn, ti on ti agbara ati ogo nla, ki a sì le gọ 
wa dabi rẹ̀ ni ijọbba rẹ̀ lai ti o sì li ogo; nibi 
pẹlu rẹ, Babba, ati pẹlu rẹ, Ẹmmí Mimọ, ti o 
gbé wà, ti o sì njọbba, lai Ọlọrun kan, aiyé 
aìnipẹkun... 42nRán. 


Epistei. 1 Jobh.3.1. 


IYESI i, irú if€ ti Babba fi bù wa, pe ki 

a le ma pò wa li ọmmọ Ọlọrun : nitorina 

aiye kò mẹ wa, nitoriti kò mẹ ọ... Olufẹ, njẹ 
nisìsìyì ọmmọ (Ọlọrun li awa ige, kò sì ti fihàn 
bi awa o ti jasi: ṣugbọn awa mẹ pe, nigbati 
on yio farahàn, awa o dabi rẹ̀; nitoriti awa 
o ni ibion ti ri.. Áti olukuluku ẹniti a ba 
ni ireti yi ninu rẹ̀, a wẹ̀ ara rẹ̀ mẹ, gẹgẹ bi on 
BÌ ti mQ... Ẹnikẹni ti o dẹṣẹ o ru ofin pẹlu: 
nitori ẹ̀ṣẹ ni riru ofin... Ẹnyìn sì mẹ̀ pe, on 
farahàn lati mu ẹ̀ṣẹ wa kuro; ati lara rẹ̀ ẹ̀ṣẹ 
kò si.. Ẹnikẹni ti o ba ngbé anu rẹ̀ kò ṣẹ̀: 
ẹnikẹni ti o ba ṣẹ̀ kò ri i, bẹni ko mò ọ. 
Ẹnyin ọmmọde, ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o 
tàn nyin: ẹnitì o ba nṣe ododo, o jasi olododo, 

63 


ADURA. 


pẹpẹ bi on ti ige olododo, Ẹnikẹni ti o ba 
dẹṣọ ti ẹ̀ṣu ni; nitoriti ẹ̀ṣu ti ṣẹ̀ lati igba 
àtetekọṣe.. Nitori idi eyi li Ọmmọ Ọlọrun 
farahàn, nitoripe ki o le pa iṣẹ ti òṣu run. 
Ilan-rere..- Mat. 24. 283. 

N'E. bi ẹnikan ba wi fu nyin pe, 

Wò o, Kristi mbẹ nìhinyi, tabi lọhún ; 
ẹ máṣe gbà a gbẹ... Nitori awọn eke Kristi, 
ati eke woli ni yio dide, nwọn yio sì fi àmi 
ati ohun iyanu nla hàn; tobẹ̀ bi o le ge ti 
nwọn iba fi tàn awọn ayanfẹ papa... Kiyesi 
1, mo wi fu nyin tẹlẹ... Nitorina. bi nwọn ba 
wi fu nyin pe, Bawò o, o wà li aganjù: ẹ má 
lọ sibẹ̀: wò o; o wà ni ìkọkọ yará; ẹ máṣe 
gbà a gbQ. Nitoripe gẹgẹ bi manamana ti 
ìha ìla ôrùn kọ sá;n, ti si mọlẹ ni ìha ìwọ 
òrùn; gẹgẹ bẹ̀ni wíwa ti Ọmmọ ọkọnri yio ri 
pẹlu... Nitori ibikibi ti okú ba sá gbé wà, ibẹ̀ 
Ho awọn idì kojọ pọ si... Lojukan na lẹhin 
ipọnju ti ọjọ wọn-ni Hi ôrùn yio ṣòkun, oṣupá 
kì yio sì fi imọlẹ rẹ̀ hàn, awọn irawọ yio ti 
oju ọrun já silẹ, agbara tì oju ọrun Ìia o sì 
mì-titi: nigbana li àmì ti Ọmmọ ọkọnrì yio 
sì fi ara hàn li ọrun: nigbana ni gbogbo orilẹ 
òde li aiye yio kánu, nwọn o. sì ri Ọmmọ 
ọkọnri tì yio ma ti oju ọrun bọ ti ọn ti agbara 
ati ogo hla. Yio sì rán awọn angeli rẹ̀ ti awọn 
ti ohùn ìpe nla, nwọn yio sì ké gbogbo awọn 
ayanfẹ rẹ̀ lati ori igọn mẹrẹrin aiye jọ, lati 
ikangun ọrun ékini lọ de ekeji, 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸTA ṢAJU LENTI. 
Adura. 


'Ẹ Pa awa mbẹ̀bọ lọdọ rẹ, Ii oju-rere gbẹ 
adura awọn enia rẹ̀; ki awa, ti a nṣẹ̀ niṣẹ 
63 


ADURA. 


nitori ẹ̀ṣẹ wa bì o ti yẹ, ki a le fi inu gbà wa 
silẹ nipa ore rẹ, nitori ogo Orukọ rẹ; nitori 
Jesu Kristi Olugbala wa, ẹnitì o wà ti o sì 
njọbba pẹlu rẹ ati Ẹmmí MimQ, lai Ọlọrua 
kan, aiye aìnipẹkun... .42m43A. 


Epiatetii.. 1 Kor. 9. 24. 


lul kò mẹ pe gbogbo awọn ti o sáre 
ìjẹe kan ni isáre, ṣugbọn ẹnikan ni igbà 
ẹre na?. Ẹ gáre bẹ̀, ki ẹnyin kì o le ri gbà. 
Ati olukuluku ẹnìtì njijà ati bori a ma wà li 
aìrekọja ninu ohun gbogbo... Ṣugbọn nwọn 
nge e lati gbà adé kan ti idibajẹ; ṣugbọn awa 
eyi ti kì idibajẹ... Nitorina bẹ̀ni emi nsáre, kì 
ige bi ẹnipe ninu òkunkun; bẹ̀ni emi njà, kì 
iṣe bi ẹnikan ti mbẹ̀ afẹfẹ: ṣugbọn emi nrẹ̀ 
ara mì silẹ, mo sì nmu u wá sgabbẹ itẹriba: 
lẹhin igbati mo ti wasu fu awọn ẹlomiran tan, 
nitori ohunkohun, ki emi tìkara mi ki o máṣe 
di ẹniti a o tanù. 


Ihin-rere. Mat. 20.1. 


T ỌBBA ọrun sá dabi ọkọnri kan ti ge bále 
ile, ti o jade ni kutukutu owurẹ̀ lọ lati pẹ 
awọn alagbaṣe sinu ọgba, ajara rẹ̀... Nigbati o 
sì ba awọn alagbaṣe pin-nu rẹ̀ sì owo ìdẹ 
kọkan li ọjọ, o rán wọn lọ sinu ọgba, ajara rẹ̀. 
O sì jade lakokò wakati ẹkẹta ọjọ, o rì awọn 
alaìriṣẹ omiran, nwọn duro nibi ọjà, o sì wi 
fu wọn pe; ẸṢ lọ si ọgba ajara, pẹlu, ohun- 
kohun ti o ba tẹ emi o fifu nyin.. Nwọn sì 
mu ẹna wọn pọn lọ sibẹ̀. O tún jade lọ lakokò 
wakati ẹkẹfa ati ẹkẹsan ọjọ, o sì ṣe b6. OÒsì 
jade lọ lakokò wakati ẹkọkanla ọjọ, o rì awọn 
alaìrigṣe omiran tì o duro, o sì wi fu wọn pe, 
Eṣe ti ẹnyin fi duro lati onimoni li aìriṣe f 
Nwọn wi fu u pe, Nitoriti kò si ẹni ti o fu 
64 


ADURA. 


wa li agbaṣe; O wi fu wọn pe, Ẹ lọ pẹlu sinu 
ọgba ajara; eyi ti o ba tẹ li ẹnyin o ri gbà. 
Nigbati o di oju alẹ, oluwa ọgba ajara wi fu 
ìriju rẹ̀ pe, Pò awọn alagbage ni, kì o sì fi owo 
agbaṣe wọn fu wọn, bẹ̀rẹ lati ẹni ikẹhin lọ si 
ti iṣaju.. Nigbati awọn ti a pò lakokò wakati 
ẹkọkanla ọjọ de, gbogbo wọn gbà owo idẹ 
kọkan... Ṣugbọn nigbati awọn ti o ti ṣaju de, 
nwọn gebi awọn o gbà jù bẹ̀ lọ; olukuluku 
wọn sì gbà owo idẹ kọkan. Nigbati nwọn gbà a 
tan, nwọn nkù si bále rere na, wipe, Àwọn ara 
ikẹhin ṣiṣẹ kìkì wakati kan ọjọ, iwọ sì mu wọn 
bá wa ṣe ọgbọgba, awa ti o ti nrù ẹrù, ati ti a 
Bì gbà oru ọjọ.. O sì daọkan ninu wọn lohùn 
pe, Ọrẹ, emi kò ṣìṣe si ọ: iwọ kì o ba mi pin- 
nu rẹ̀ sì owo idẹ kan li ọjọ? Gbà eyi ti ṣe ti 
rẹ, ki o sì ma ba ti rẹ lọ: Emi o sì fifu ikẹhin 
yi, gẹgẹ bi mo tì fifu ọ.. Kò tọ ki emi ki o 
fi nkan ti ṣe ti emi ṣe bì o ti wù mi? Oju rẹ 
korò nitoriti emi ge ẹnì rere? -. Bẹlí awọn ẹni 
ikẹhin yio di ti iwaju, awọn ẹni iwaju yio sì 
di ti ikẹhin: nitorì ẹ̀bọlọpọ li a pò, ṣugbọn 
diẹ li a o rì yàn. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EEEJI ṢAJU LENTI. 
Adara. 
LỌRUN Oluwa, ìwọ ti o rì pe awa kò gbọ- 
kẹle ohun-kohun kan ti awa nṣe ; F'i ánu 
fifu wa nipa agbara rẹ, ki a le ma daibobo wa 


si aìni ati ipọnju gbogbo ; nipasẹ Jesu Kristi 
Oluwa wa. /A2mán. 


Epistei. 2 Kor. 11. 19. 


NYIN fi inu-didùn gbà awọn aṣiwòre 
nigbati ẹnyin tikara nyìn jẹ ọlẹ̀gbọn 
65 F 


ADURA. 


Nitori ẹnyin gbà pe, bi ẹnikan ba sọ nyin di 
ondẹ̀, bi ẹnikan ba gbé nyin mì, bì ẹnikan ba 
gbà lọwô nyin, bi ẹnikan ba gbé ara rẹ̀ ga, bì 
ẹnikan ba gbá nyin loju... Emi nsọ gẹgẹ nipa 
ti ẹ̀gan, bì ẹnipe awa ti jẹ alaìlera.. ugbọn 
ninu ohunkohun ti ẹnikan ni igboiya, (emi 
nsọ bi aṣiwòre,) emi ni igboiya pẹlu... Iṣe 
Heberu ni nwọn bi? bẹli emi.. Iṣe ara Israeli 
ni nwọn bi? bẹ̀li emi.. Iṣe irú ọmmọ Abra- 
hamu ni nwọn bi? bẹli emi.. Iṣe alufa Kristi 
ni nwọn bi? (emi nsọ bi aṣiwẹ̀re) mo ta wọn 
yọ; niti iṣẹ lọpọlọpọ, nìti paṣan mo rekọja, 
niti tubu nigbakugba, niti ikú nigba-gbogbo. 
Nigba marun nì mo gbà paṣan mọkandilogoji 
nigba kọkan lọwọ awọn Ju. -. Nigba mẹta l a 
fi ọgọ lù mi, nigba kan hi a sọ mi li okuta, 
nigba mẹta, li ọkọ rì mì, lọsán ati loru ni mo 
ti nwà larin ibú; ni ìnn àjo nigbakugba, 
ninu ewu omi, ninu ewu awọn ọlọga, ninu ewu 
awọn ara ilu mi, ninu ewu awọn keferi, ninu 
ewu ni ilu nla, ninu ewu Ì agìnjù, ninu ewu 
loju okun, ninu ewu larin awọn eke arakọnri; 
ninu árẹ̀ ati irora, ninu iṣọra mgbakugba, 
ninu ebi ati ọrùngbẹ, ninu àwẹ nigbakugba, 
ninu otutù ati ìhoho... Pẹlu nkan wọn-ni ti o 
wà lode, eyi ti nwọjọ tì mi li ojojumQ, aniyan 
ti gbogbo ijọ awọn enia (Ọlọrun. -'T'ni ige 
:alaìlera, ti emi kò ṣe alaìlera ? tabi tali amuṣẹ̀, 
ti ara mi kò gbina? Bi emi kò le gaìma gogo, 
emi yio kuku ma gogo nipa awọn nkan ti ige 
ti aìlera mi... Ọlọrun ati Babba Jesu Kristi 
(Oluwa, wa, ẹniti iṣe olubukún julọ lailai, mọ 
pe emi kò ṣgeke. 


TAn-rere.. Luku 8. 4. 


N'ISPATI ọpọ awọn enia pejọ pọ, lati ilu 
nla gbogbo tẹ ọ wá, o fi owe sọrọ fu wọn 
66 


ADURA. 


pe: Afọnrugbin kan jade lọ lati fọn irugbin 
rẹ̀: bi o sì ti nfọnrugbin, diẹ bọ si ẹba ọna; 
a sì tẹ̀ ẹ mọlẹ, awọn ẹiyẹ oju ọrun sì ṣà a jẹ. 
Omiran sì bọ sori apatta; bi o sì ti hù jade, 
o gbẹ nitoriti kò nì irinlẹ omi.. Omiran sì bọ 
sinu ẹgún; ẹgún sì ba a rú soke, o sì fun ọ pa. 
Omiran sì bọ sì ilẹ rere, o sì rú goke, o sì so 
ego ọrọrun... Nigbati o sì wi nkan wọnyi tan, 
o nahùn wipe, Ẹniti o ba li etí lati fi gbẹ, ki 
o gbẹ.. Awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ sì bi i l6re, wipe, 
Kili a le mẹ owe yi si! O sì wi fu wọn pe, 
Ẹnyin li a fifu lati mẹ̀ ẹ̀ro ijinlẹ ti ijọbba 
Ọlọrun : ṣugbọn fu ẹlomiran li owe; tì nwọn 
nrì ki nwọn kì o má le ri, ti nwọn sì ngbọ ki 
o má le yé wọn.. Njẹ owe na li eyi: Irugbin 
Ni ẹ̀rọ Ọlọrun.. Awọn ti ẹba ọna li awọn ti o 
igbẹ; nigbana li ẹ̀ṣu wá, o sì mu ẹ̀rọ na kuro 
li okkàn wọn, ki nwọn ki o má ba gbagbọ, ki 
a ma ṣe gbà wọn là. Awọn ti ori apatta li 
awọn, nigbati nwọn gbẹ, nwọn fi ayọ gbà ẹ̀rọ 
na; nwọn kò sì nì gbòngbo, ti nwọn gbagbọ 
diẹ si, nigbati o sì di igba idanwò, nwọn a, 8Ì 
pada sẹhin.. Àwọn ti o bọ sinu ẹgún li awọn, 
nigbati nwọn gbẹ tan, nwọn lọ, nwọn a sì fi 
itọju ati ọrọ ati irọra aiye fun ọ pa, nwọn kò 
Sì ti le so eso asogbo.. KMugbọn ti ilẹ rere li 
awọn, ti nwọn gbẹ ẹ̀rọ na si ọkkàn otitọ ati 
rere, nwọn pa, a mọ, nwọn sì fi siiru Bg0 ego. 


' ; o 


ỌJỌ ỌLỌRUN TI O ṢAJU LENTI 
Adura. 


(O). ìwọ ti o ti kẹ̀ wa pe, gbogbo iṣe 
wa, laìnì ìfẹni kò yẹ nkan; Rán TẸmmí 
Mimọ rẹ, ki o sì tú an ìfẹni daradara. julọ 

k'aà . 


4 


.ADURA. 


ni si wa li àiya, ọjá eyi ọjá alafia ati ti gbogbo 
ìwa-ọrun, laìni eyi na, ẹnikẹni ti mbẹ 11 Aye, 
a kà a si okú niwaju rẹ: Fi eyi funi nitori 
ti Ọmmọ rẹ nikanṣoṣo Jesu Kristi Oluwa wa: 
Amtn. 


Eputei. 1 Kor. 13. 1. 


I mo tilẹ nfi òde enia ati ti awọn angeli 
sọrọ, ti emi kò sì ni ifẹni, emi daba ìdẹ ti 
ndún, tabi bi ohun ẹ̀lo orin (kimbali) olohùn 
gòro.. Ani bi mo tilẹ li ẹ̀bun isọtẹlẹ, ti mo sì 
moye gbogbo ẹ̀rọ ijinlẹ, ati gbogbo ìmọ; ati 
bi mo tilẹ ni gbogbo igbagbQ, tobẹ tì mo le ṣí 
awọn òke nla nìpò, ti emi kò sì ni ìfẹni, asan 
ni mi.. Anì bi mo tilẹ fi gbogbo ẹrù mi jìn 
lati fi bẹ awọn talakà, atì bi mo sì fi ara mi 
funi ni sigọn ninu iná, ti emì kò eì ni ifẹni, kò 
ṣe ẹ̀re kan fu mi.. Nitori ifẹni a ma jìya pẹ 
titi, o sì ṣeun; ifẹni kì iṣe ilara ; ifẹni kì igbé 
ara, rẹ̀ ga, on kì sì ìfẹ̀ soke, on kì ifi ara rẹ̀ ṣe 
ohun ti kò tẹ̀, bẹni kì ìwá eyi ti ṣe ti ara rẹ̀, 
a kì imu u binu kankan, bẹ̀ni kì igbiro ohun 
buburu; ìfẹni kì iyọ si ìwa buburu, ṣugbọn a 
ma yò ninu otitọ; on a ma gbiyanju ohun 
gbogbo, a sì ma gbà ohun gbogbo gbẹ̀, a ma 
reti ohun gbogbo, a sì ma fi àìya rán ohun 
gbogbo. Ifẹni kì iyẹ̀ titi lat: ṣugbọn bi o ba 
ṣepe awọn ìsọtẹlẹ Ii o wà, nwọn o sì dopin ; bi 
o ba ṣepe ẹ̀bun ahọn ni, nwọn o sì dakẹ; bi o 
ba ṣepe ìmọ ni, on yio sì di asan.. Nitoripe 
awa ni ìmọ li apakan, awa sì nsọtẹlẹ li ap- 
akan. 'Kugbọn nigbati eyi ti o pé ba de, eyi 
ti iṣe ti apakan yio ti òna kuro... Nigbati mo 
wà N ewe, emi a ma sgẹ̀rọ bì ewe, emi a ma 
moye bi ewe, emi a sì ma rò bi ewe: ṣugbọn 
nigbati mo di ọkọnri tan, mo fi ìwa ewe silẹ. 
Nitoripe awa nriran baibai ninu awojiji; ṣug- 
68 


ADURA. 


bọn nigbana ni ifojukoju : nisisiyi mo mẹ li 
apakan; ṣugbọn nigbana li emi o mẹ̀, gẹgẹ bi 
mo sì ti di mimọ pẹlu.. Ati nisisiyi ìgbagbẹ̀, 
ireti, ati ifẹni mbẹ, awọn mẹta ; ṣugbọn eyiti 
o tobi j jù wọnyi lọ ni ìfẹni. 


Ihin-rere... Luku 18. 31. 


NI li o pò awọn mejejila sọdọ rẹ̀, 
o sì wi fu wọn pe, Bawò o, awa ngòke lọ 
81 Jerusalemu, a o sì mu ohun gbogbo ṣẹ, ti a 
ti kọ lati ọwẹ awọn woli wá, nitori (Ọmmọ 
ọkọnri.. Nitori a o fi i le awọn Keferi lọwẹ̀, 
a o fi i ge ẹlẹyà, a o sì fi i ge ẹsin, a o sì tutẹ 
Bi 1 lara: nwọn yio sì nà a, nwọn yio sì pa 
a: ni ijọ ẹkẹta yio sì tún dide. Ọkan ninu 
nkan wọnyi kò sì yé wọn: ẹ̀rọ yi sì pamọ fu 
wọn, bẹ̀ni nwọn kò sì mẹ̀ ohun ti a wi.. O sì 
di igbati o ṣe, bi on ti sumúô Jeriko, afọju kan 
joko lẹba ọna o nṣagbe: nigbati o gbẹ ti ọwọ 
enia, nkọja lọ, o bòre pe, kili a le mẹ eyi si. 
Nwọn sì wi fu u pe, Jesu ti Nasareti li o 
nkọja lọ. O sì kigbe pe, Jesu, iwọ Ọmmọ 
Dafidi, ṣánu fu mi.. Awọn ti nlọ niwaju ba a 
w1 pe, ki o pa ẹnu rẹ̀ mọ: ṣugbọn on sì kigbe 
Bi i kikun pe, Iwọ Ọmmọ Dafidi, ṣánu fu mì. 
Jesu sì dẹsẹ duro, o ni, ki a mu u tẹ on wá: 
nigbati o sì sumọ ọ, o bi i, wipe, Kini ìwọ 
nfẹ ti emi iba ṣe fu ọ?. O sì wipe, Oluwa, ki 
emi ki o le riran... Jesu sì wi fu u pe, Riran : 

igbagbẹ rẹ gbà ọ là. Lojukan na o sì riran, 
o sì ntẹ̀ ọ lẹhin lọ, o nyìn Ọlọrun logo: ati 
gbogbo awọn enia nigbati nwọn ri ì, nwọn fi 
ìyìn fu Ọlọrun. 


69 


ADURA. 


ỌJỌ EFINI LENTI, TI A NPÉ NI ỌJỌ 
WEDNESDAY ÉRU. 
Adhrra. 
LODUMARE ati aiye-raiye (Ọlọrun, iwọ 


ẹniti kò korira ohun-kohun ti o da, ati ti 
ìwọ sì ndari ẹ̀ṣẹ jì gbogbo awọn ti o ronupi- 
wada; Da, ki ìwọ ki o sì ṣe àiya titun ati 
irora, ọkkàn ninu wa, bi awa ti npohun-rere 
ẹkún ẹ̀ṣẹ wa bi o ti yẹ, ati bi awa sì ti njẹwọ 
ògi wa, ki awa ki o le ri imukuro ati idariji ti 
o pé gbà lọwọ rẹ, Ọlọrun inu gbogbo; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa... 4m(n. 


Epistet. - Joeli 2. 12. 


A n wipe, ani Ẹ' yipada si mi ti ẹnyin 
ti àiya nyin gbogbo, ati pẹlu àwẹ, ati 
pẹlu ẹkun, ati pẹlu ikanu, ki ẹ sì fà àiya nyin 
ya, kì isì iṣe asọ nyin ki ẹ sì yipada si Oluwa 
Ọlọrun nyin: nitoriti o pọ li ore ọfẹ ati fu 
anu, kì ibinu kankan, o sì ge olore pupọ, o sì 
ronupiwada ati ṣe ohun buburu. T'a li o mọ 
bi on o yipada ti yio sì ronupiwada, ti yio aì fi 
ibukún silẹ lẹhin rẹ̀, ani ọrẹ ẹbọ ohun jijẹ, ati 
ọrẹ ẹbọ ohun mimu fu Oluwa Ọlọrun wa? 
Ẹfun ìpe ni Sion ẹ ya ìgba àwẹ sọtọ, e pe 
apejọ ti oni ironu, ẹ pe awọn enia. jọ, ẹ ya ìjọ 
enia sọtọ, ẹ pe awọn àgbagba jọ, ẹ ko awọn 
ọmmọde jọ, ati awọn ọmmọ ọmu; ki ọkkọ 
iyawo ki o jade lati iyara rẹ̀ wá, ati iyawo lati 
iyẹwu rẹ̀, ki awọn alufa iranṣẹ Oluwa, ki o 
ma sọkun lagbedemeji iloro ati pepele ni ki 
nwọn ki o sì ma wipe, Oluwa da awọn enia 
rẹ si ki o má sì ge fi awọn enia rẹ fu ẹ̀gan, ki 
awọn kefẹri ki o ma ge jẹ olori nwọn... Nito- 
riti ki ni wọn yio ṣe ma wi ninu awọn enia 
pe, Nibo li Ọlọrun wọn wa? 
70 


ADURA. 


Ihan-rere. - Mat. 6. 16. 


IGBATI ẹnyin ba ngbàwẹ, ẹ máṣe dabi 
awọn agabagebe ni oloju fifaro ; nwọn a 
ba oju jẹ, ki nwọn kì o ba le fi ara hàn fu 
awọn enia pe nwọn ngbàwẹ.,.-. LÔôtọ ni mo wi 
fu nyin, Nwọn ti gbà òre wọn na... Ṣugbọn 
iwọ, nigbati iwọ ba ngbàwẹ, fi oréro kùn ori 
rẹ, ki o sì bọju rẹ; ki iwọ ki o máse fi ara 
hàn fu awọn enia pe ìwọ ngbàwẹ, bikoge fu 
Babba rẹ ti o mbẹ ni ìkọkọ; Babba, rẹ ti o sì 
rniran ni Ìkọkọ yio gan a fu ọ ni gbangba. 
Ẹ' máṣe tò iṣura jọ fu ara nyin ji aiye, nibiti 
kòkoro ati ipara ge ba a jẹ, ati nibiti awọn 
olẹ̀ runlẹ ti nwọn sì jale. ugbọn ẹ ké iṣura 
jọ fu ara nyin li ọrun, nibiti kòkoro ati ipara 
kò le ba a jẹ, ati nibiti awọn olò kò le runlẹ 
ki o jale.. Nitori nibiti iṣura nyin gbé wà, 
nibẹ̀ li okkàn nyin yio gbé wà pẹlu. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EFINI NI LENTI. 
Adaura. 


LUWA, nitori wa iwọ ti o gbàwẹ Ji ogoji 
ọsán ati ogoji oru; Fi ore-ọfẹ fu wa ki 
awa ki o le ma ge irú ìrọnu bẹ̀, ni pe ti ẹran 
ara wa ntẹriba fu Ẹmmí, lai ki awa ki o ma 
gbà igbedide rẹ gbẹ ninu ododo, ati nitôtọ 
ìwa-mimọ fu ọllá ati ogo rẹ, ẹniti o wà ti o gì 
njọbba pẹlu Babba ati Ẹmmí Mimẹ̀, Ọlọrun 
kan, aiye aìnipẹkun.. 4.m43. 


E£pstet. 2 Kor. 6. 1. 


NII eso awa, bi alabaṣe pọ pẹlu rẹ̀, awa 
mbẹ̀ nyin pẹlu ki ẹnyin ki o máṣe gbà 
ore-ọfẹ (Ọlọrun lasan. W Aigba o wipe, emi 


ADURA. 


ti gbohùn rẹ li akokò kan ti itẹwọgbà, ati li 
ọjọ igbala ni mo sì tì ràn ọ lọwọ: kiyesi 1, 
nisisiyi ni akokò itẹwọgbà; kiyesi i, nisisiyi 
ni ọjọ igbala.) Awa kò sì fi ohun ikọsẹ kan 
ge ẹnikẹni, ki iṣẹ alufa ki o máṣe di isọrọ 
buburu sì: ṣugbọn h ohun gbogbo awa nyìn 
. ara wa bì awọn alufa Ọlọrun, ninu ẹ̀pọlọpọ 
siru, ninu ipọnju, ninu aìni, ninu wahalà 
pìpọ, nipa ìna, ninu tubu, nipa ìtì soke ti 
sodo pipọ, nipa iṣẹ, nipa iṣọra, nipa igbawẹ 
pipò; nipa ìwa, mìmọ, nipa, ìmọ; nipa ìpa- 

mọra, nipa iṣeun, nipa Ẹmmí Maimée, nipa ifẹ 
aìṣẹtan, nipa ẹ̀rọ otitọ, nipa. agbara Ọlọrun, 
nipa ihamọra ododo li apa ọtún ati H apa 
òsìn, nipa ọllá ati ẹ̀gan, nipa ihin buburu ati 
ihin rere: bi ẹlẹtan, ṣugbọn a sì jasi olotọ ; 
bi ẹniti a kò mọ, ṣugbọn a sì ti di mìmẹ̀, 
dajudaju; bì ẹniti nkúi lọ, sì kiyesi i, awa wà 
láye; bi ẹniti a n-nà, kì sì iṣe ti pipa; bì 
ẹniti o kún fu ibinujẹ, ṣugbọn awa nyọ nigba- 
gbogbo; bi talakà, ṣugbọn awa, nsọ ọpọlọpọ 
di ọlọrọ; bi ẹniti kò ni nkan, ṣugbọn awa sì 
nlò ohun gbogbo. 


Ihin-rere. Mat. 4.1. 


NIP. li a dari Jesu si ijù lati ọwọ 
Ẹmmfí lati dan a wò lọwọ òṣu... Nigbati 
o gbàwẹ li ogoji ọsán ati ogoji oru, lẹhin 
igbana ni ebi npa a.. Nigbati oludanwò de 
ọdọ rẹ̀, o ni, Bi iwọ iba ṣe Ọmmọ (Ọlọrun, wi 

fu awọn okuta wọnyì ki nwọn di akara.. Ku- 
gbọn o dahùn wipe, A ti kọwe rẹ̀ pe, Enia kò 
wà nipa akara nikan, bikoṣepe nipa gbogbo 
ọrọ ti o ti ẹnu Ọlọrun jade wá.. Nigbana h 
ẹ̀ṣu gbé e lọ soke si ilu mimẹ̀ ni, o gbé e le 
ṣonṣo oke ti ile Ọlọrun, o sì wi fu u pe, Bi 

722 


.ADURA. 


iwọ iba ṣe Ọmmọ Ọlọrun, bẹ̀ silẹ fu ara rẹ̀; 
a sá ti kọwe rẹ̀ pe, Yio kìlọ fu awọn angeli 
rẹ̀ nitori rẹ, li ọwẹ wọn ni nwọn o sì gbé ọ 
soke, ki iwọ kì o má ba fi ẹsẹ rẹ ṣan okuta. 
Jesu sì wi fu u pe, À sì tún kọ ọ pe, Iwọ kò 
gbọdọ dan Oluwa Ọlọrun rẹ wò. Ìṣu gbé e 
lọ si ori òke gipa-giga ẹ̀wẹ, o sì fi gbogbo, ilẹ 
ọbba aiye ati gbogbo ogo wọn hàn a; o sì wi 
fu u pe, Gbogbo nkan wọnyi li emi yio fifu ọ, 
bi ìwọ ba wolẹ, tì ìwọ foribalẹ fu mi... Ni?- 
gbana nì Jesu wi fu u pe, Pada kuro lẹhin mi, 
Batan: nitoratt a kọwe rẹ̀ pe, Oluwa, Ọlọrun 
rẹ ni kì ìwọ kì o foribalẹ fu, on nikanṣogo ni 
ki ìwọ ma gìn.. Nigbana ji ẹ̀ṣu ft i gilẹ lọ, sì 
kiyesi i, awọn angeli tẹ̀ ọ wá, nwọn sì nṣe 
iranṣẹ fu u. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EEKEJI NI LENTI. 
Adura. 


LỌRUN Olodumare, iwọ ti o ri pe awa kò 
li agbara kan fu ara wa lati ràn ara wa 
lọwẹ; Pa wa mọ ati lode li ara wa, ati ninu hH 
ọkkàn wa,; ki a le dábobo wa kuro ninu ìpọnju 
gbogbo ti o le ṣe biba ara, ati kuro ninu ironu 
buburu gbogbo, ti o le kọlù ti o sì le ṣẹ̀ 
ọkkàn h ẹ̀ṣẹ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
A4ntu3. 


£pistet. 1 'T'es. 4.1. 


WA mbẹ̀ nyin, arakọnri, awa sì ngbà nyin 

niyanju nipa ti Jesu Oluwa, pe bi ẹnyin 

ti tẹwọgbà lọwọ wa bi ẹnyìn iba ti ma rìn ti 

ẹnyin iba sì ma wù Ọlọrun, gẹgẹ bẹni ki ẹnyin 

ki o kuku ma pọ si ì gidigidi lọpọlọpọ... Ni- 

tori ẹnyin mẹ̀ ìirúi ofin ti a ti fifu nyin nipa 
73 


ADURA. 


Jesu Oluwa ni.. Nitori eyi ni ifẹ Ọlọrun, ani 
ìwa mim: nyìn, pe ki ẹnyin ki o taàkéte gi 
àgbere: ki olukuluku nyin ki o le mẹ̀ bi on 
iba ti ma lò ẹ̀lo rẹ̀ ni ìwa mimQ ati ni ti ọllá; 
kì iṣe ni ṣiṣe ifẹkufẹ, gẹgẹ bi awọn Keferi ti 
kò mò Ọlọrun: ki ẹnìkẹni kì o máge rekọja, 
ki o má sì ṣe rẹ̀ arakọnrì rẹ̀ jẹ li ohunkohun : 
nitoripe Oluwa ni iṣe olugbẹsan gbogbo irúi 
enia, bẹ̀, gẹgẹ bi awa, sì ti gọ fu nyin niṣaju, ti 
a sì jẹri pẹlu.. Nitoripe Ọlọrun kò pò wa si 
ìwa, éri, bikoṣe si ìwa mimọ... Nitorina ẹni- 
kẹni ti o ba nkẹgan, kò kẹgan enia, bikoge 
Ọlọrun, ẹniti o sì ti fi $mmí Mimọ? rẹ̀ fu wa 
pẹlu. 
Ihan-rere..- Mat. 15. 21. 


Nso ni Jesu ti ibẹ̀ lọ kuro, o sì lọ si 
àgbegbe T'ire on Bidon.. Bá wò o, obiri 
kan ara Kanán o ti ẹkùn na wá, o sì kigbe pò 
e, wipe, Oluwa, iwọ ọmmọ Dafidi gánu fu mi; 
ọmmọbiri mi li ẹ̀ṣu nfi irora pupọ daloro 
gidigidi. Kugbọn kò sì da a lohùn kan. 
Awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ wá, nwọn bẹ̀ ẹ, wipe, 
Rán a lọ kuro, nitoriti o nsọkun tọ wá lẹhin. 
tKjugbọn o dahùn wipe, À kò rán mi, bikoge si 
awọn agutan ti ile Israeli ti o nù,.. Nigbana 
Nì o wá, o sì tẹriba fu u, wipe, Oluwa, ràn mi 
lọwọ. -. Ṣugbọn o dahùn, wipe, Kò tẹ ki a mu 
akara ti ṣe tt awọn ọmmọ, ki a fi 1 fu ajá. 
O sì wipe, Otitọ ni, Oluwa; ṣugbọn awọn ajá 
a ma jẹ ẹrún ti o ti ori tabeli oluwa wọn bọ 
silẹ... Nigbana ni Jesu dahùn o sgì wi fu u pe, 
Obiri yi, igbagbQ nla ni ti rẹ: ki o sì ri fu ọ 
gẹgẹ bi iwọ ti nfẹ. A gì mu ọmmọbiri rẹ̀ 
lara da ṣaṣa ni wakati kan na. 





/4 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸTA NI LERTI. 
Adura. 


LỌRUN Olodumare, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ 
Ọ ṣìjuwò ìfẹ atọkkanwa ti awọn irangẹ rẹ 
wọnyi onirẹlẹ ọkkàn, ki o sì nà ọwọ ọtún ti 
(Ọllá-nla rẹ jade, lati ṣe àbo wa si oju awọn 
ọtá wa gbogbo; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
4mán. 


Epusteli.- Efes. 5. 1. 
NI ẹ ma ṣe ọmmọ lẹhin Ọlọrun bi 


awọn ọmmọ ọwọn; kì ẹ sì ma rìn mnu 
ìfẹ, gẹgẹ bi Kristi pẹlu ti fẹ wa, ti o sì fi ara 
rẹ̀ fu wa bi ọrẹ ẹ̀bun ati ẹbọ fu Ọlọrun fu 
ôrun didùn.. Kugbọn àgbere, ati gbogbo ìwa 
€ri, tabi ojukòkoro, kì a. máge darukọ rẹ̀ larin 
nyin mọ, bi awọn ẹniti o di enia mìmẹ̀; iba 
ṣe ìwa ọbọn, ati sisòrọ agìwòre, tabi iṣẹ̀fẹ, awọn 
ti kò tẹ: ṣugbọn ẹ kuku ma dupẹ.. Nitori 
ẹnyin ti mọ eyi pe, kò si panṣaga, tabi alaìmọ 
enia, tabi olojukòkoro, ti iṣe olubọriṣa, ti yio 
ni ini kan ni ijọbba Kristi ati ti Ọlọrun.. Ẹ 
máṣe jẹ ki ẹnikẹni fi rọ asan tàn nyin jẹ : 
nitori nipasẹ nkan wọnyi ibinu Ọlọrun mbẹ̀ 
wá Bori awọn ọmmọ alaìgbọran... Nitorina ẹ 
máṣe jẹ alajọpìn pẹlu wọn... Nitori ẹnyin ti jẹ 
òkunkun lẹkan, ṣugbọn nisisiyi ẹnyin di imọlẹ 
nipa ti Oluwa: ẹ ma rìn gẹgẹ bi awọn ọmmọ 
imọlẹ: (nitori eso ti Ẹmmí wà niti igore 
gbogbo, ati ododo, afi otitọ;) on a ma wadi 
ohun ti iṣe ìtẹwọgbà fu Oluwa. Kiẹ má sì 
ge ba aìleso iṣẹ òkunkun kẹgbẹ pọ, ṣugbọn ẹ 
kuku ma ba wọn wi. Nitoripe itiju tilẹ ni 
lati ma sọrọ nkan wọn-ni ti nwọn nṣe nikẹkọ, 
" Ṣugbọn ohun gbogbo ti a mba wi li afihàn 
nipa ìmọlẹ : nitorì ohunkohun ti o ba fi ara 
hàn ni ige ìmọlẹ... Nitorina NB o ge wipe, JÍ 

75 


ADURA. 


ìwọ ẹniti o gùn, ki o sì jinde kuro ninu okú, 
Kristi yio sì fu ọ ni imọlẹ. 


Ilan-rere.. Luku 11. 14. 


ESU sì nlé ẹ̀ṣu kan jade, ti o sì yadi. O 
sì ge, nigbati òṣu na, jade, odi nfọhun ; ẹnu 

sì yà awọn enia.. $ugbọn awọn ẹlomiran ninu 
wọn wipe, Ọllá ti Beelsebubu olori ti awọn 
ṣu li o fi nlé awọn ẹ̀ṣu jade... Ati awọn ẹlo- 
miran, ndan a wò, nwọn nfẹ ki o fi àmi kan 
hàn fu wọn lati ọrun wá... Ṣugbọn o nmẹ̀ ìro 
inu wọn, o wi fu wọn pe, Gbogbo ìjọbba ti o 
yà ara rẹ̀ nì ipa, a sọ ọ di ahoro ; ile ti o gì yà 
ara rẹ̀ ni ipa a wé... Bi Batan sì yàpa si ara rẹ̀, 
ìijọbba rẹ̀ yio ha ṣe duro ? nitoriti ẹnyin wipe, 
emi nfi ọllá ti Beelsebubu lé awọn ẹ̀ṣu jade. 
Bi o ba sì ṣepe ọllá ti Beelsebubu 1t emi fi nlé 
awọn ẹ̀ṣu jade, ọllá tì tali awọn ọmmọ nyin fi nlé 
wọn jade ? nitorina ni nwọn o fi ma ge onidajọ 
nyìn.. K$ugbọn bi o ba ṣepe ika Ọlọrun li emi 
fi nlé awọn òòṣu jade, kò si aniani, ijọbba 
Ọlọrun de ba nyin... Nigbati ọkọnri alagbara 
ti o hamọra ba ngọ afin rẹ̀, ẹrù rẹ̀ a wà 1 
alafia: ṣugbọn nigbati ọkọnri alagbara jù u 
ba kọlù u, ti o ṣẹgun rẹ̀, o gbà gbogbo ihamọra 
rẹ̀ ti o gbẹkẹle lọwọ rẹ̀, a sì pín gbogbo ikogun 
rẹ̀.. Ẹniti kò ba, bá mi gbé, o nṣe òdì gi mì : 
ẹniti kò ba sì bá mi kopòọ, a fọn ká kiri. 
Nigbati ẹ̀ṣu kan ba jade kuro lara enia, a ma. 
rìn kiri ni ibi gbigbẹ, a ma wá ibì 18imì ; 
nigbati kò ba sì ri, o ni, Émi o pada lọ si ile 
mi nibiti mo gbé ti jade lọ... Nigbati o sì de, 
o bá a, a sì gbá a, a sì ge e ll ọgọ... Nigbana Ì 
o lọ, o sì mu ẹ̀ṣu meje omiran tì o buru jù on 
tikararẹ̀ lọ; nwọn wọle, nwọn sì joko nibẹ̀: 
asiwa ti ọkọnri na o sì buru jù ti iṣaju rẹ̀ lọ. 
O sì ṣe, bi o ti nsọ nkan wọnyi, obiri kan 

/6 


ADURA. 


nahùn ninu ìjọ, o sì wi fu u pe, Ibukí(in ni fu 
inu ti o bí ọ, ati ọmú ti iwọ mu.. ugbọn o 
wipe, Naitòtọ, ki a kuku wipe, Ibukún ni fu 
awọn ti ngbọ ẹ̀rọ Ọlọrun, ti nwọn sì npa a mọ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸRIN NI LENTI. 
Adura. 


LỌRUN Olodumare, fifu wa, awa mbẹ̀bẹ 
lọdọ rẹ, ki awa, ti o yẹ kì a ṣẹ̀ niṣẹ nitori 
ìṣe buburu wa, nipa ìtunu ore-ọfẹ rẹ ki a le 
ma fi anu rẹ dẹ̀ wa lara; nitori Jesu Krigti 
Oluwa ati Olugbala wa... 4243. 
Epistelq..- Gal. 4. 21. 
WI fu mi, ẹnyin ti nfẹ wà labbẹ ofin, ẹnyin 
Ẹ kò gbẹ̀rọ ofin ? Nitoriti a ti kọwe rẹ̀ wipe, 
Abrahamu lì ọmmọkọnri meji, ekini nipa ẹrú- 
obiri, ekeji nipa omnira-obiri,.. ugbọn a bí 
eyìti iṣe ti ẹrú-obiri nipa ti ara; ṣugbọn eyiti 
omnira.-obirìi li a bí nipa ileri... Awọn nkan ti 
iṣe apẹrẹ: nitoripe awọn wọnyi ni majẹmu 
meji ni; ekini lati ori òke Binai wá, ti a bí 1 
oko-ẹrú, ti iṣe Hagari.. Nitoripe Hagari yi ni 
ori òke Binai ni Arabia, ti o sì wà bakan na 
bi Jerusalemu ti o wà nisisiyi, ti o sì wà l 
oko-ẹrú pẹlu awọn ọmmọ rẹ̀.. ugbọn omnira 
nì Jerusalemu ti o wà loke, ti iṣe iya gbogbo 
wa... Nitoriti a ti kọwe rẹ̀ wipe, Ma yẹ iwọ 
àgan ti kò bímọ; bú ki o sì kigbe soke, iwọ 
ti kò rọbìi ri; nitoripe ẹni alahoro'lhi ẹ̀pọlọpọ 
ọmmọ jù ẹnitì iṣe abilekọ lọ... ugbọn awa, 
arakọnri, bi Isáiki ti jasi, awa ni ige awọn 
ọmmọ ileri. $ugbọn bì igbana eyiti a bí nipa ti 
ara ti ṣe inunibini si eyiti a bí nipa ti Ọmmí, 
gẹgẹ D$li o jasi nisisiyi... Mugbọn kini Iwe 
mimọ Ọlọrun wi? Lé ẹrú-obiri na jade ati 
ọmmọkọnri rẹ̀: nitoripe ọmmọkọnri tì ẹrú- 
77 


ADURA. 


obiri kì yio ba. ọmmọkọnri ti omnira--obiri ṣe 
ajumọjogun pẹ. . Nitorina, arakọnri, awa kì 
ìge ọmmọ ti ẹrúi-obirì, bikoṣe ti omnira. 


Ihin-rere. Job. 6. 1. 


Ji kọja si apakeji adagun (lahli, ti ṣe 
adagun ti Tiberia.. (Ọpọ awọn enia sì ntẹ̀ 
ọ lẹhin, nitoriti nwọn ri iṣẹ iyanu rẹ̀, ti o ṣe 81 
awọn ti ara wọn ge alaìda.. Jesu sì gùn ori 
òke lọ, nibẹ̀ li o sì gbé joko pẹlu awọn ọmmọ 
ẹhin rẹ̀.. Ijọ irekọja, ajọ ti awọn Ju sì gsumọ 
etde... Nigbati Jesu sì gbé oju rẹ̀ soke, tì o sì 
ri ọpọ awọn enia wá sọdọ rẹ̀, o wi fu F'ilipu 
pe, Nibo li a o ti rà akara, ki awọn wọnyi ki 
o le jẹ? O sìsọ eyi lati dan a wò; nitoriti on 
tikararẹ̀ mẹ̀ ohun ti on o ge.. Filipu da a 
lohùn pe, Igba owo idẹ akara kò to fu wọn, ti 
olukuluku wọn iba fi mu diẹ diẹ... Ọkan ninu 
awọn ọmmọ ẹhìn rẹ̀, AÀAndru, arakọnri Bimon 
Peteru wi fu u pe, Ọmmọkọnri kan mbẹ nihi- 
nyi, ti o ni iṣu akara Krite marun, ati ẹja 
kekere meji: ṣugbọn kihi wọn-ni ninu ẹ̀pọ 
awọn enia wọnyi! Jesu sì wipe, Ẹ mu ki 
awọn enia na joko... Koriko pipo sì wà nibẹ̀. 
Bẹlí awọn ọkọnri na joko, ni kikà nwọn to 
ìwọn ẹgbẹdọgbọn ẹnia... Jesu sì mu iṣu akara 
wọn-ni; nigbati o sì ti dupẹ, o pín wọn fu 
awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀, awọn ọmmọ ẹhin rò sì pín 
wọn fu awọn ti o joko ; bẹ̀ gẹgẹ sì li ẹja ni ìwọn 
bi nwọn ti nfẹ. Nigbati nwọn sì yé, o wì fu 
awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ pe, Ẹi ké ajẹkùn ti o kùn 
jọ, ki ohunkohun máṣe ṣegun... Nitorina nwọn 
kô wọn jọ pò, a sì kún agbòn mejila li ajẹkùn 
ti iṣu akara Krrite marun, li eyi ti o ṣikùn, ti 
o Bì pọju fu awọn ti o jẹ. Nitorina nigbati 
awọn ọkọnri na ri iṣẹ iyanu ti Jesu ṣe, nwọn 
wipe, LÔôtọ eyi ni woli na ti mbọ wá aiye. 
v8 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKABUN NI LENTI, 
Adura. 


LỌRUN Olodumare, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fi 

finu wò awọn enia rẹ; nipa ore rẹ nla ki 

a le ma ge akoso, ki a sì ma ṣe ipamọ wọn titi 

lai, ati li ara ati li ọkkàn; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. 4mén. 


..Epsteh.. Heb. 9. 11. 


RISTI ti wá lati ṣe olori alufa ohun rere 
ti mbẹ̀, nipa agọ ti o ṣe nlaju ti o sì péju, 
ti a kò fi ọwọ pa, eyini ni pe, kì ige ti ikọle yi ; 
bẹ̀ni kì ige nipasẹ ẹ̀jẹ ti ewurẹ ati ti ọmmọ 
malu, ṣugbọn bikoge nipa ẹ̀jẹ on tikararẹ̀ li o 
fi wọle lẹkan sinu ibi mimọ mi, ti o sì ni 
idande ainipẹkun fu wa. Nitoripe bi ẹ̀jẹ ti 
akọ malu ati ti ewurẹ, ati éru ti ẹgbọrọ abo 
malu ti a nta si ara alaìmọ, ba nyàni si mimọ 
si ìsọ ara di mimọ : melomelo NÌ: ẹ̀jẹ ti Kristi, 
ẹnì nipa iimmí titi lai ti o fi ara rẹ̀ rubọ si 
Ọlọrun li aìni abawọn, yio wẹ̀ ọkkàn nyin nù 
mọ kuro ninu okú iṣẹ lati sìn Ọlọrun aláye ? 
Ati nitori ìdi eyi ji o ge di onilaja ti majẹmu 
titun, pe nipasẹ ìkú, nitori idande ti irekọja ti 
o ti mbẹ labbẹ majẹmu iṣaju, awọn ti a ti pò ki 
o le ri ileri ijogún aìnipẹkun gbà. 
Ihin-rere. Joh. 8. 46. 
Ji wipe, T'ani ninu nyin ti o fi oyé ẹ̀ṣẹ yé 
mi? Bi o ba ṣepe otitọ ni mo wi, éṣe ti 
ẹnyìn kò gbà mi gbẹ? (Initi ṣe ti Ọlọrun, 
a ma gbẹ̀ ẹrọ Ọlọrun: ṣugbọn ẹnyin kò gbẹ 
ọ, nitoriti ẹnyin kì iṣe ti Ọlọrun.. Nigbana li 
awọn Ju dahùn, nwọn sì wi fu u pe, Awa kò 
wi ni(Òtọ pe, ara Samaria nì ìwọ ṣe, ati pe 
ìwọ lL ẹ̀ṣu?. Jesu dahùn wipe, Emi kò li òṣu; 
79 


ADURA. 


ṣugbọn emi mbù ọllá fu Babba mi, ẹnyin sì ṣe 
aìbọllá fu mi.. Émì kò wá ọllá ti emi tikara 
mi: ẹnikan wà ti o nwá ti o sì ndajọ... LOtọ, 
lôtọ ni mo wi fu nyìn, Bi ẹnikan ba pa ẹ̀rọ 
mi méẹ̀, kì yio ri ìkúi laìlai.. Nigbana h awọn 
Ju wi fu u pe, Nigbayi li awa mọ pe iwọ li 
ẹ̀ṣu.. Abrahamu kú, ati awọn woli; iwọ sì 
wipe, Bi ẹnikan ba pa ẹ̀rọ mi mẹ̀, kì yio tẹ 
ikú wò lala. Iwọ pọòju Abrahamu babba 
wa lọ, ẹniti o kú? ati awọn woli kú: taniìwọ 
nfi ara rẹ pẹ! Jesu dahùn wipe, Bi mo ba 
mbù ọllá fu ara mi, asan li ọllá mi: Babba mi 
ni ẹniti mbù ọllá fu mi; ẹniti ẹnyin wipe, 
Ọlọrun nyin ni iṣe: ṣugbọn ẹnyin kò mẹ̀ ọ; 
ṣugbọn emi mẹ̀ ọ ; bi mo ba sì wipe, emi kò 
mẹ̀ ọ, emi o sì di eleke gẹgẹ bi ẹnyin: ṣugbọn 
emi mẹ̀ ọ, mo sì pa ọrọ rẹ̀ mẹ.. Babba nyin, 
Abrahamu, yọ lati ri ọjọ mi: osì ri i,o sì yẹ̀. 
Nigbana li awọn Ju wi fu u pe, Ọdún rẹ kò ti 
to adọta, ìwọ sì ti n Abrahamu ? Jesu sì wi fu 
wọn pe, Lòtọ, lôtọ ni mo wi fu nyìn, Ki Abra- 
hamu to wà, emi ni.. Nigbana ni nwọn gbé 
okuta soke lati sọ lù u:: ṣugbọn Jesu fi ara rẹ̀ 
pamQ, o sì jade kuro nì tempeli. 





. 


ỌJỌ ỌLỌRUN TI O KANGUN ṢAJU AJINDE. 
Adura. 


LODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, ninu 
iyọnu ìifẹ̀ rẹ si araiye, ìwọ ti o rán Ọmmọ 
rẹ, Jesu Kristi Olugbala wa, lati mu àwọ ara 
wa, wò, ati lati jìya ikú lori agbelebu, ki gbo- 
gbo. araiye ki o le ma tẹọpa apẹrẹ irẹlẹ rẹ̀ nla; 
Fi ánu fifuni, ati ki awa ki o le ma tẹpa apẹrẹ 
stiru rẹ̀, ati pẹlu ki a le ge alabapin ajinde rẹ̀ ; 
nitori Jesu Kristi na Oluwa wa... ./424n. 
.80 


ADURA. 


Epiatelt..- FAN. 2. 5. 

ki ironu yi ki o wà ninu nyin, eyiti o ti 
wà pẹlu ninu Eristi Jesu: ẹniti o tilẹ jẹ 
aworan (Ọlọrun, ti kò kà a si pe olẹ̀ nì lati 
ba Ọlọrun dọgba: ṣugbọn kò fi ara rẹ̀ ṣe ẹni 
ọlọllá, o sì tẹwọgbà àwọ iranṣẹ fu ara rẹ̀, a sì 
bíi nipa aworan enia.. Nigbati a sì ti ri ini 
ìwa, gẹgẹ bi ti enia, o rẹ̀ ara rẹ̀ gilẹ, o sì tẹriba 
titi di oju ìkú, ani ikú lorì agbelebu... Nitorina 
Ọlọrun sì ti gbé e le ibi gigagiga pẹlu, o gì ti 
fi orukọ kan fu u ti o bori gbogbo orukọ: 
pe li orukọ Jesu ni ki gbogbo ékun ki o ma 
kunlẹ, awọn ẹniti mbẹ ji ọrun, ati awọn ẹniti 
mbẹ mi ìlẹ, ati awọn ẹniti mbẹ nisalẹ ìlẹ; ati 
pe ki gbogbo ahọn ki o ma jẹwọ pe, Jesu 

Kristi ni Oluwa, fu ogo Ọlọrun Babba. 


Ihin-rere. Mat. 27.1. 


N' o di owurẹ̀, gbogbo awọn olori 
alufa ati awọn alàgba enia gbìmọ gi Jesu 
lati pa a: nigbati nwọn sì dò e tan, nwọn 
mu u lọ, nwọn sì fii le Pontiu Pilatu lọwọ ti 
ge Bá£lẹ.. Nigbana ni Juda, ẹniti o fi 1 hàn, 
nigbati o ri pe a da lẹbi, on tikararẹ̀ ronupi- 
wada, o sì tún mu ọgbọn owo fadaka na pada 
wá, o BìÌ fifu awọn olori alufa ati fu awọn 
alàgba, wipe, emi ṣẹ̀ li eyiti mo fi ẹ̀jẹ alaìṣẹ̀ 
hàn... Nwọn sì wipe, Kili eyi ohun si wa? 
mu oju rẹ to eyi ni.. 0Ù sì da owo fadaka silẹ 
ni tempeli, o sì jade, o sì lọ go ara rẹ̀.. Àwọn 
olori alufa sì mu owo fadaka na, nwọn sì wipe, 
Kò tẹ̀ kì a fi i sinu owo iṣura, nitoripe ìye 
owo ẹ̀jẹ ni... Nwọn sì gbìmọ, nwọn sì fi rà ilẹ 
amòkoko, lati ma sinkú awọn alejò ninu rẹ̀. 
Nitorina li a fi npò ilẹ na ni Ilẹ ẹ̀jẹ, titi o 
fi di ọjọ oni.. Nigbana li eyi ti Jeremia woli 
sọ wa gẹ, tì o wipe, Nwọn sì mu ọgbẹ̀n owo 
81 G 


ADURA. 


fadaka, ìye owo ẹniti ao diyele, ẹniti awọn 
ọmmọ Israeli diyele; nwọn sì fi rà ilẹ amẹ̀- 
koko, gẹgẹ bi Oluwa ti làna silẹ fu mi.. Jesu 
sì duro niwaju Báilẹ: Baálẹ sì bi i l€re, wipe, 
Iwọ li Ọbba ti awọn Ju? Jesu sì wi fu u pe, 
Iwọ wii. . Nigbati a sì nkà si lọrùn lati ọwọ 
awọn olori alufa, ati awọn alàgba wá, on kò 
dahùn kan... Nigbana ni Pilatu wi fu u pe, 
Iwọ kò gbẹ̀ ẹ̀pọ ohun ti nwọn njẹ̀ri si ọ! 
On kò sì da a ni gbolohun kan; niwọn tobẹ̀ 
ti ẹnu yà Bálẹ gidigidi... Nigba, ajọ na, Bàlẹ 
a ti ma da onde kan silẹ fu awọn enia, ẹnikẹni 
ti nwọn ba fẹ. Nigbana nwọn ni ondò buburu 
kan, ti a npẹ̀ ni Baraba.. Nitorina. nigbati 
nwọn pejọ, Pilatu wi fu wọn pe, Tali ẹnyin 
nfẹ ki emi ki o da silẹ fu nyin. Baraba, tabi 
Jesu ti a npò ni Kristi ?. O sá ti mọ pe nitori 
ilara ni nwọn ge fi le on lọwọ... Nigbati o 
Eì joko lori itẹ idajọ, aya rẹ̀ ranṣẹ si i, wipe, 
Máṣe li ọwẹ̀ si ọkọnri olododo ni: nitori 
ohun pipọ ni mo ri li oju alá loni nitori rẹ̀. 
Ṣugbọn awọn olori alufa, ati awọn alàgba yi 
ijọ awọn enia li ọkkàn pada 81 ati bòre Baraba, 
ki o sì pa Jesu.. Bálẹ dahùn o sì wi fu wọn 
pe, Ninu awọn mejeji, ewo li ẹnyin nfẹ ka 
emi ki o da silẹ fu nyin ? Nwọn wipe, Baraba. 
Púatu bi wọn pe, Kili emi o ha ge si Jesu, 
ẹniti a npò ni Kristi? (Gbogbo wọn sì wi fu 
u pe, Jẹ ki a kàn a mọ agbelebu.. Bálẹ sì 
bẹ̀re wipe, Íṣe idi rẹ̀, buburu kili o ge? 
Wugbọn nwọn kigbe goke tobẹ̀ jù lọ, wipe, Jẹ 
ki a kàn a mọ agbelebu... Nigbati Pilatu ni 
pe, on kò le bori li ohunkohun, ṣugbọn pe a 
kuku sọ gbogbo rẹ̀ di ariwo, o bu omi, o sì 
wẹ̀ ọwọ rẹ̀ li oju ijọ awọn enia, o wipe, 'Ọrùn 
mi mọ nipa. ẹ̀jẹ ti enia olôtọ yi: ki ẹnyin ki- 
yesi i... Nigbana ni gbogbo awọn enia dahùn, 


ADURA, 


nwọn sì wipe, Ìjẹ rẹ̀ wà li ori wa, ati li ori 
awọn ọmmọ wa... Nigbana li o da Baraba silẹ 
fu wọn.. Nigbati o sì nà Jesu tan, o fà a le 
wọn lọwọ lati kàn a mọ agbelebu.. Nigbana 
Ii awọn ọmmọ ogun ti Bálẹ mu Jesu lọ si abi 
gbàngan idajọ, nwọn sì k6ô gbogbo awọn ọmmọ 
ogun tì i. Nwọn nì bọ ọ li agọ rẹ̀, nwọn sì 
wò ọ li aṣọ ìgunwà ododá.. Nigbati nwọn ti 
wọn ade ẹgún tan, nwọn sì fi de e li ori, nwọn 
fi ọpá ìye le e li ọwọ ọtún: nwọn sì kunlẹ 
niwaju rẹ̀, nwọn nsin i jẹ, wipe, Alafia, ọbba 
ti awọn Ju.. Nwọn sì tutọ si i lara, nwọn sì 
gbà ọpá ìye na, nwọn sì fi lù u li ori. Lẹhin 
igba ti nwọn gin 1 jẹ tan, nwọn bọ aṣọ ìgunwà. 
na kuro lara rẹ̀, nwọn sì fi aṣọ rẹ̀ wọ ọ, nwọn 
Bì mu u jade lọ lati kàn a mẹ̀ agbelebu... Bi 
nwọn Bì ti jade, nwọn ri ọkọnrì kan tì ge ara 
Kirene, Simon li orukọ rẹ̀: on ni nwọn fi 
agbara mu lati rù agbelebu rẹ̀. Nigbati iwọn 
de ibi ti a npe ni Golgota, eyini ni pe, Ibi 
agbari, nwọn fi ọti kikan ti a dàpọ mọ: pẹlu 
ororo fu u lati mu: nigbati o sì tọ ọ wò, on 
kò sì le mu u.. Nwọn sì kàn a mọ agbelebu, 
nwọn sì pín aṣọ rẹ̀, nwọn sì ṣẹ gege rẹ̀: ki 
eyi ti woli wi ba le ṣẹ, Nwọn pín aṣọ mi fu 
ara wọn, aṣọ ileke mi ni nwọn gẹ gege le. 
Nwọn sì joko, nwọn ngọ ọ nibẹ̀; nwọn aàì fi 
ẹ̀ran ìfisẹn rẹ̀ ti a kọ si igberi rẹ̀, EYI NI 
JESU ỌBBA TI AWỌN JU. Nigbana 
a kàn awọn olẹ̀ meji mọ: agbelebu pẹlu rẹ̀, 
ọkan li ọwọ ọtún, ati ekeji i ọwẹ òsin. Awọn 
ti nrekọja lọ sì nfi i ṣe ẹlẹyà, nwọn 8ì nmì ori 
wọn, wipe, Ìwọ ti o wé tempeli, ti o sì kẹ ọ 
ni ìjọ mẹta, gbà ara rẹ là. . Bi ìwọ iba ge 
Ọmmọ Ọlọrun, sọkalẹ lati ori agbelebu wá. 
Gẹrẹ bẹli awọn olori alufa pẹlu awọn akọwe, 
ati awọn alàgba nsin ì jẹ wipe, O ngbà awọn 
83 Ga: 


ADURA. 


ẹlomiran là; on tikararẹ̀ ni kò le gbala.. Bi 
iba ṣe Ọbba Israeli, jẹ ki o sọkalẹ lati ori 
agbelebu wá nisisiyi, awa yio sì gbà a gbọ. 
O gbẹkẹle Ọlọrun ; ẹ jẹ ki o gbà a là nisisiyi, 
bi o ba ṣepe yio rì 1: o gá wipe, Ọmmọ 
Ọlọrun ji emi.. Ati awọn olò ti a kàn mọ 
agbelebu pẹlu rẹ̀, nwọn sì nfi eyi na gún wu 
loju bakan na.. Lati wakati ẹkẹfa, òkunkun 
BÌ gúi bò gbogbo ìlẹ titi o fi dì wakati ẹkẹsan 
ọjọ... Nigba wakati ẹkẹsan ni Jesu sì kigbe 
soke hi ohùn rara wipe, Éli, Eli, lama sabak- 
tani? eyini nì pe, Ọlọrun mì, Ọlọrun mi, éṣe 
ti ìwọ fi kọ mi silẹ? Nigbati awọn ọkan ninu 
awọn ti o duro nibẹ̀ gbọ eyi, nwọn wipe, 
Ọkọnri yi npò Elia.. Lojukan na ọkan ninu 
wọn Bgare, o mu gpunge, o tẹ ẹ bọ ọti kikan, o 
fi le ori ọpá ìye, o fifu u mu.. Àwọn iyokun 
wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ si, ẹ jẹ ki a ma wò o bi Elia 
yio wá gbà a là, -.. Nigbati Jesu tún kigbe li 
ohùn rara, o jọwọ ẹmmí rẹ̀ lọwọ... BÌ kiyesi i, 
aṣọ ikele tì ile Ọlọrun (tempeli) fà ya ni meji 
lati oke de isalẹ; ilẹ mì-tìti, okuta sì sán; 
ìsà okú sì ṣí silẹ; ẹ̀pọ okú, ninu awọn ẹni 
mimọ ti o ti sùn jinde, nwọn ti inu isà okú 
wọn jade lẹhin ajinde rẹ̀, nwọn sì wá si ilu 
mimọ, nwọn fi ara hàn ẹ̀pọlọpọ enia.. Nigbati 
ibalogun ọrún, ati awọn ti o wà pẹlu rẹ̀, ti 
nwọn ngọ Jesu, rì isẹlẹ na, ati ohun wọn-ni ti 
a sì ge, ẹ̀ru ba wọn gidigidi, nwọn wipe, LÔtọ 
Ọmmọ Ọlọrun li eyi ṣe. 





MONDAY TI O ṢAJU (EASTER) AJINDE. 
Episteli... Isa. 63. 1. 


TE li eyi ti nti Edọmu jade bẹ̀, ti on ti aṣọ 
ti arẹ lati Bọsra wá? eyiti o li ogo lara 
84 


ADURA. 


aṣọ rẹ̀, ti nrìn ninu ọpọ agbara rẹ! Emi ti 
nsọrọ ninu ododo ni alagbara ni igbala... Eha 
ti ṣe ti iwọ fi pọn bẹ̀ lara aṣọ rẹ ati ẹ̀wu rẹ bi 
ẹniti ntẹ̀ ninu ìifọnti! Emi nikangoṣo ni mọtẹ 
ìfọnti ni, ati ninu enia, kò si ẹnikan pẹlu mi; 
emi yio ga tẹ mọlẹ ninu ibinu mi: emi o sì 
tẹ̀ wọn rẹ ni ìrunu mi, ẹjẹ wọn yio sì ta sgi 
ara aṣọ mi nwọn-ni emi o S8Ì BỌ gbogbo aṣọ 
mi di abawọn... Nitoriti ọjọ ẹsan mbẹ ninu 
mi, ati ọjọ idakurọnìdẹ̀ awọn enia mi ìidaku- 
rọnide de.. Émi sì wò kò sì si ẹnikan lati ge 
ìranlọwọ; ẹnu sì ya mi ti kò si ẹnikan lati 
ṣe atilẹhun: nitorina li apa ti ara mi mu 
igbala tẹ mi wá, ati irunu mi o tì mi lẹhin. 
Ema o sì tẹ̀ awọn enia na mọlẹ ni ibinu mi, 
emi o sì fi fu wọn mu mi irunu mi, emi o 
sì sọ agbara wọn kalẹ yi ilẹ... Emi yio sọrọ 
iṣeun ìfẹ Oluwa, ati iyin Oluwa, gẹgẹ bi gbo- 
gbo eyiti Oluwa fifu wa, ati ore nla si awọn 
aralẹ Israeli, ti o fi fu wọn gẹgẹ bi anu rẹ̀, 
ati gẹgẹ bi ọpọlọpọ iṣeun ifẹ rẹ̀. Nitoriti 
o wipe, Nitotọ enia mi ni wọn, awọn ọmmọ 
ti kò jẹ ṣeke; bẹ̀li on ṣe Olugbala wọn. Ninu 
ìpọnju wọn gbogbo on ge ipọnju, angeli iwaju 
rẹ̀ sì gbà wọn là: ninu ìfẹ rẹ̀ ati ninu ìyọnu 
rẹ̀ ọrà wọn silẹ, o sì rù wọn, o sì ko wọn 
lọ li ọjọ igbani gbogbo.. Ejugbọn nwọn ṣọtẹ, 
nwọn 8ì mu Ẹmmí Mimé rẹ̀ binu ; nitorina li 
o ṣe yipada di ọtá wọn o gì ba wọn jà. 
Nigbana li o ranti ọjọ atijọ, Moses ati awọn 
enia rẹ̀ pe, Niboni ẹniti o mu wọn jade ti okun 
wa gbe wà pẹlu oluṣọ agbo enia rẹ̀! nibo hi 
ẹniti o fi Ẹmmí Mimọ rẹ̀ si i ninu gbé wà? 
ẹniti o ṣe amọna wọn nipa ọwẹ̀ ọtúin Moses, 
pẹlu apa rẹ ti o li ogo, ti o npìn omi niya 
niwaju wọn lati sọ ara rẹ̀ li Orukọ titi aiye?) 
ẹniti o ṣe amọna la ibú já bi ẹnipe ẹṣin nilẹ 
85 


ADURA. 


aganju kì nwọn ki o ma ba gubu?. Bi ẹranko 
ti isọkale lọ si afonifoji Ẹmmí Oluwa mu u 
simi: bẹ̀ni ìwọ ṣe amọna awọn enia rẹ lati 
sọ ara rẹ li orukọ ti o li ogo... Wolẹ lati ọrun 
wá ki o sì wò lati bujoko iwà mimọ re wá, 
atì ti ogo rẹ: nibo nì itara rẹ wà ati agbara 
rẹ, iro inu rẹ ati ti anu rẹ sì mi.. À da wọn 
duro! Lai ṣani-ani iwọ ni Babba wa, bi 
Abrahamu tilẹ ṣalaìmọ wa, tì Israeli kò sì 
jẹwọ wa: Iwọ Oluwa ni Babba wa, Oludande 
wa, lati aiyeraiye li Orukọ rẹ... Oluwa éṣe tì 
ìwọ mu wa gìna kuro nipa ẹ̀na rẹ? ti o sì ge 
àiya. wa le kuro nipa ibẹru rẹ. Nitoriti 
iranṣẹ rẹ mu ẹ̀ya awọn enia ilẹ rẹ pada. 
Àwọn enia ìwà mimọ rẹ ni i nigba diẹ sa ni: 
awọn ọtá wa ti tẹ̀ sanktuari rẹ mọlẹ.. Awa ni 
tirẹ: iwọ kò ge akoso wọn ri; a kò fi Orukọ 
rẹ mìmọ pẹ̀ wọn. 


Thamn-rere,. Marku 14. 1. 

ẸHIN ọjọ meji ni ijọ irekọja, ati ti aìwu- 

kara: ati awọn olori alufa ati awọn akọwe 
nwá ọna bi nwọn iba ti fi ẹ̀tan mu u, ki nwọn 
ki o pa a.. Ṣugbọn nwọn wipe, Kì iṣe li ọjọ 
ajọ, ki ariwo ki o má ba wà ninu awọn enia. 
Nigbati o sì wà ni Betani ni ile Bimon adẹtẹ̀, 
bi o ti joko tì onjẹ, obiri kan ti o nì ẹ̀ba 
(oruba) alabasta turari tutù iyebiye pọ, o wá, 
o sì fọ òẹ̀ba na, o sì ndà ai i lon... Àwọn 
ọkan sì wà ti inu wọn ru ninu ara wọn, nwọn 
sì wipe, Nitoriti kili a ṣe nfi turari yì gòfo? 
A. ba sá tà turari tutù yi jù ìwọn ọdọrun owo 
idẹ lọ, a ba sì fifu awọn talakà... Nwọn sì 
nkù si 1.. Kugbọn Jesu wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ si; 
éṣe ti ẹnyin fi mba a wi! iṣẹ rere li o ṣe 81 
mi lara.. Nigba-gbo;bo li ẹnyin sá ni talakà 
pẹlu nyin, ki ẹnyin ki o sì ma gore fu wọn 

86 


ADURA. 


nigbakugba ti ẹnyìn fẹ; ṣugbọn ẹnyin kò ni 
mi nigba-gbogbo... O ge ìwọn eyi ti o le ge: 
o wá ṣiwaju lati fi oréro kùn ara mi fu sisin. 
Lôòtọ nì mo wi fu nyin, Nibikibi ti a o gbé 
wasu ihin rere yi ni gbogbo aiye, nibẹ̀ pẹlu li 
a, o sì rò ihin eyi ti obiri yi ge lati fi ṣe iranti 
rẹ̀... Juda Iskariotu ọkan ninu awọn mejejila, 
sì tọ awọn olori alufa lọ, lati fi i hàn fu wọn. 
Nigbati nwọn sì gbọ, nwọn yẹ gidigidi, nwọn 
sì ge ilerì lati fu u li owo... O sì nwá ẹ̀na lati 
fi i hàn.. Li ọjọ ekini ti ìjọ aìwukara, ni- 
gbati nwọn npa ẹran irekọja, awọn ọmmọ ẹhin 
rẹ̀ sì wi fu u pe, Nibo ni ìwọ nfẹ ki a pòse 
silẹ dò ọ, ki ìwọ ki o le jẹ irekọja... O sì rán 
awọn meji ninu awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀, o sì wi 
fu wọn pe, Ẹ' lọ si ilu nla, ọkọnri kan ti nrù 
ìṣa omi yio pade nyin : ọ ma tò ọ lẹhin.. Ati 
ibikibi ti o ba gbé wọ, kì ẹnyìn ki o wi fu 
bále ẹni rere na pe, Olukọni wipe, Nibo ni 
gbàngan apejẹ na gbé wà, nibitì emi o gbé jẹ 
irekọja pẹlu awọn ọmmọ ẹhin mi? (On yio sì 
fi gbàngan nla kan loke hàn nyìn, ti a ṣe lọgọ, 
ti a sì pẹ̀se tẹlẹ; nibẹ̀ ni kì ẹnyin ki o pòse 
silẹ dò wa.. Awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ sì jade lọ, 
nwọn wá si ilu nla, nwọn sì ri i gẹgẹ bi o ti 
sọ fu wọn: nwọn sì pẹ̀se irekọja silẹ... Ni- 
gbati alẹ sì lẹ, o wá pẹlu awọn mejejila... Bi 
nwọn sì ti joko ti nwọn njẹun, Jesu wipe, 
Lòtọ ni mo wi fu nyin, Ọkan ninu nyin ti 
mba mì jẹun pọ yio fi mi hàn.. Nwọn sì bẹ̀rẹ 
Bi ikánu gidig'di, ati si ibi i lére lọkọkan 
wipe, Iṣe emi ni bi? ekeji sì wipe, Iṣe emi ni 
bi? O sì dahùn o sì wi fu wọn pe, Ọkan ninu 
awọn mejejila, ti o ntọwọ bọ inu awo pẹlu mi 
ni.. Nitôtọ ( mmọ ọkọnrì nlọ bi a ti kọwe 
nipa ti rẹ̀: ṣugbọn egbé ni fu ọkọnri na, lọdọ 
ẹniti a gbé ti fi Ọmmọ ọkọnri hàn! iba san 
87 


ADURA. 


fu ọkọnri na, bi o ṣepe a kò bíi... Bi nwọn sì 
ti njẹun, Jesu mu akara, o sì gure, o sì bu u, 
o sì fifu wọn, o wipe, (ibà, jẹ: eyiyi li ara mi. 
O sì mu ago, nigbatì o sì sure tan, o fifu wọn: 
gbogbo nwọn sgì mu ninu rẹ̀.. Ù sì wi fu wọn 
pe, Éyi li ẹ̀jẹ mi ti majẹmu (atun, eyi ti a tà, 
silẹ fu ẹpọ enia.. Lòtọ ni mo wi fu nyin, emi 
kì yio sì mu ninu ego ajara mQ, titi yio fi di 
ọjọ na, nigbati emi o sì mu u nì titun ni ijọb- 
ba Ọlọrun. Nigbati nwọn sì kọn orin kan tan, 
nwọn jade lọ sori òke Olifi.. Jesu sì wi fu 
wọn pe, Gbogbo ẹnyin ni yio ṣe àkẹhinda si 
nitori mi li alẹ yì: nitoriti a ti kọwe rẹ̀ pe, 
Emi o kọlù oluṣọ agutan, a o sì tú agbo 
agutan na ká kiri... Sugbọn lẹhin igba ti mo 
ba, tún jinde, emi o sì gaju nyin lọ sì Galih. 
Wugbọn Peteru wi fu u pe, Bi gbogbo enia 
tilẹ ṣe àkẹhinda si, ṣugbọn emi kì yio ṣe 
àkẹhinda si... Jesu sì wi fu u pe, LÔôtọ ni mo 
w1 fu ọ pe, La oni yi, ani li alẹ yi kan na, ki 
akukọ ki o to kọ nigba meji, ìwọ yio sẹ mi 
nigba mẹta... Sugbọn o tilẹ tẹnumọ ọ mdigdi 
wipe, Bi o tilẹ di ati ba iwọ kú, emi kò jẹ sẹ̀ 
ọ bi o ti wù ki o ri.. (ẹgẹ bẹ̀ni gbogbo wọn 
sì wi pẹlu.. Nwọn sì wá si ìbi kan tì a npò 
ni Getsemane: o sì wi fu awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ 
pe, Ẹi joko nihinyi, nigbati emi o lọ igbadura. 
O sì mu Peteru ati Jakobu ati Johanu pẹlu 
rẹ̀, o BÌ bẹ̀rẹ gi ima kífinu, o sì bẹ̀rẹ si ìrẹ̀ ẹ 
gidigidi; o sì wi fu wọn pe, Ọkkàn m? nkíinu 
ma gọna.. O sì lọ giwaju diẹ, o sì wolẹ, o sì 
ngbadura pe, bi o ba le ge, ki wakati na kì o 
le kọja kuro lori rẹ̀. (O sì wipe, Aba, Babba, 
ṣiṣe li ohun gbogbo fu ọ; mu ago yi kuro lori 
mi: ṣugbọn kì ma ṣe eyiti emi nfẹ, bikoṣe 
eyiti iwọ fẹ... O sì wá, o ba wọn, nwọn ngùn, 
88 


ADURA. 


o sì wi fu Peteru pe, Simon, iwọ nsùn? ìwọ 
kò le bá mi ṣọna ni wakati kan ? Ẹ ma ṣọna, 
ki ẹnyin.ki o sì ma gbadura, ki ẹnyin ki o 
má ba bọ sinu ìidẹwò.. Lôtọ li ẹmmí nfẹ, 
gugbọn o ge alaìlera fu ara.. O sì tún pada lọ, 
o SÌ gbadura, o sì sọ ẹ̀rọ kan na.. Nigbati o 
BÌ pada wá, o tún bá wọn, nwọn nsùn, (nitoriti 
oju wọn kun fu orun,) bẹ̀ni nwọn kò sì mọ 
ẹ̀sìn tì nwọn aba fifu u.. Ù sì wá li arinkẹta, 
o sì wi fu wọn pe, Ẹ ma sùn wayi, ki ẹnyìn 
8ì ma, gìimi : o to bẹ̀, wakati na de; kiyesi 1, 
a fi Ọmmọ ọkọnri le si ọwọ awọn ẹlẹṣẹ. Ẹ 
dide, ki a ma lọ; wò o, ẹniti o fi mi hàn 
sumQọ ọdọ wa... Lojukan na, bi o sì tì nsọ 
lọwọ, Juda de, ọkan ninu awọn mejejila, ati 
ẹpọ enia pẹlu rẹ̀ ti awọn ti ìdà, pẹlu ọgọ, lati 
ọdọ olori awọn alufa, ati awọn akọwe, ati 
awọn alàgba wá... Ẹniti o sì fi i hàn ti fi àmì 
fu wọn, wipe, Ẹnikẹni ti mo ba fi ẹnu kò li 
ẹnu, on na ni: ki ẹnyin ki o mu u, ki ẹ sì ma, 
fà alọ li alafia. Nisisiyi bi o ti de, o sì tẹ ọ 
lọ lojukan na, o wì fu u pe, Olukọni olukọni; 
o gBì fi ẹnu kò o lì ẹnu.. Nwọn sì gbé ọwọ 
wọn le e, nwọn sì mu u.. Ọkan ninu awọn 
ti o duro nibẹ̀ fà idà yọ, o sì gá ọkan ti ge 
irangẹ tì olori alufa, o sì ke etí rẹ̀ sọnù. 
Jesu sì dahùn o sì wi fu wọn pẹ, Emi li ẹnyin 
jade tọ wá bi olò, ti ẹnyin ti idà ati ọgọ lati 
mu? Li ojojumọ li emi wà pẹlu nyin ni ile 
Ọlọrun (tempeli,) ti emi nkẹ̀ nyin, ẹnyin kò 
sì mu mi: ṣugbọn Iwe mimẹ̀ Ọlọrun kò le ṣe 
alaìṣẹ.. Gbbogbo wọn sì fi i silẹ, nwọn sì sá lọ. 
Ọmmọkọnri kan sì ntọ ọ lẹhìn, ti o fi aṣọ 
ọgbọ àla bò ìhoho ara rẹ̀; awọn ọmmọkọnri 
sì gbá a mu: O sì jọwọ aṣọ ọgbọ àla na lọwé, 
o BÌ gá kuro lọdọ wọn nihoho.. Nwọn sì mu 
Jesu lọ sọdọ olori awọn alufa: gbogbo awọn 
89 


ADURA. 


olori alufa, ati awọn alàgba, ati awọn akọwe 
sì pejọ pẹlu rẹ̀. Peteru sì tọ ọ lẹhin li òkere 
titi fi de agbala ti olori awọn alufa; o sì bá 
awọn oniṣẹ na joko, o sì nyána.. Awọn olori 
alufa ati gbogbo ijọ ìgbimọ nwá ilẹri si Jesu 
lati pa a; nwọn kò si rì ohun kan. Nitoripe 
ọpọlọpọ li o jẹ̀ri eke si i, ṣueubọn ohùn awọn 
ẹlẹri na kò ṣọkan. Awọn ọkan sì dide, nwọn 
njẹri eke si i, wipe, Àwa gbọ o wipe, Emi yio 
wô tempeli yì ti a fi ọwọ ṣe, niwọn ijọ mẹta 
emi o sì kQ omiran ti a kò fi ọwọ ṣe.. Ati 
ninu eyi na pẹlu, ohùn wọn kò ṣọkan... Olori 
awọn alufa sì dide duro larin, o sì bi Jesu 
lére, wipe, Iwọ kò dahùn kan? kili eyi ti 
awọn wọnyi njẹ̀ri si ọ! Sugbọn Jesu dakẹ, 
kò si dahùn ohun kan... Olori awọn alufa sì 
tún bi i: l€re, o wi fu u pe, Iwọ ni Kristi na, 
Ọmmọ ti Olubukún ni? Jesgu sì wipe, Émì 
ni: ẹnyin o sì ri Ọmmọ ọkọnri yio joko li 
ọwọ ọtún agbara, yio sì ma ti inu awọ sanma 
ọrun wá... Nigbana li olori awọn alu'a fà aṣọ 
rẹ̀ ya, o wipe, Ẹlẹ̀n kìhì a sì nwá?! Ẹnyin ti 
gbọ ẹ̀rọ òdi si ỌỌlọrun na: ẹnyìn ti rò o si? 
Gbogbo wọn sì da a lẹbi pe, o jẹbi ikú. Awọn 
omiran Sì bẹ̀rẹ si itutẹ si i lara, ati si ibò o 
loju, ati si ikàn a lẹṣ lẹ̀, nwọn sì wi fu u pe, 
Sọtẹlẹ: awọn iranṣẹ sì nfi atẹlẹ ọwọ wọn gbá 
a loju.. Bi Peteru sì ti wà ni isalẹ li áfin, 
ọkan ninu awọn ọmmiọbirì ti olori awọn alufa, 
wá: nigbati o sì ri tì Peteru nyána, o wò o, 
o sì wipe, Ìwọ sì wà pẹlu Jesu ti Nasareti. 
Sugbọn o sẹ̀, wipe, Emi kò mẹ̀, oyé ohun ti 
iwọ nwi kò tilẹ yé mi... O sì jade lọ si iloro; 
akukọ sì kọ.. Ọmmọbiri kan sì tún ri i, o sì 
bẹ̀rẹ si iwi fu awọn ti o duro nibẹ̀ pe, Ọkan 
ninu wọn ni eyi.. O sì tún sẹ ẹ.. O sì pẹ diẹ, 
awọn ti o duro nibẹ̀ tún wi fu Peteru pe, 
90 


ADURA. 


Lôtọ ni ọkan ninu wọn ni iwọ ṣe: nitoripe 
ara Galili ni iwọ, ohùn rẹ sì jọ bẹ. $ugbọn 
O bẹ̀rẹ si ìré ati gi ibura, wipe, Emi kò 
mò ọkọnri yi ẹniti ẹnyin nwi... Akukọ sì kọ 
lannkeji... Peteru sì ranti ẹ̀rọ ti Jesu wi fu u 
pe, Ki akukọ ki o to kọ larinmeji, iwọ o sẹ 
mi larinmẹta... Nigbati o gi rò o, o sọkun, 





TUESDAY TI O ṢAJU (EASTER) AJINDE. 
Episteh.- Isa. 50. 5. 
LỌRUN Oluwa ṣi mi ji etí, emi kò sì ṣe 
alaìgbọran bẹli emi kò sì pẹhinda.. Emi 
fi ẹhin fu awọn aluni, ati ẹrẹkẹ mi fu awọn 
afani ni irun tu: Emi kò sì pa oju mi mọ 
kuro ninu ìtiju ati ìitutọ si. Nitoripe Ọlọrun 
Oluwa ni yio ran mi lọwọ nitorina li emi kì 
yio ṣe damu: nitorina ni mo ge gbé oju mi 
duro bi okuta ibọn, emi sì mọ pe oju kì yio tì 
mi... Ẹniti ndani lare mbẹ nitosi; tani yio ba 
mi ṣe aroye! É' jẹ ki a jùmọ duro; ta ni iṣe 
ọtá mi? jẹ ki o sunmọdọ mi.. Kiye si ì, 
Ọlọrun Oluwa ni yio ràn mi lọwọ; tani yio 
da mi li ẹbi! Kiyesi i gbogbo nwọn ni yio di 
ogbologbo bi ẹwu: ola yio sì mu nwọn jẹ. 
Ta ni ninu nyin ti ọ bẹ̀ru Oluwa, ti ọ gbà 
ohun 1 iranṣẹ rẹ gbọ, ti o nrìn ninu okunkun ti 
kò sì ni ìmọlẹ ki o gbẹkele Orukọ Oluwa, ki 
o sì fi ara tì (ọlọrun rẹ̀. Kiye si i gbogbo 
ẹnyin ti nda ina, ti ẹ sì fi tita ina yi ara nyìn 
ka, ẹ ma rìn ninu imolẹ ina nyin, ati ni tita 
ìna ti ẹnyin da.. Eyi li ẹnyin ori gbà Ai 
mi, ẹnyin yio dubulẹ ninu ibinujẹ. 


Ilhan-rere.. Marku 18. 1. 


OJUKAN na li owurẹ̀, awọn olori alufa 
jọ gbìmọ pẹlu awọn alàgba, ati awọn 
91 


ADURA. 


akọwe, ati gbogbo ijọ ìgbìmọ, nwọn sì dò Jesu, 
nwọn sì mu u lọ, nwọn sì fi i le Pilatu lọwọ. 
Pilatu sì bi i lére, wipe, Iwọ hi Ọbba ti awọn 
Ju? O sì dahùn wi fu u pe, Iwọ wi i.. Ati 
awọn olori alufa sì fi 1 sẹ̀n li ohun pipọ: 
ṣugbọn on kò dahùn kan... Platu sì tún bii 
l€re, wipe, Iwọ kò dahùn ohun kan? wò ẹ̀pọ 
ohun ti nwọn njẹ̀ri si ọ.. Mugbọn Jesu kò da 
a ni gbolohùn kan; tobẹ̀ ti ẹnu yà Pilatu. 
Nigba ajọ na, on a ma da onde kan silẹ fu 
wọn, ẹnikẹni ti nwọn ba fẹ.. Ẹnikan sì wà ti 
a, npò ni Baraba, ẹniti a sọ sinu tubu pẹlu 
awọn ti o gẹ̀tẹ pẹlu rẹ̀, awọn ẹniti o sì pania 
pẹlu ninu ìṣọtẹ na.. Ijọ awọn enia sì bẹ̀rẹ si 
ìkigbe soke li ohùn rara, nwọn nfẹ ki o ṣe bi 
on ti ima ge fu wọn ri, ṣugbọn Pilatu da wọn 
lohùn, wipe, Ẹnyin nfẹ ki emi ki o da Ọbba 
tì awọn Ju giẹ fu nyin! On sá ti mọ pe 
nitori ilara ni awọn olori alufa ṣe fi i le on 
lọwọ. K$ugbọn awọn olori alufa gbé awọn 
enia goke pe, ki o kuku da Baraba silẹ fu 
wọn... Pilatu sì dahùn o tún wi fu wọn pe, 
Kili ẹnyin ha nfẹ ki emi ki o ṣe si ẹniti ẹnyin 
npò li Ọbba ti awọn Ju? Nwọn sì tún kigbe 
aoke, wipe, Kàn a mQ agbelebu... Nigbana ni 
Pilatu sì bi wọn l6re, wipe, Ere idi rẹ̀, buburu 
kili o ṣe!. Nwọn sì kigbe soke gidigidi, wipe, 
Kàn a mọ agbelebu... Bẹ̀ni Pilatu sì nfẹ ṣe 
eyi ti o wù awọn enia, o da, Baraba silẹ fu 
wọn... Nigbati o sì nà Jesu tan, o fà a le wọn 
lọwọ lati kàn a mọ agbelebu.. Awọn ọmmọ 
ogun sì fà a jade lọ sinu gbàngan, ti a npò ni 
Pretorion ; nwọn sì pẹ̀ gbogbo ẹgbẹ awọn 
ọmmọ ogun jọ. Nwọn sì fi aṣọ elesò àluko 
wọ o, nwọn wún ade ẹgún, nwọn sì fi de e li 
ori, nwọn Bì bẹ̀rẹ si ikí i, wipe, Alafia, Ọbba 
ti awọn Ju! Nwọn sì fi ọpá ìye lù u lori, 
92 


ADURA. 


nwọn £ì tutẹ sì i lara, nwọn sì kunlẹ niwaju 
rẹ̀, nwọn £Ì foribalẹ fu u.. Nigbati nwọn sì 
sìn 1 jẹ tan, nwọn sì bọ agọ elesò àluko na 
kuro lara rẹ̀, nwọn sì fi aṣọ rẹ̀ wò ọ, nwọn sì 
mu u jade lọ lati kàn a mọ agbelebu.. Nwọn 
BÌ fi agbara mu ọkọnr1i kan, Simon ara, Kirene, 
ẹniti nkọja lọ, ti nti igberiko ìbọ, babba ti 
Aleksanderu ati ti Rufu, lati rù agbelebu rẹ̀. 
Nwọn sì mu u wá si ibi ti a npò ni (Golgota, 
ni itumọ rẹ̀ eyini ni, Ibi agbari.. Nwọn bì fi 
ọti wain tì a dàpọ mọ pẹlu ojia fu u lati mu: 
gugbọn on kò gbà a... Nigbati nwọn sì kàn £ 
m9 agbelebu tan, nwọn sì pín agọ rẹ̀, nwọn sì 
nṣẹ gege lori wọn, eyi ti olukuluku iba, mu. 
Ni wakati ẹkẹta ọjọ, on ni nwọn sì kàn a mọ 
agbelebu.. A sì kọwe akọle òran ifisòn rẹ̀ si 
igberi rẹ̀, ỌBBA TI AWỌN JU. Nwọn nì, 
kàn awọn olò meji mọ agbelebu pẹlu rẹ̀; ọkan 
li ọwẹ ọtún, ati ekeji li ọwọ òsin rẹ̀... Iwe 
mimọ Ọlọrun sì ṣẹ, ti o wipe, À sì kà a pẹlu 
awọn arufin... Àwọn ti nrekọja lọ sì nfi i ṣe 
ẹlẹyà, nwọn sì nmì ori wọn, wipe, À, Iwọ ti 
o wô tempeli, tì o sì kẹ ọ ni ìjọ mẹta, gbà 
ara rẹ là, ki o sì sọkalẹ lati ori agbelebu wá. 

Gẹgẹ bẹli awọn olori alufa pẹlu, nwọn nsin i 
jẹ ninu ara wọn pẹlu awọn akọwe, wipe, O 
gbà awọn ẹlomiran là; kò le gbà ara rẹ̀ là. 

Jẹ ki Kristi Ọbba Israeli sọkalẹ lati ori 
agbelebu wá nisisiyi, ki awa ki o le ri i, ki a 
BÌì le gbagbẹ.. Awọn ti a kàn mú agbelebu 
pẹlu rẹ̀ sì nfi 1 ṣe ẹlẹyà... Nigbati o sì di 
wakati ẹkẹfa, òkunkun sì ṣú bò gbogbo ilẹ 
titi o fi di wakati ẹkẹsan ọjọ... Ni wakati 
ẹkẹsan ni Jesu sì kigbe goke li ohùn rara, 

wipe, Eloi, Eloì, lama sabaktani? itumọ eyi 
ti ṣe, Ọlọrun mi, Ọlọrun mi, éṣe ti ìwọ fi kẹ̀ 
mi gilẹ!. Nigbati awọn ọkan ninu awọn ti o 

93 


ADURA. 


duro nìbẹ̀ gbọ eyi, nwọn wipe, Wò o, o npò 
Ela. - Ẹnikan sì sare, o fi spunge bọ ọti 
kikan, o fi le ori ọpá ìye, o fifu u mu, wipe, Ẹ 
jọwọ rẹ̀ si; ẹ jẹ ki a ma wò o bi Elia yio wá 
gbé e sọkalẹ. Jesu sì kirbe soke li ohùn rara, 
o jọwọ ẹmmí rẹ̀ lọwọ... Aṣọ ikele tì ile Ọlọrun 
(tempeli) sì fà ya ni meji lati oke de ìsgalẹ. 
Nigbati ibalogun ọrún, ti o duro niha ọdọ rẹ̀, 
rì ti o kigbe soke bayi, ti o sì jọwọ ẹmmí rẹ̀ 
lọwọ, o wipe, Lôtọ Ọmmọ Ọlọrun li ọkọnri 
yì ge. 





WEDNESDAY TI O ṢAJU (EASTER) AJINDE. 
Eptsteh..-. Heb. 9. 16. 


IBITI iwe majẹmu gbé wà, ikú ti oni- 
majẹmu kò le ṣe aìsi pẹlu... Nitoripe ìwe 
majẹmu li agbara lẹhin igbati enia ba kú tan: 
bikoṣe bẹ on kò li agbara rara nigbati oni- 
majẹmu mbẹ láye... Njẹ nitori eyi na li a kò 
Bì ṣe yà majẹmu iṣaju gi mimọ lÌì aìni ẹ̀jẹ. 
Nitoripe nigbati Mose ti sọro olukuluku ofin 
fu gbogbo awọn enia gẹgẹ bi ofin, o mu ẹ̀jẹ ti 
ọmmọ malu ati ti ewurẹ, pẹlu omì, ati owu 
ododé, ati ewe hisopu, o sì fi wọn ati iwe ati 
gbogbo awọn enia, on wipe, EÉyìyì Ì ẹ̀jẹ ti 
majẹmu ti Ọlọrun ṣe laṣẹ fu nyìn... Pẹlupẹlu 
o fi ẹ̀jẹ wọn ati agọ, ati gbogbo ohun òlo ti 
ìgìn alufa... O sì fẹrẹ ige ohun gbogbo nipa 
ofin li a fi ẹ̀jẹ wẹ̀numọ ; ati li aìta ẹ̀jẹ silẹ ìmu 
kuro ẹ̀ṣẹ kò si... Nitorina o yẹ ki a fi nwọnyi 
wẹ̀ nkan ti iṣe apẹrẹ ti ohun ọrun nù; ṣugbọn 
ohun ọrun tikara wọn. ki a fi ẹbọ ti o darajù 
nwọnyi lọ wẹ̀ wọn nù. Nitoripe Kristi kò 
wọ inu ibi mimọ wọn-ni lọ ti a fi ọwọ ṣe, ti 
iṣe apẹrẹ ti otitọ; ṣugbọn bikoṣe o lọ si ọrun 


ADURA. 


tikararẹ̀, nisisiyi lati wá si iwaju Ọlọrun fu 
wa: kì sì iṣe pe ki o le ma fi ara rẹ̀ rubọ 
nigbakugba, bi olori alufa ti ima wò inu ibi 
mimọ lọ li ọdọdún tì on ti ẹ̀jẹ ẹlomiran ; njẹ 
nitori bẹ on kò le ṣaìma ma jìya nigbakugba 
lati igba ipilẹ ọjọ ìwa: ṣugbọn nirisiyi N o fi 
ara hàn lẹkan li opin aiye latì mu ẹ̀ṣẹ kuro 
nipa, ẹbọ ara rẹ̀.. Bi a sì ti pìin-nu rẹ̀ fu enia 
pe lẹkan li a kú, ṣugbọn lẹhin eyi ni idajọ: 
bẹli a sì fi Kristi rubọ lẹkan lati rù ẹ̀ṣẹ ti 
ọpọlọpọ enia; atì fu awọn ti nwoye òna rẹ̀ ni 
on yio £ì farahàn nigba, ekeji li aìli ẹ̀ṣẹ si 
igbala. 


Ihin-rere... Luku 22. 1. 


ik Ọ ọdún aìwukara ti a np ni Irekọja sì 
kùn fẹfẹ.. Ati awọn olori alufa, ati awọn 
akọwe nwá ẹna bi nwọn iba ti pa a; nitoriti 
nwọn mbẹ̀ru awọn enia.. Nigbana ni Batan 
wò inu Juda lọ, ti a npò ni Iskariotu, ọkan ni 
ninu awọn mejejila... Ù sì mu ọna rẹ̀ pọn, o 
lọ lati ba awọn olori alufa ati awọn olori ẹṣọ 
mọ ọ pọ, bì on iba ti fii hàn fu wọn.. Nwọn 
sì yẹ, nwọn ba a da majẹmu ata fu u hi owo. 
O sì ba wọn ṣe adehùn, o sì nwá ọna ti yio fi 
fi ìi hàn fu wọn lẹhin ijọ awọn ema.  Nig- 
bana Ì ọjọ ti ìjọ ọdún aìwukara pé, nigbati 
nwọn o pa ẹran irekọja. O sì rán Peteru on 
Johanu, wipe, Ẹ' lọ lati pòse irekọja fu wa, ki 
awa ki o jẹ. . Nwọn sì bi i pe, Nibo nì ìwọ 
nfẹ ki a pòse silẹ? O sì wi fu wọn pe, Kiyesi 
1, nigbati ẹnyin ba nwọ ilu nla lọ, ọkọnri kan 
ti nrù ìga, omi yio pade nyin; ẹ ma ba a lọ si 
ìlekile ti o ba wẹ̀... Ki ẹnyin ki o sì wì fu 
bále ẹni rere na pe, O'ukọnìi wi fu ọ pe, Nibo 
ni gbàngan apejẹ na, gbé wà, nibiti emi o gbé 
jẹ irekọja, pẹlu awọn ọmmọ ẹhin mi? On yio 
95 


ADURA. 


sì fi gbàngan nla kan loke hàn nyin, ti a ge 
lọṣọ: nibẹ̀ ni ki ẹnyin ki o pẹ̀se silẹ. Nigbati 
nwọn sì lọ, nwọn sì bá a gẹgẹ bi o ti sọ fu 
wọn: nwọn sì pòse irekọja silẹ. JNigbati o sì 
di akokò, o joko ati awọn aposteli mejejila 
pẹlu rẹ̀.. O sì wi fu wọn pe, Tinu-tinu li emi 
nfẹ fi ba nyin jẹ irekọja yi, ki emi kì o to jìya: 
Nitori mo wi fu nyin,Emi kì yio jẹ ninu rẹ̀ mẹ̀, 
titi a o fi pari rẹ̀ ni ijọbba Ọlọrun. Nigbati o 
sì mu ago, o gure, o ni, Gbà eyi, ki ẹnyin ki 
o sì pín i fu ara nyin.. Nitori mo wi fu nyin, 
Emi kì yio mu ninu ego ajara mọ, titi ijọbba 
Ọlọrun yio fi de.. Nigbati o sì mu akara, o 
sure, o 8ì bu u, o sì fifu wọn, o wipe, Àra mi 
ti a fifu nyin li eyi: ki ẹnyin ki o ma ge eyi 
ni iranti mi.. B gẹgẹ pẹlu ago lẹhin onjẹ 
alẹ, o wipe, Ago yi ni majẹmu titun li ẹ̀jẹ mi, 
ti a ta silẹ fu nyin. ugbọn ki ẹnyin ki o 
kiyesi i, ọwọ ẹniti o fi mi hàn o pẹlu mi lori 
tabel.. Ati lẹtọ Ọmmọ ọkọnri nlọ bi a ti 
pin-nu rẹ̀: ṣugbọn egbo ni fu ọkọnri na lọdọ 
ẹniti a gbé ti fii hàn! Nwọn sì bẹ̀rẹ si ibòre 
ninu ara wọn, Ji ẹniti ṣe ninu wọn, tì o jẹ ṣe 
nkan yi... Ijà kan sì mbẹ ninu wọn, li ẹniti 
yio ge olori ninu wọn.. O sì wi fu wọn pe, 
Awọn ọbba, Keferi a. ma, lò ìpá oluwa, sì wọn ; 
a sì ma pò awọn ti nlò ìpá ọllá si wọn ni 
olére.. $ugbọn ẹnyin kì yio sì ri bẹ: bikoge 
ẹniti o pọju lọ ninu nyin ki o jẹ bi aburo; 
ati ẹniti o sì ṣe ọlọllá, ki o ṣe bi iranṣẹ... Njẹ 
tali o pẹju, ẹniti o joko tì onjẹ, tabi ẹniti o 
nṣe iranṣẹ! ẹniti o joko tì onjẹ kẹ? ṣugbọn 
emi mbẹ ninu nyin bi ẹniti nṣe iranṣẹ. Ẹnyin 
li awọn ti o ti mba mi gbé ninu ìpọnju m1. 
Mo sì yàn ijọbba fu nyin, gẹgẹ bi Babba mi ti 
yàn ijọbba fu mi; ki ẹnyin ki o le ma jẹ, ki 
ẹnyin ki o sì le ma. mu lori tabeli mi ni ijọbba 
96 


ADURA. 


mi, ki ẹnyin ki o le joko lori ìtẹ̀, ati ki ẹnyin 
ki o le ma ṣe idajọ fu awọn ẹ̀ya Israeli meje- 
jia. -. Oluwa sì wipe, Simon, Bimon, sàawò o, 
Satan nfẹ nyin lati ni, kì o le kù nyin bi 
elubẹ alikama: ṣugbọn mo ti gbadura fu o, 
ki igbagbọ rẹ ki o má yẹ̀: nigbati ìwọ ba sì 
yipada, mu awọn arakọnri rẹ li ọkkàn le... 0 
Bì wi fu u pe, Oluwa, mo mura tan latì bá ọ 
lọ sìnu tubu, ati si ikú... O sì wipe, Mo wi fu 
ọ, Peteru, akukọ kì yio kọ loni, ti iwọ o fi sẹ̀ 
mai li ẹrinmẹta pe, iwọ kò mọ mi... O sì wi fu 
wọn pe, Nigbati mo rán nyin lọ laìni asuwọn, 
ati birigami, ati bàta, ọdá ohun kan da nyin 
bi? Nwọn sì wipe, Kurumu.. Nigbana li o 
wi fu wọn pe, Ṣugbọn nisisiyi, ẹniti o ba li 
asuwọn, kì o mu u,ati biripami rẹ̀ pẹlu: ẹniti 
kò ba sì ni ìdà, ki o tà agọ rẹ̀, ki o sì fi rà 
kan... Nitori mo wi fu nyin pe, Éyì ti a ti 
kọwe rẹ̀ kò le ṣe ki o má ṣẹ lara mi, À sì kà 
a kún awọn arufin : nitori ohun wọn-ni nipa 
ti emi o li opin.. Nwọn sì wipe, Oluwa, sawò 
o, ìdà meji mbẹ nihinyi, O sì wi fu wọn pe, o 
to... Nigbati o jade, o lọ bi iṣe rẹ̀, si òke 
Olifi; awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ sì tọ ọ lẹhin lọ. 
Nigbati o wà, nibẹ̀, o wi fu wọn pe, Ẹ ma 
gbadura, kì ẹnyin ki o máṣe bọ sinu idẹwò.. O 
BÌ fi wọn silẹ niwọn isọ òko kan, o wolẹ lori 
ekun rẹ̀, o sì ngbadura, wipe, Babba, bi iwọ 
ba fẹ, gbà ago yi lọwọ mi: ṣugbọn ìfẹ tì emi 
kẹ̀, bikoṣe ti rẹ ni ki a ṣe.. Angeli kan sì tẹ̀ 
ọ lati ọrun wá, o ngbà a ni iyanju.. Bi o sì ti 
wà ni iwaya-ija o ngbadura gi i kikahkaikan : 
ògùn rẹ̀ dabi iro ẹ̀jẹ nla, o nkán silẹ. Nigbati 
o sì dide kuro ni ìbi adura, ti o sì tọ awọn 
ọmmọ ẹhin rẹ̀ wá, o ba wọn, nwọn nsùn fu 
ìikánu, Ù sì wi fu wọn pe, Kili ẹnyin ngùn si 
.ẹ dide, ẹ ma gbadura, ki ẹnyin ki o máṣe bọ 
97 H 


ADURA. 


Binu ìdẹwò... Bi o gì ti nsọ lọwẹ̀, kiyesi i, 
ọpọ enia, ati ẹniti a npò ni Juda, ọkan ninu 
awọn mejejila na, o ṣaju wọn, o sumọ: Jesu 
lati fi ẹnu kò o li ẹnu.. Mugbọn Jesu sì wi fu 
u pe, Juda, iwọ fi ifẹnukonu fi ỌỌmmọ ọkọnri 
hàn? Nigbati awọn ti o wà lọdọ rẹ̀ ri bi yio 
ti jasi, nwọn bi i pe, Oluwa, ki awa ki o fi 
ìdà gá wọn? (Ọkan ninu wọn si fi ìdà gá 
iranṣẹ ti olori awọn alufa kan, o sì ke etí ọtún 
rẹ̀ ṣọnù.. Jesu sì dahùn o wipe, Ẹ duro to 
bayi na.. O sì fi ọwọ tẹ ọ li eti, osì mm u 
jiná.. Nigbana ni Jesu wi fu awọn olori alufa, 
ati fu awọn olori ẹṣọ ti tempeli (ile Ọlọrun,) 
ati fu awọn alàgba, ẹnìti o wá sọdọ rẹ̀ pe, 
Ẹnyin jade wá bi ẹnipe si olò, ti ẹnyin ti idà 
ati ọgọ? Nigbati emi fi wà pẹlu nyin nìnu 
tempeli (ile Ọlọrun) ni ìjọ gbogbo, ẹnyin kò 
nà ọwọ gi mi lati mu: ṣugbọn akokò ti nyìn 
li eyi, ati agbara òkunkun.. Nigbana nwọn 
gbá a mu, nwọn sì fà a lọ, nwọn sì mu u wá 
Bi ile ti olori awọn alufa... Peteru sì ntẹ ọ 
lẹhin li òkere.. Nigbati nwọn sì ti dana larin 
gbàngan, bi nwọn sì ti joko pọ, Peteru wá o 
joko larin wọn... Nigbati o sì ṣe, ọmmọbiri 
kan wò o bi o ti joko leti ìná, ti o sì tẹjumọ 
ọ, o nì, Ọkọnri yi sì wà pẹlu rẹ̀. Òsì sẹ ẹ,o 
wipe, Obiri yi, emi kò mẹ̀ ọ.. O pẹ diẹ ni, 
ẹlomiran sì tún ri i, o ni, Ati iwọ pẹlu wà 
nìnu ki/Si Peteru sì wipe, Ọkọnri yi, Emi 
kì iṣe.. O sì di ẹ̀sa wakati kan ọjọ lẹhin eyi, 
ẹlomiran sì tẹnumẹ̀ ọ, wipe, Nitôtọ eyiyi ma 
wà pẹlu rẹ̀: nitori ara (Galili ni iṣe.. Peteru 
sì wipe, Ọkọnri yi, emi kò mò eyi ti iwọ nwi. 
Lojukan na, bi o ti nwi li ẹnu, akukọ kọ. 
Bi Oluwa sì ti yipada, o wò Peteru.. Peteru 
sì ranti ẹ̀rọ Oluwa, bi o ti wi fu u pe, Ki 
akukọ ki o to kọ, iwọ o sẹ mi li ẹrinmẹta. 
98 


ADURA. 


Peteru sì bọ si ode o sọkun kikorò... Awọn 
ọkọnri ti nwọn sì mu Jesu, nwọn fi i ge ẹlẹyà, 
nwọn lù u.. Nigbati nwọn sì dì i loju, nwọn 
lù u niwaju, nwọn mbi i pe, Bọ fu wa, tẹlẹ, 
tani nlù iwọ ni? Ati nkan omiran pipọ ni 
nwọn nfi ẹ̀rọ òdi sọ gi 1.. Nigbati ìlẹ sì ti mẹ̀, 
awọn alàgba, enia, ati awọn olori alufa, ati 
awọn akọwe pejọ, nwọn sì fà a wá gi ijọ wọn, 
nwọn nwipe, Iwọ ni Kristi na? sọ fu wa. O 
sì wi fu wọn pe, Bi mo wi fu nyin, ẹnyin kì 
yio gbagbọ: bi mo'sì bi nyin lére pẹlu, ẹnyin 
kì yio da mi lohùn, bẹli ẹnyin kì yio jọwọ 
mi lọwẹ̀ lọ.. Lẹhin eyiyi li (ẹnyin o ri) Ọmmọ 
ọkọnri yio joko li ọwọ ọtún ti agbara Ọlọrun. 
Gbogbo wọn sì wipe, Iwọ ha ṣe Ọmmọ (Ọlọrun 
bi? O sì wi fu wọn pe, Ẹnyin wi pe emi ni. 
Nwọn sì wipe, Kili awa nwá ẹlẹ̀ri kiri mẹ gi! 
Awa tikara wa sá ti gbẹ li ẹnu ara rẹ̀. 





THURSDAY TI O ṢAJU (EASTER) AJINDE. 
Eputeti. 1 Kor. 11. 17. 


JẸ emi kò yìn nyin nitori eyiti emi nfi 
aṣẹ fu nyin nisisiyi pe, ẹnyin pejọ pọ kì 

ìṣe fu rere, ṣugbọn fu buburu nyin... Nitori 
ṣaju ohun gbogbo mo gbẹ pe, nigbati ẹnyin 
pejọ ni ile Ọlọrun, ìyapa mbẹ ninu nyin; mo 
sì gbà a gbọ hi apakan... Nitoripe kò le ge ki 
o má gi awọn aladamẹ̀ :ninu nyin pẹlu, ki 
awọn ti iṣe ẹni itẹwọgbà be le fi ara hàn. 
Nitorina nigbati ẹnyin ba pejọ pọ si ibi kaa, 
eyi kì ige lati jẹ Onjẹ Alẹ Oluwa... Nitoripe 
ni jijẹ ẹnikan ngbà onjẹ ti rẹ̀ ṣaju ẹnikeji: 
ebi npe, ẹnikan, ẹnikeji sì nmu amupara. 
Kinla? ẹnyin kò ni ile, nibiti ẹnyin o ma jẹ 
ti ẹnyìn o me mu? tabi ẹnyin ngàn ìjọ awọn 

99 Ha 


ADURA. 


enia (Ọlọrun, ẹnyin sì ndojutì awọn ti kò ni! 
Kili emi o wi fu nyin? emi o ha yìn nyin 
ninu eyi? emi kò yìn nyin rara... Nitoripe 
lọwẹ Oluwa ni mo ti gbà eyini ti mo ti fifu 
nyin pẹlu, Pe Jesu Oluwa li oru ọjọ na ti a 
ṣofofo rẹ̀ o mu akara: nigbati o sì dupẹ, o 
bù u, o sì wipe, Gbà, jẹ: eyiyi li ara mi ti a 
gbọgbẹ fu nyin: ẹ ma ṣe eyi ni iranti mi. 
Gẹgẹ bẹ̀ pẹlu li o sì mu ago, lẹhin igbati o 
jẹun tan, o nwipe, Ago yi ni majẹmu titun 
li ẹ̀jẹ mi: nigbakugba. ti ẹnyin ba nmu u, ẹ 
ma, ṣe eyi ni iranti mi.. Nitori nigbakugba ti 
ẹnyin ba njẹ akara yi, ti ẹnyin ba sì nmu ago 
yì, ẹnyin nfi ikú Oluwa hàn titi yio fi de. 
Nitorina ẹnikẹni ti o ba jẹ akara yi, ti o sì 
mu ago ti Oluwa yi laiyẹ, on yio jẹbi ara ati 
ẹ̀jẹ ti Oluwa... Ṣugbọn je ki enia ki o wadi 
ara rẹ̀ daju, bẹ̀ni ki o jẹ ninu akara na, ki o 
sì mu ninu ago na... Nitoriti ẹnikẹni ti o ba 
njẹ, ti o ba sì nmu laiyẹ, o njẹ, o sì nimu ẹbì 
fu ara rẹ̀, kò sì mọ ara Oluwa... Nitori idi eyi 
li ẹ̀pọlọpọ fi di alaìlera ati olokunrun ninu 
nyin, ti ẹ̀pọlọpọ sì sùn.. Nitoripe bì awa ba 
jẹ da ara wa jẹjọ, a kì yio sì da wa lẹjọ. 
Sugbọn nigbati a ba nda wa lẹjọ, lati ọwọ 
Oluwa B a ti n-nà wa, ki a máṣe da wa lẹbi 
pẹlu araiye... Nitorina, arakọnri mi, nigbati 
ẹnyin ba pejọ lati jẹun, ẹ ma duro dò ara 
nyin.. Bi ebi ba sì npa ẹnikẹni, ki o jẹun 
ni ile rẹ̀; ki ẹnyin ki o máṣe pejọ fu ẹbi ara 
nyin... Iyokun Ì emi o tò lẹsẹsẹ nigbati mo 
ba de. 


Ihin-rere... Luku 28. 1, 


BOGBO ijọ awọn enia sì dide, nwọn fà a 

lọ si ọdọ Pilatu. Nwọn sì bẹ̀rẹ si ifi 

sùn, wipe, Awa, ri ọkọnri yì o nyi awọn ẹntia, 
100 


ADURA. 


ld okkàn pada, o sì nda wọn lẹkun lati san 
owode fu Kesari, o nwipe on Kristi tikara on 
ọbba li on.. Pilatu sì bi 1 l€ére, wipe, Iwọ l 
ọbba ti awọn Ju? O sì da a lohùn wipe, Iwọ 
wi 1.. Pilatu sì wi fu awọn olori alufa ati fu 
awọn enia, pe, Émi kò ri ẹ̀ṣẹ lara ọkọnri yì. 
Nwọn sì gboju si 1 pe, O nrulu, o nkQẹni ká 
gbogbo ilẹ ti awọn Ju, o bẹ̀rẹ lati Galili wá 
titi o fi de ahinyi... Nigbati Pilatu ti gbọ 
orukọ Galili, o bòre bi ọkọnri na, ṣe ara Galili. 
Nigbati o sì mẹ̀ pe ara ilẹ Herodu ni, o rán a 
ri Herodu, ẹniti on tikararẹ̀ wà ni Jerusalemu 
li akokò na.. Nigbati Herodu sì ri Jesu, o yẹ 
gidigidi: nitoriti o ti nfẹ ẹ ri pẹ, nitoriti o sì 
ti ngbẹ̀ ihin pipọ nitori rẹ̀; o sì tamá ati ri 
ki iṣẹ aṣẹ diẹ ki o ti ọwọ rẹ̀ ṣe.. O sì bòre ẹ̀rọ 
pipọ lọwọ rẹ̀; ṣugbọn kò da a lohùn kanṣogo. 
Ati awọn olori alufa ati awọn akọwe duro, 
nwọn sì nfi i sùn gidigidi... Ati Herodu ti on 
ti awọn ọmmọ ogun rẹ̀, nwọn yà a Si apakan, 
nwọn sgì nfi i gẹsin, nwọn wọ ọ li aṣọ igunwà, 
o sì rán a pada tẹ̀ Pilatu lọ.. Pilatu on He- 
rodu di ọrẹ̀ ni ìjọ na: nitori ọtá ara wọn nì 
nwọn nge ri nigba atijọ... Nigbati Pilatu sì 
ti pò awọn olori alufa ati awọn olori, ati 
awọn enia jọ, o ṣọ fu wọn pe, Ẹnyin mu 
ọkọnri yi tọ mi wá, bi ẹni ti o npa awọn enia 
li ọkkàn da: sì kiyesi i, emi wadi ẹjọ rẹ̀ ni- 
waju nyin, emi kò sì ri ẹ̀ṣẹ lara ọkọnri, yi, nì 

gbogbo nkan wọnyi tì ẹnyin fi i sùn Bi: ati 
Herodu pẹlu: mo sá rán nyìn tẹ̀ ọ lọ; gì 
kiyesi i, ohun kan ti o yẹ si ikú a kò ṣe sil 
ti ọwé rẹ̀ wá.. Njẹ emi o nà a, emi a jọwọ rẹ̀ 
lọwọ lọ... Nitoriti iṣe ilu wọn, kò gbọdọ ṣe 
aìda ọkan silẹ fu wọn nigba irekọja... Gbogbo 
wọn sì kigbe soke lọwọ kan na, wipe, (ibé 
ọkọnri yi kuro, ki ìwọ ki o sì da Baraba silẹ 

101 


ADURA. 


fu wa: ẹnìti o ti itori ẹ̀tẹ ti a ṣe ni ilu nla, 
ati itori ipania, ti a sọ sinu tubu,. Njẹ Pilatu 
nfẹ da Jesu silẹ, o sì tún sọ fu wọn.. Ṣugbọn 
nwọn tún kigbe, wipe, Kàn a mọ agbelebu, 
kàn a mọ agbelebu.. O sì tún bi wọn lére li 
ẹrinkẹta, pe, Ere idì rẹ̀, buburu kihi o ge? 
emi kò ri ẹran ikú lara rẹ̀: nitorina emi o nà 
a, emi a, sì jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ. . Nwọn tilẹ kìri- 
mọ igbe nla, nwọn nfẹ ki a kàn a mQ agbe- 
lebu. Ohùn ti wọn ati ti awọn olori alufa 
bori ti rẹ̀. Pilatu sì fi aṣẹ fu wọn pe, ki o rì 
bi nwọn tì nfẹ. O sì da ẹniti a ti itori ẹ̀tẹ 
ati ipania sọ sinu tubu silẹ fu wọn, ẹniti nwọn 
nfẹ; bẹ̀li o sì fi Jesu fu ifẹ wọn.. Bi nwọn sì 
ti nfà a lọ, nwọn mu ọkọnri kan, Simon ara 
Kirene, ti o nti igberiko ibọ, on ni nwọn sì 
gbé agbelebu le, ki o ma rù u wá lẹhin Jesu. 
Ijọ awọn enia pipọ li o ntẹ ọ lẹhin, ati awọn 
obiri pẹlu, ti nwọn sì npohùnrere ẹkún, tì 
nwọn s8ì nge ìdarò rẹ̀. Sugbọn Jesu, o yiju 
pada gi wọn, o wipe, Ẹnyin ọmmọbiri Jeru- 
salemu, ẹ má ṣokun fu mi, ṣugbọn ẹ sọkun fu 
ara nyin, ati fu awọn ọmmọ nyin... Nitori 
kiyesi i, ọjọ mbẹ̀ li eyiti ẹnyin o wipe, Ibukún 
ni fu àgan, ati fu ìnu ti kò bímọ ri, ati fu 
ọmú tì kò fu ni mu ri.. Nigbana ni nwọn o 
bẹ̀rẹ si iwi fu òke nla pe, Wé lu wa; ati fu 
òke kekere pe, Bò wa mọlẹ.. Nitori bi nwọn 
nṣe nkan wọnyi lara igi tutù, kiji a o ṣe ni ti 
gbigbẹ? Nwọn sì nmu awọn omiran, arufin 
meji, lọ lati pa pẹlu rẹ̀.. Nigbati nwọn de ibi, 
ti a npò nì Ibi agbari, nibẹ̀ ni nwọn gbé kàn 
a m9 agbelebu, ati awọn arufin na, ọkan li 
ọwọ ọtún ati ekeji 11 ọwọ òsi... Nigbana ni 
Jesu wipe, Babba, darijì wọn; nitoriti nwọn 
kò mẹ̀ ohun ti nwọn nṣe... Nwọn sì pín aṣọ 
rẹ̀, nwọn ndi ìbo rẹ̀.. Awọn enia sì duro 
102 


. ADURA. 


nworan... Áti awọn ijoye pẹlu wọn, nwọn 
nyọ-gùtì sì i, wipe, O gbà awọn ẹlomiran là; 
ki o gbà ara rẹ̀ là, bi iba ṣe Kristi, ayanfẹ 
Ọlọrun.. Ati awọn ọmmọ ogun pẹlu nfi i ṣe 
ẹlẹyà, nwọn ntẹ ọ wá, nwọn nfi ọti kikan fu 
u, nwọn sì nwipe, Bi ìwọ iba ṣe Ọbba ti 
awọn Ju, gbà ara rẹ là... Nwọn sì kọwe akọle 
Bi igberi rẹ̀ ni òde ti Helene, ati ti Latin, ati 
ti Heberu, EYIYI LI ỌBBA TI AWỌN 
JU. Atiọkan ninu awọn arufin ti a kàn mọ 
agbelebu pẹlu rẹ̀ o nsọ ẹ̀rọ buburu sì ì, wipe, 
Bi ìwọ iba ṣe Kristi, gbà ara, rẹ ati awa là. 
EÉyìi ekeji sì dahùn, o mba a wi pe, Iwọ kò 
bẹ̀ru Ọlọrun, ti ìwọ wà ninu ẹbì na? Ati awa 
nitôtọ; nitori òre ti wa li awa njẹ: ṣugbọn 
ọkọnri yi kò ge nkan ẹ̀ṣi.. O sì wi fu Jesu 
pe, Oluwa, ranti mi nigbati ìwọ ba, de ijọbba, 
rẹ.. Jesu sì wi fu u pe, LÔtọ ni mo wi fu ọ, 
Loni ni ìwọ o wà pẹlu mi ni Paradise.. O sì 
to ìwọn wakati ẹkẹfa ọjọ, òkunkun sì gú bò 
gbogbo ilẹ titi o fi di wakati ẹkẹsan ọjọ. 
Ôrùn sì ṣú òkunkun, aṣọ ikele ti tempeli (ile 
Ọlọrun) sì ya li agbedemeji... Nigbati Jegu sì 
kigbe li ohùn rara, o ni, Babba, Ìt ọwẹ̀ rẹ ni 
mo fi ẹmí mi le: nigbati o sì wi bẹ̀, o jọwọ 
ẹmmí rẹ̀ lọwọ. Nigbati ibalogun ọrún ri 
ohun ti o ge, o yìn Ọlọrun logo, wipe, O 
daniloju gbangba olododo Ii ọkọnri yi.. Ati 
gbogbo awọn enia ti o pejọ si iran na, nwọn 
nwò ohun ti nge, nigbati nwọn ba lù ara wọn 
li 6kan àiya, nwọn a pada... Ati gbogbo awọn 
ojulumọ rẹ̀, ati awọn obiri ti ntẹ ọ lẹhin lati 
(Galili wá, nwọn duro li òkere, nwọn nwò nkan 
wọnyi. 





103 


-— ADURA. 


ỌJỌ TI ÌJIYA ATI IKÚ JESU ERISTI TI A NPB NI 
FRIDAY RERE. 
Adhrra. 
LỌRUN Olodumare, awa, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, 


Ì) oju-rere ki iwọ ki o wò awọn ara, ile 
rẹ yi, nitori eyi ti Jesu Kristi Oluwa wa kò 
rahùn ni ti aṣofofo rẹ̀, ati ti a fi i le ọwọ awọn 
enia buburu, ati lati jìya ikú lori agbelebu, 
ẹniti o wà nisisiyi ti o sì njọbba pẹlu iwọ ati 
Ẹmmí Mimẹ, lai Ọlọrun kan, aiye aìnipẹkun. 
Amtn. 


LODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, nipa 
Ẹmmí ẹniti a nge akoso, tì a sì nsọ gbo- 
gbo Ijọ awọn enia Ọlọrun di mimọ; (ibà ẹ̀bẹ 
ti awa mbẹ̀, ati adura tì awa ngbà siwaju rẹ, 
fu ìwa gbogbo ti awọn enia ninu Ijọ awọn 
enia mimQ, ki olukuluku ẹniti ṣe ara inu rẹ̀ 
na, ninu ìpe ati iṣẹ alufa rẹ̀, ki o ma sìn ọ 
ni(ôtọ ati ni ìwa-bi-Ọlọrun ; nitori Jesu Kristi 
Oluwa ati Olugbala wa... 42m4n. 


LỌRUN alánu, ìwọ ti o ti da gbogbo 

awọn enia, tì ìwọ kò sì korira ohun-kohun 
ti ìwọ da, bẹni iwọ kò fẹ ikú ẹlẹṣẹ, bikoṣe pe 
ki o kuku yipada kì o sì yò; Kánu fu gbo- 
gbo awọn Ju, awọn Imale, awọn Keferi, ati 
awọn Àladamẹ̀, ki iwọ ki o sì gbà aìmọ gbo- 
gbo, lile àiya, ati ẹ̀gan Ọrọ rẹ lọwọ wọn; 
bẹ̀ni ki iwọ ki o sì mu wọn bọwá ile, Oluwa 
olubukun, si agbo agutan rẹ, kì a le gbà wọn 
-.1à pẹlu awọn enia Israeli tôtọ ìyokù, ki a sì 
Bọ wọn di agbo kan lọdọ oluṣọ agutan kan, 
Jesu Kristi Oluwa wa, ẹniti o wà ti o sì njọbba 
pẹlu iwọ ati Ẹmmí Mim, Ọlọrun kan, aiye 
aìnipẹkun... 42m4?. 

104 


ADURA. 


Episteli. - Heb. 10. 1. 


ITORIPE bi ofin ti ni ojiji ohun rere ti 
mbò, ṣugbọn kì iṣe aworan tì nkan wọn- 

ni, pẹlu ẹbọ wọn-ni ti nwọn nru nigba-gbo- 
gbo li ọdọdún, kò le mu awọn ti nwá sibẹ̀ di 
pipé.. Njẹ nitorina kì ba ti dẹkun lati ma ru 
wọn li ẹbọ? nitoripe awọn olùsin ti a ti wẹ̀- 
numọ lẹ̀kan ki ba ti ni ìmọ ẹ̀ṣẹ mẹ.. Kjugbọn 
ninu ẹbọ wọn-ni a si tún nṣe iranti ẹ̀ṣẹ li 
ọdọdún.. Nitori o goro pe ki ẹ̀jẹ ti akọ malu 
ati ti ewurẹ, ti yio fi mu ẹ̀ṣẹ kuro... Nitorina 
nigbati o wá sì aiye, o wipe, Ẹbọ ati ẹbọ ọrẹ 
ìwọ kò fẹ, ṣugbọn ara ni ìwọ ti pòse silẹ fu 
mi: niti ẹbọ ọrẹ sisọn ati ẹbọ nitori ẹ̀ṣẹ iwọ 
kò ni inu-dìdùn si... Nigbana ni mo wipe, 
Kiyesi i, Mo de lati ṣe ifẹ ti rẹ, Ọlọrun, (ninu 
àpo iwe ni li a gbé kọ ọ nipa ti emi.) Niti- 
ṣaju nigbati o wipe, Ẹbọ, ati ẹbọ ọrẹ, ati ẹbọ 
ọrẹ sisọn, ati ẹbọ nitori ẹ̀ṣẹ ni iwọ kò fẹ, bẹni 
ìwọ kò ni inu-didùn gi 1; tia ti nru nipa ti 
ofin; nigbana ni o wipe, Kiyesi i 1, Mo de lati 
ṣe ifẹ ti rẹ, Ọlọrun... O mu ti iṣaju kuro, ki 
o le fi idi ekeji mulẹ.. Nipa afẹ̀ yi na ji a nsọ 
wa di mìm nipa ifi ara Jesu Kristi tọrẹ lẹkan 
gogo... Ati olukuluku alufa ti nduro li ojo- 
jumẹ ti nṣe ìsin, ti o sì nṣe ẹbọ kan na nigba- 
kugba, ti kò le mu ẹ̀ṣẹ kuro lai: ṣugbọn 
ọkọnri yi, lẹhin igbati o ti ru ẹbọ kan fu ẹ̀ṣẹ 
titi lai, o joko họ ọwọ ọtún Ọlọrun; lati 
isisiyi lọ, o nreta titi a. o fi fi awọn ọtá rẹ̀ ge 
apotì ìtigẹ rẹ̀. Nitoripe nipa ẹbọ kan o sì ti 
mu awọn ti a sọdi mimú pé titi lai.. Ẹmmí 
Mimẹ sì i ẹlẹri fu- wa pẹlu: nitori lẹhin 
igbati o ti wi ṣaju pe, Eyi ni majẹmu ti emi 
yio ba wọn da, lẹhin ọjọ wọn-ni, Oluwa wipe, 
emi o fi ofin mi si wọn li àiya, ati ni inu wọn 
li emi o kọ wọn si; ati awọn ẹ̀ṣẹ wọn ht(1 

105 


ADURA. 


aìgedede wọn li emi kì yio sì ranti mQ.. Ṣug- 
bọn nibiti imu kuro nkan wọnyi ba gbé wà, 
ìrubọ nitori ẹ̀ṣẹ kò sì mọ... Àrakọnri, njẹ bi 
a ti n-ni igboiya lati wọ inu ibi mimé julọ 
nipasẹ ẹ̀jẹ ti Jesu, nipa ẹ̀na titun ati aláye, 
ti o ti yà si mimọ fu wa, nipasẹ aṣọ ikele ni, 
eyini ni pe, ara rẹ̀: ati pe ti a n-ni olori 
alufa kan lorile Ọlọrun; ẹ jẹ ki a fi otitọ 
àiya sumo tosi pẹlu idaniloju ti o kún fu ig- 
bagbẹ ki a sì fi ibuwQn wẹ̀ inu buburu ọkkàn 
wa nù, ki a sì fi omi mimú wẹ̀ ara wa nù... EP 
jẹ ki a dì ìjẹwọ ti ireti wa mu li aìṣiyemeji ; 
(mtoripe olòtọ Hi ẹniti o ṣe ileri;) ẹ jẹ ki a 
SÌ gbà ara wa rò lati gbà niyanju si ìfẹ ati si 
igẹ rere: nì aìkọ ìpejọ pò ara wa silẹ, gẹgẹ bì 
ìwa ti awọn ẹlomiran tì ri; ṣugbọn bikoṣe ki 
a, ma gbà ara ẹni niyanju: tobẹ̀ melomelo sì 
ni, bi ẹnyin ti ri ti ọjọ nsumọ etile. 


Il4n-rere.. Joh. 19. 1. 


ITORINA Pilatu mu Jesu, o sì nà a. 
Awọn ọmmọ ogun sì wún ade ẹgún, 
nwọn sì fi de e li ori, nwọn sì fi aṣọ ìgunwà 
elesò àluko wọ ọ, nwọn sì wipe, Alafia, Ọbba, 
ti awọn Ju! nwọn sì fi ọwọ wọn gbá a loju. 
Nitorina, Pilatu tún jade, o sì wi fu wọn pe, 
Kiyesi i, mo mu u jade tọ nyin wá, ki ẹnyin 
ki o le mọ, pe, emi kò ri ẹ̀ṣẹ kan lọwọ rẹ̀. 
Nigbana ni Jesu jade wá, ti on ti ade ẹgún 
ati aṣọ Igunwà elesò àluko... Pilatu sì wi fu 
wọn pe, P wò ọkọnri na! Nitorina. nigbati 
awọn olori alufa, ati awọn oniṣẹ ri 1, nwọn 
kigbe soke wipe, Kàn a mọ agbelebu, kàn a 
mọ agbelebu.. Pilatu wi fu wọn pe, Fi mu u, 
ki ẹ sì kàn a mọ agbelebu: nitoriti emi kò ri 
ohun ẹ̀ṣẹ kan lọwò rẹ̀.. Awọn Ju da a lohùn 
106 


ADURA. 


wipe, Awa li ofin kan, ati nipn ofin wa o yẹ 
lati kú, nitoriti o fi ara rẹ̀ ṣe Ọmmọ Ọlọrun. 
Nitorina nigbati Pilatu gbẹ ọrọ ni, o bẹ̀ru 
gidigidi ; O sì tún wọ inu gbàngan idajọ lọ, 
o sì wi fu Jegu pe, Nibo ni iwọ ti wá? WUug- 
bọn Jesu kò da a lohùn.. Nigbana ni Pilatu 
w1 fu u pe, Iwọ kò fọhun si mi) ìwọ kò mẹ̀ pe, 
erai li agbara lati kàn ọ mQ agbelebu, emi gì 
li agbara lati da ọ silẹ? Jesu dahùn wipe, 
Iwọ kì ba ti li agbara kan lori mi, bikoṣepe a 
ti fi 1 fu ọ lati oke wá: nitorina, ẹniti o fà mi 
le ọ lọwẹ hi o ni ẹ̀ṣẹ pọju... Lati igba na lọ ni 
Pilatu sì ti nwá Ọna lati da a silẹ: gugbọn 
awọn Ju kigbe soke, wipe, Bi iwọ ba jọwọ 
ọkọnri yi lọwọ lọ, iwọ kì ige ọrẹ Kesari: 
ẹnikẹni ti o ba fi ara rẹ̀ ṣe ọbba, on sọrọ òdi 
si Kesari.. Nitorina nigbati Pilatu sì ti gbẹ 
irú ẹ̀rọ ni, o mu Jesu jade wá, o sì joko lor 
ìtẹ idajọ nibikan ti a npò ni T'tẹ̀okuta, ni, 
ṣugbọn li òde Heberu, Gabata.. O sì jẹ ọjọ 
ìpalẹmọ ti ijọ irekọja, nigba wakati ẹkẹfa: o 
sì wi fu awọn Ju pe, i wò Ọbba nyìn! 
Sugbọn nwọn kigbe soke wipe, Mu u kuro, 
mu u kuro, kàn a mọ agbelebu.. Pilatu wi 
fu wọn pe, Emi o ha kàn Ọbba nyin mọ 
agbelebu bi? Awọn olori alufa dahùn wipe, 
A wa kò li ọbba kan bikoṣe Kesari.. Nigbana 
li o fà a le wọn lọwẹ̀ lati kàn a m: agbelebu. 
Nwọn sì mu Jesu, nwọn sì fà a jade.. On sì 
nrù agbelebu rẹ̀ lọ si ibi kan, ti a npò ni Ibi 
agbari, Ii òde Heberu ti a npò mi Golgota: 
nibi ti nwọn gbé kàn a mọ agbelebu, ati 
awọn meji omiran pẹlu rẹ̀, ekini hi apa kan, 
ati ekeji li apa ekeji, Jesu sì wà larin. Pilatu 
Sì kọwe akọle kan, o fi le ori agbelebu na. 
Ikọwe na sì jẹ, JEBU, TI NASARETI 
ỌBBA TI AWỌN JU. Ọpọlọpọ awọn Ju li 
107 


ADURA. 


o kà ikọwe yi: nitori ibi ti a gbé kàn Jesu 
mọ agbelebu sumẹ etí ilu nla: a sì kọ ọ hi 
òde Heberu, ati ni ti Helene, ati ni ti Latin. 
Nigbana li awọn olori alufa ti awọn Ju wi fu 
Pilatu pe, Máṣe kọ ọ pe, Ọbba ti awọn Ju; 
ṣugbọn pe on li o wipe, Émi li Ọbba ti awọn 
Ju... Pilatu dahùn wipe, Ohun ti mo ti kọ 
tan, mo ti kọ tan.. Nigbana hi awọn ọmmọ 
ogun, nigbati nwọn kàn Jesu mọ agbelebu tan, 
nwọn mu aṣọ rẹ̀, nwọn sì pín wọn sì ipa 
mẹrin, apakan fu ọmmọ ogun ọkọkan; ati 
ẹ̀wu rẹ̀ pẹlu: njẹ nisisiyi ẹ̀wu na kò ìh ojuran, 
nwọn wún ọ lati oke titi jalẹ... Nitorina nwọn 
wi fu ara wọn pe, Jẹ ki awa máṣe fà a ya, 
gugbọn ki a ṣẹ gege nitori rẹ̀, ti ẹniti yio jẹ: 
ki Iwe miin! Ọlọrun ki o le gẹ, ti o wipe, 
Nwọn pín aṣọ mi fu ara wọn, nwọn sì gẹ 
gege fu aṣọ ileke mi.. Nkan wọnyi li awọn 
ọmmọ ogun ṣe.. Àwọn ẹnikan sì duro nibi 
agbelebu Jesu, iya rẹ̀, ati arabiri iya, rẹ̀, Maria 
aya Kleofa, ati Maria Magdalene.. Nitorina 
nigbati Jesu ri iya rẹ̀, ati ọmmọ ẹhin na sì 
duro, ẹniti Jesu fẹ, o wi fu iya rẹ̀ pe, Obiri, wò 
ọmmọkọnri rẹ ! Nigbana li o sì wi fu ọmmọ 
- ẹhin na pe, Wò iya rẹ! Lati wakati na lọ li 
ọmmọ ẹhin na sì tì mu u lọ sa ile ara rẹ̀. 
Lẹhin eyi, bi Jesu ti mò pe, a sì ti pari ohun 
gbogbo tan, ki Iwe mimọ Ọlọrun ki o le ba 
ṣẹ, o wipe, ọrọngbẹ ngbẹ mi... A sì gbé ohun 
lo kan kalẹ nibẹ̀ nigbana ti o kún fu ọti 
kikan: nwọn sì tẹ gpunge bọ inu ọti kikan, 
nwọn fi i le ori ọpá hisopu, nwọn sì fi ì gli 
lẹnu. Nitorina nigbati Jesu sì ti gbà ọti 
kikan na, o wipe, Ù pari: o sgì tẹ ori rẹ̀ ba, o 
jọwọ ẹmmí rẹ̀ lọwẹ..-. Nigbana li awọn Ju bẹ̀ 
Pilatu pe, ki a le ṣẹ egungun itan wọn, ati ki 
a le gbé wọn kuro, o n iṣe ìpalẹmẹ, kì 


ADURA. 


okú wọn ki o máṣge wà lori agbelebu li ọjọ 
isimi, nitori ọjọ nla ni ọjọ isimi ni... Nigbana 
li awọn ọmmọ ogun de, nwọn SÌ gẹ erungun 
itan ti ekini, ati ti ekeji, ti a kàn mọ agbelebu 
pẹlu rẹ̀. Kugbọn nigbati nwọn de ọdọ Jesu, 
ti nwọn sì ri pe, o ti kú tan, nwọn kò sì ṣẹ̀ 
egungun itan rẹ̀: ṣugbọn ọkan ninu awọn 
ọmmọ ogun na fi ọkọ gún u li ẹgbẹ, lojukan na 
ẹ̀jẹ ati omi sì tú jade.. Ẹniti o ri i sì jẹ̀ri, otitọ 
Bì li ẹrí rẹ̀: o sì mẹ pe Òtọ li on wi, kì ẹnyin ki 
o le gbagbọ... Nitori a se nkan wọnyi, ki Iwe 
mimọ Ọlọrun ki o le ṣẹ, ti o wipe, A kì yio 
fẹ egungun rẹ̀.. Iwe mimọ (Ọlọrun omiran 
ẹ̀wẹ sì wipe, Nwọn o ma wò ẹniti a gún li 
ọkọ. 


AṢALẸ TI O $AJU ỌJỌ AJINDE. 
Adura. 


LU WA, fifu wa, pe bi a ti baptisi wa sinu 
ìkú Jesu Kristi Olugbala wa, Ọimmmọ rẹ 
olubukún, bẹ̀ni nipa pìipén ìfẹ bibajẹ wa loju 
titi lọ, ki a le sin wa pẹlu rẹ̀; ati pe nipa ìisà 
okú ati ẹnu ẹ̀na ikú, ki awa ki o le kọja si 
ajinde wa, ti o kún fu ayẹ̀; nitori itoye rẹ̀, 
ẹniti o kú, ti a sì sin, ti o sì tún jinde fu wa, 
Ọmmọ rẹ Jesu Kristi Oluwa wa... 4243. 


Epsteti. 1 Pet. 3. 17. 
0 WÁ dara, bi ifẹ Ọlọrun ba ri bẹ̀, ki ẹnyin 


ki o jìya ni rere ige, jù ni buburu iṣe lọ. 

Nitori ti Kristi pẹlu o jìya lẹkan nitori ẹ̀ṣẹ 

wa, olôtọ fu awọn alaìṣôtọ, ki o le mu wa de 

ọdọ Ọlọrun, ẹniti a pa ni ikú ara, ṣugbọn 

ẹniti a sọ di àye nipa Ẹmmí : nipa, eyi ttosì 

fi lọ ti o sì wasu fu awọn ẹmmí ti mbẹ ninu 
.109 


ADURA. 


tubu; nigbakan awọn ẹniti o ge alaìgbọran, 
ni gá kan ti lakari Ọlọrun duro pẹ titi nigba 
ọjọ Noa, nigbati nwọn fi nkàn ọkọ (arki) 
lọwẹ̀, ninu eyi ti enia diẹ là, eyini ni, ọkkàn 
mẹjọ nipa omi... Irú apẹrẹ bẹ̀ rgẹgẹ nì bap- 
tismu sì fi ngbà wa, là nisisiyi, kì ige ìwẹ €ri 
ti ara nù, ṣugbọn bikoṣe idahùn okkàn rere 
sipa. Ọlọrun, nipa ajinde Jesu Kristi: ẹniti 
o ti lọ gi ọrun, ti o sì mbẹ li ọwọ ọtún Ọlọrun ; 
ori ti awọn angeli ati ti awọn ọlọllá ati ala- 
gbara, li a fi mbalẹ fu u. 


Ilan-rere.- Mat. 927. 57. 


NA alẹ lẹ tan, ọkọnri kan ọlọrọ ara 
Arimatea, wá ibẹ̀, ti a npò ni Josefu, ẹniti 
on tikararẹ̀ ṣe ọmmọ ẹhin Jesu pẹlu: 0 tẹ̀ 
Pilatu lọ, o sì tọrọ okú Jesu... Nigbana ni 
Pilatu fi aṣẹ lati fi okú na fu u. Nigbati 
Jogefu sì ti gbé okú na, o sì fi aṣọ ọgbọ mimọ di 
1, O sì tẹ ẹ sinu ibojì titun ti on tikararẹ̀, eyi ti 
a wò ninu apata: o sì yi okuta nla di ẹnu ẹ̀na 
ìbojì na, o lo.. Maria Magdalene sì wà nibẹ̀, 
ati Maria ekeji, nwọn joko li apa, etí ibojì na. 
Nigbati o di ọjọ ekeji, eyi ti o tẹ̀le ọjọ ipa.-- 
lẹmọ, awọn olori alufa, ati awọn F'arisi wá 
pejọ lọdọ Pilatu, nwọn wipe, Àlàgba, awa 
ranti pe ẹlẹtan nì wi, nigbati o ti wà láye pe, 
Lẹhin ìjọ mẹta, emi o tún jinde.. Nitorina 
paṣẹ ki a kiyesi ibojì na daju titi yio fi di ọjọ 
ẹkẹta, kì awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ ki o máge wá 
li oru, nwọn sì nji i gbé lọ, ki nwọn ki o ma 
sì wi fu awọn enia pe, Ù jinde kuro ninu okú: 
bẹni ikẹhin ìgina yio buru jù ti iṣaju... Pilatu 
wì fu wọn pe, Ẹnyin li olugọ : ẹ lọ, ki ẹ kiyesi 
ibojì na daju bi ẹnyin ti fẹ. . Bẹni nwọn lọ, 
nwọn sì nkiyesi ibojì na daju, nwọn sàmi di 
okuta na, nwọn sì nyàn iṣọ kan. 
110 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN TI AJINDE. 
Oràn, mm. ; 
A" kàn Krigti irekọja wa mẹ̀ agbelebu fu 
wa: nitori na ẹ jẹ ki a ge ajọ na; 
Kì iṣe pẹlu iwukara atijọ, b$ni kì iṣe pẹlu 
iwukara arankan ati ìwa buburu: bikoṣe pẹlu 
aìwukara inu-funfun ati otìtọ.. 1 Kor. 5. 7. 


I Kristi ti jinde kuro ninu oki, on kò kú 
mẹ̀: ikúi kò li agbara lori rẹ̀ mọ. 

Nitori ti o ti kú, o kú sì ẹ̀ṣẹ lẹkan : ṣugbọn 
niti ti o wà láye, o wà láye si Ọlọrun. 

Gẹgẹ bẹni ki ẹnyin ki o sì kà ara nyin pẹlu 
bi ẹniti o kú si ẹ̀ṣẹ nitôtọ: ṣugbọn bì ẹnìtì 
o wà láye si Ọlọrun nitori Jesu Kristi Oluwa 
wa. Rom. 6. 9. 


RIBTI jinde kuro ninu okú: o sì di akọbi 
rninu awọn ti o sùn. 

'Naitori bi ikúi ti ti ipa ọdọ enia wá: lati ipa 
ọdọ enia li ajinde okúi ti wá pẹlu. 

Nitori bi gbogbo enia ti nkú nipa ti Adamu : 
gẹgẹ b$ nipa tì Kristi gbogbo enia yio sì di 
aláye,-. 1 Kor. 15. 20. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Tmmí mìmé; 

Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
yio sì ma nì nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. 
Amìn. 


Adura. 


LỌRUN .'Olodumare, nipa Jesu. Kristi 

Ọmmọ bíbi rẹ nikangogo, ti iwọ ti ṣẹgun 

ìkú, ti iwọ sì ti ṣí ilẹkun ìye ti kò nipẹkun 

silẹ fu wa; Awa nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, 

nitori pe, bi akange ore-ọfẹ rẹ ti ngaju wa, ti 

ìwọ Bì nfi ifẹ rere si wa ninu, nipa ìranlọwọ 
' 111 


ADURA. 


yẹ titi, bẹni ki a le ma mu eyi na wá si aṣẹ 
rere; nitori Jesu Kristi Oluwa, wa, ẹniti o 
wà ti o sì njọbba pẹlu iwọ ati Ẹmmí Mimẹ̀, 
lai Ọlọrun kan, aiye aìnipẹkun.. 4main. 


E£pstei. Kol3.1. 

N" Ẹ bi ẹnyin ba ti jinde pẹlu Kristi, ẹ ma 

gafẹrì ohun ti mbẹ loke, nibiti Kristi gbé 
joko li ọwọ ọtún Ọlọrun.. Ẹ ma gbé ìfẹ ọkkàn 
nyin soke si ohun ti mbẹ ji ọrun, kì iṣe sgi 
ohun ti mbẹ li aiye.. Nitori ẹnyin ti kú, a sì 
fi ẹmmí nyin pamọ pẹlu Kristi ninu Ọlọrun. 
Nigbati Kristi, ẹniti ige ẹmmí wa, yio fi ara 
hàn, nigbana li ẹnyin pẹlu yio fi ara hàn pẹlu 
rẹ̀ ninu ogo... Nitorina ẹ ma pén ẹ̀ya ara nyin 
ti mbẹ li aiye loju; àgbere, ìwa €ri, ifẹkufẹ, 
ìfẹ buburu, ati ojukòkoro, ti iṣe ibọriṣa: 
nitori ohun ti ibinu Ọlọrun fi mbẹ̀wa gori 
awọn ọmmọ alaìgbọran: ninu eyiti ẹnyin 
pẹlu ti nrìn nigba kan ri, nigbati ẹnyin ti wà 
ninu wọn. 

Ihin-rere... Joh. 20.1. 

Ii ọjọ ekini ẹ̀ṣẹ ni kutukutu nigbati ilẹ kò 

ti imọ, ni Maria Magdalene wá si ibì 
ìbojì, o sì rì pe, a ti gbé okuta kuro li ẹnu 
ibojì.. Nigbana li o sare, o sì tọ Bimon Peteru 
wá, ati ọmmọ ẹhin omiran, ẹniti Jesu fẹ, o 
sì Wi fu wọn pe, Nwọn ti gbé Oluwa kuro 
ninu ìbojì, awa kò sì mọ ibi tì nwọn gbé tẹ̀ 
ẹ si.. Nigbana ni Peteru lọ, ati ọmmọ ẹhin 
omiran na, nwọn gì wá gi ibì ìibojì.. Beli 
awọn mejeji jùmọ nsare pẹ: eyi ọmmọ ẹhin 
omiran ni sì sare yá Peteru kọja, o tetekọ de 
ibi ibojì... O bẹ̀rẹ, nigbati o wò inu ibojì, o ri 
aṣọ ọgbọ na lelẹ; ṣugbọn on kò wọ inu rẹ̀. 
Nigbana ni Simon Peteru ẹniti ntọ ọ lẹhin de, 

112 


ADURA. 


o wọ inu ibojì, o sì ri agọ ọgbọ na lelẹ, ati 
gele, ti o wà niha ori rẹ̀, kò sì wà pẹlu aṣọ 
ọgbọ na, ṣugbọn a sì ká a jọ li apakan fu ara 
rẹ̀.. Nigbana li ọmmọ ẹhin ekeji na, ẹniti o 
tẹ̀tekọ de ibojì wọ inu rẹ̀ pẹlu, o ri, o sì gba- 
gbọ. Nitoripe titi fi di isisiyi, nwọn kò sá ti 
ìmọ Iwe mimọ Ọlọrun pe, on kò le ṣaìma 
jinde kuro ninu okú. -. Nigbana li awọn ọmmọ 
ẹhin na sì pada lọ sìnu ile wọn. 





MONDAY NI ỌṢẸ AJINDE, 
Episteh. Iṣe 10. 34. 


IGBANA ni Peteru yà ẹnu rẹ̀, o ni, 

Nitôtọ mo woye pe, Ọlọrun kì ige ojusaju 
enia: ṣugbọn ninu gbogbo orilẹ ẹ̀de, ẹniti 
o ba bẹ̀ru rẹ̀, ti o sì ṣe otitọ, gbigbà ni lọdọ 
rẹ̀.. Ọrọ ti Ọlọrun rán si awọn ọmmọ Israeli, 
ti nwasu alafia nipa Jesu Krieti: (on li 
(Oluwa ohun gbogbo:) ẹ̀rọ na ẹnyin mẹ̀, ti 
a ti wasu yiká gbogbo Judea, ti a bẹ̀rẹ si 
lati Qdalili wá, lẹhin baptismu ti Johanu wasu; 
bì Ọlọrun ti dà Ẹmmí Mimọ ati ọllá si Jesu 
ti Nasareti lori: ẹniti o nkiri lati ṣe ore, ati 
lati ṣe dida ara gbogbo awọn ti ara kan fu 
ẹ̀ṣu; nitoriti Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. Awa sì hi 
ẹlẹri gbogbo ohun ti o ge, ati ni ilẹ ti awọn 
Ju, ati ni Jerusalemu; ẹniti nwọn pa, ti 
nwọn sì fi há lori imi: on li Ọlọrun 
jinde ni ijọ ẹkẹta, o sì fi 1 hàn nigbangba ; 
kò ṣepe fu gbogbo enia, bikoṣe fu awọn ẹlẹri 
ti a ti yàn tẹlẹ lati ọdọ Ọlọrun wá, fu awa, ti 
awa ba a jẹ, ti awa sì ba a mu lẹhin igbati 
O jinde kuro ninu okú.. 0 sì rán wa lọ lati 
wasu fu awọn enia na, ati lati jẹri pe, on li 
a yàn lati ọdọ Ọlọrun ṣe Onidajọ aye on okú. 

113 I 


ADURA. 


On ni gbogbo awọn woli jẹri fu pe, ẹnikẹni ti o 
ba gbagbẹ li orukọ rẹ̀, yio ri imukuro ẹ̀ṣẹ gbà. 


Ihan-rere.. Luke 24. 13. 


Qi kiyesi i, awọn meji ninu wọn nlọ ni ijọ 
na si iletò kan ti a npò ni Emau, ti o jina 
81 Jerusalemu niwọn ọgọta stadia.. Nwọn mba 
ara wọn Sẹ̀rọ gbogbo nkan wọnyi ti o ṣe aṣe 
le ara wọn wọnyìi.. 0 sì ṣe, nigbati nwọn mba 
ara, wọn Bọ, ti nwọn 8ì mba ara wọn rò, Jesu 
tikararẹ̀ sì sumQô wọn, o sì mba wọn rìn lọ. 
KWugbọn a ru wọn li oju ki nwọn ki o máṣge le 
mọ ọ.. O sì bi wọn pe, Ọrọ kili ẹnyin mba 
ara nyin gọ, bì ẹnyìn ti nrìn, ti ẹnyin sì 
fajuro?. Ọkan ninu wọn, ti a npẹ̀ ni Kleopa, 
sì dahùn wi fu u pe, Alejò ṣá ni ìwọ ni Jeru- 
salemu, ti iwọ kò sì mẹ ohun ti o ṣe nibẹ̀ li. 
ọjọ wọnyi?. ÙÒ sì bi wọn pe, Kini? Nwọn sì 
wi fu u pe, Niti Jesu ti Nasareti, ẹniti ṣe woli, 
ti o pò ni iṣẹ aṣẹ ati li ẹ̀rọ niwaju Ọlọrun ati 
niwaju gbogbo awọn enia: ati bi awọn olori 
alufa ati awọn alàgba wa ti da a lẹbi si ikú, 
ati bi nwọn ti kàn a mọ agbelebu... Bẹni on Ni 
awa gbẹkẹle pe, on ni iba da Israeli ni ìde: 
pẹlupẹlu gbogbo nkan wọnyi oni li o di ijọ 
ẹkẹta ti nkan wọnyi ti ṣẹ. Àwọn obiri kan 
pẹlu li ẹgbẹ wa, ti nwọn lọ si ibojì nì kutu- 
kutu, nwọn sì wá ida wa niìjì; nigbati nwọn 
kò sì ri okú rẹ̀, nwọn wá wipe, awọn sì rì 
iran awọn angeli ti nwọn wipe, o wà láye. 
Ati awọn kan ti nwọn wà pẹlu wa lọ sì ibojì, 
nwọn sì rì ì gẹgẹ bi awọn obiri ti wi: ṣugbọn 
on tikararẹ̀ ni nwọn kò ri.. Ù sì wi fu wọn 
pe, Ẹniti oyé kò yé, ati ẹniti o yìigbì li àìya 
lati gbà gbogbo eyi ti awọn woli ti wi gbẹ̀: 
kò yẹ ki Kristi ki o jìya nkan wọnyi, ki o sì wọ 
imu ogo rẹ̀ lọ! O sì bẹ̀rẹ lati Mose ati 
114 


ADURA. 


gbogbo awọn woli wá, o sì tumọ nkan fu 
wọn ninu Iwe mimọ) Ọlọrun gbogbo nipa ti 
ara rẹ̀. Nwọn sì gumọ ìletò ti nwọn nlọ: 
o sì ṣe bi ẹnipe yio lọ gi iwaju. . Nwọn sì rẹ̀ 
ọ, wipe, Ba wa duro: nitori o di ọjọ alẹ, ọjọ 
sì kọja tan. O sì wọle lọ o ba wọn duro. 
O sì ge, bi o ti ba wọn joko tì onjẹ, o mu 
akara, o sure 81 1, o sì bù u, o sì fifu wọn. 
Oju wọn sì là, nwọn sì mẹ ọ; o sì di ofo Hi 
oju wọn... Nwọn sì ba ara wọn sọ pe, Ọkkàn 
wa, kò gbiná ninu wa, nigbati o mba, wa sọrọ 
li ẹ̀na, ati igbati ntumọ Iwe mimọ (Ọlọrun fu 
wa? Nwọn sì dìde ni wakati na, nwọn pada 
lọ si Jerusalemu, nwọn sì ba awọn mọkọkanla 
pejọ, ati awọn ti mbẹ lọdọ wọn, nwipe, Oluwa 
jinde nitôtọ, o sì tì fi ara hàn fu Bimon. 
N wọn sì ròhin nkan ti o ge li ọna, ati bi o ti 
di mimẹ̀ fu wọn ni bibu akara. 





TUESDAY NI ỌṢẸ AJINDE. 
Episteli. Iṣe 13. 26. 
At, arakọnri, awọn ọmmọ kukuté 


Abrahamu, ati ẹnikẹni ninu nyin ti 
o bẹ̀ru Ọlọrun, ẹnyin li a rán ẹ̀rọ igbala yi 
Bi.. Nitori awọn ara Jerusalemu, ati awọn 
olori wọn, nitoriti nwọn kò mẹ eyi (Jesu,) 
ati òde ti awọn woli, ti a nkà li ọjọjọ isimi, 
kò yé wọn, nwọn mu wọn ṢẸ nì dìdajọ rẹ̀ 
lẹbi.. Ati bi nwọn kò tilẹ ti rì idi ohun ikú 
lara rẹ̀, ṣugbọn nwọn rẹ̀ Pilatu lati pa a. 
Bi nwọn sì ti mu nkan gbogbo gẹ tì a ti kọwe 
$ẹlẹ nitori rẹ̀, nigbati nwọn sì sọ ọ kalẹ kuro 
lori igi, nwọn sì tẹ ẹ si ìbojì okuta.. Ṣugbọn 
Ọlọrun jí i dide kuro ninu okú: asìri i li 
ọjọ pipọ ninu awọn ti o ba a gòke lati Galili 
wá si Jerusalemu, ẹniti nṣe ẹlẹ̀ri rẹ̀ fu awọn 

115 I2 


ADURA. 


enia.. Awa sì nrò ihin ayọ fu nyin, bi ileri ti 
a ti ṣe fu awọn babba wa, bi Ọlọrun ti mu eyi 
na ṣẹ fu awa awọn ọmmọ wọn, ni ti o ti tún. 
Jesu jí dide; bi a sì ti kọwe rẹ̀ pẹlu ninu 
Psalmu ekeji pe, Iwọ li Ọmmọ mi, loni ni mo 
bí ọ.. Bio sì ṣepe ni ti o jí 1 dide kuro ninu 
okúi, lati isisiyi lọ li aìpada si ibajẹ mọ, o wi 
bayi pe, Émi o fu nyin ni ohun ore mimọ 
Dafidi, ti o daniloju.. Nitorina o sì wi ninu 
Psalmu omiran pẹlu pe, Iwọ kì yio jẹ ki Ẹni 
MimQ rẹ ki o di ibajẹ.. Nitori lẹhin igba ti 
Dafidi sìn iran rẹ̀ tan bi ìfẹ Ọlọrun, o sùn, a 
sì tẹ ẹ lẹ awọn babba rẹ̀, o sì dibajẹ: ṣugbọn 
ẹniti Ọlọrun tún jinde kò dibajẹ. - Njẹ ki o sì 
yé nyin, alàgba, arakọnri, pe nipasẹ ti ọkọnri 
yì li a nwasu ìdariìjìi ẹ̀ṣẹ fu nyìn: atì nipa ti 
rẹ̀ hi a ndare fu gbogbo awọn ti o gbagbọ ninu 
ohun gbogbo, ti a kò le da. nyin lare nipa ofin 
Mose... Njẹ ki ẹnyin ki o kiyesi ara, ki eyini 
ki o máṣe de si nyìn, ti a ti sọ ninu iwe awọn 
woli pe; Wò o, ẹnyin ẹlẹgàn, ki hà ki o ṣe 
nyin, ka ẹnyin kì o sì fò lọ: nitoriti mo ṣe iṣẹ 
li ọjọ nyin, iṣẹ ti ẹnyin kò jẹ gbagbọ bi enia 
tilẹ sọdi rẹ̀ fu nyin. 


Ihin-rere... Luke 24. 836. 


JO tikararẹ̀ duro li arin wọn, o sì wi fu 
e) wọn pe, Alafia fu nyin.. Ṣugbọn àiya fò 
wọn, nwọn sì dijì, nwọn ṣebi awọn ri twin. 
O sì wi fu wọn pe, Ege ti ara nyin kò lelẹ? 
esitiṣe ti irokuro fi nsọ ninu ọkkàn nyin? 
Ẹ wò ọwọ mi ati ẹsẹ mi, pe emi tikarami ni: 
ẹ mu mi li ọwẹ̀, ki ẹnyin ki o sì wò o; nitori 
ti iwin kò li ẹran on egungun lara, bi ẹnyin ti 
ri ti mo ni.. Nigbati o sì wi bẹ̀ tán, o fi ọwọ 
on ẹsẹ rẹ̀ hàn wọn... Nigbati nwọn kò sì ti 
gbagbẹ̀ fu ayọ, ati fu hà ti nṣe wọn, o wi fu 
116 


ADURA. 


wọn pe, Ẹnyìn ni ohunkohun jijẹ nihinyi? 
Nwọn sì fu u li ẹja bibu, ati afára oyin diẹ. 
Nigbati o sì mu u, o jẹ loju wọn.. O sì wi fu 
wọn pe Ọrọ wọnyi h emi tì nsọ fu nyìn, 
nigbati emi ti wà pẹlu nyin pe, Kò le ṣe ki 
a má mu ohun gbogbo ṣẹ, ti ati kọ ninu ofin 
Mose, ati ninu iwe ti awọn woli, ati ninu 
Psalmu, nitori mi.. Nigbana li o ṣí wọn ni 
ìyò, ki Iwe mimẹ Ọlọrun ki o le ma yé wọn, 
O sì wi fu wọn pe, Bẹli a kọwe rẹ̀, bẹli o sì yẹ 
ki Kristi ki o jìya, ati ki o sì jinde ni ijọ ẹkẹta 
kuro ninu okú: ati kì a wasu ironupiwada ati 
idariji ẹ̀ṣẹ li orukọ rẹ̀, li orilẹ òde gbogbo, bẹ̀rẹ 
lati Jerusalemu lọ.. Ẹnyin sì ni ẹlẹ̀ri nkan 
wọnyi. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EKINI LẸHIN AJINDE. 
Adura. 


ABBA Olodumare, iwọ ti o fi Ọmmọ rẹ 

na kangogo funi, lati kú fu ẹ̀ṣẹ wa, ati 
lati tún jinde fu idalare wa; fF'ifu wa tobẹ̀ 
lati fi iwukara arankan ati ìwa buburu silẹ, 
ki awa ki o le ma sìn ọ nigba-gbogbo ni 
mìmọ ìwa ati ni otitọ; nitori itoye ti Ọmmọ 
rẹ na Jegu Kristi Oluwa wa... 420. 


Eptstei.. 1 Job. 6.4. 


NIKẸNI ti a bí nipa ti Ọlọrun o ṣẹgun 


aiye: eyisì ni iṣẹgun ti o ṣẹgun aiye, ani 
igbagbọ wa. -..'T'ani ẹniti o ṣẹgun aiye, bikoṣe 


ẹniti o gbagbọ pe Jesu ni Ọmmọ Ọlọrun? 

Eyi li ẹniti o wá nipa omi on ẹ̀jẹ, ani Jesu 

Kristi; kì iṣe ni kìki ipa omi, bikoge nipa 

omi on ẹ̀jẹ... Ẹmmí li o sì njẹri, nitoripe otìtọ 

li Ẹmmí na.. Nitoripe ẹni mẹta li o njẹri li 

ọrun, Babba, Ọrọ ati Ẹmmí MimQ: awọn 
117 


ADURA. 


mẹtẹta yi sì jasi ọkan. Awọn mẹta li o sì 
njẹri Hi aiye, Ẹmmí, ati omi, ati ẹ̀jẹ: awọn 
mẹtẹta yi sì jasi ọkan... Bi awa ba gbà ẹrí 
enia, ẹrí Ọlọrun pọju: nitori eyi li ẹrí Ọlọrun 
ti o ti jẹri nipa ti Ọmmọ rẹ̀.. Ẹniti o ba gbà 
Ọmmọ Ọlọrun gbẹ o ni ẹrí ninu ara rẹ̀: ẹniti 
kò ba gbà Ọlọrun gbọ, o ti mu u h eke; 
nitoriti kò gbà ẹrí na gbọ ti Ọlọrun jẹri nipa 
ti Ọmmọ rẹ̀.. Eyi sì li ẹrí, pe ti Ọlọrun ti fu 
wa ni ìye aìnipẹkun ìye yi si mbẹ ninu ti 
Ọmmọ rẹ̀... Ẹniti o ba ni Ọmmọ o ni ìye; 
ẹniti kò ba sì ni (Ọmmọ Ọlọrun kò sì ni ìye. 
Ilan-rere.. Joh. 20. 19. 
I alẹ ijọ kan na, ti iṣe ijọ ekini ẹ̀sẹ, 
nigbati gbogbo ilẹkun ti sé tan, nibiti 
awọn ọmmọ ẹhin gbé pejọ si, nitori ìbẹru ti 
awọn Ju, nigbana ni Jesu wọle, o duro larin 
wọn, fo sì wi fu wọn pe, Alafia fu nyin. 
Nigbati o sì ti wi bẹ̀ tan, o fi ọwọ ati ìha rẹ̀ 
hàn fu wọn.. Nigbana It awọn ọmmọ ẹhin yẹ̀, 
nigbati nwọn ri Oluwa... Jesu sì tún wi fu 
Wọn. pé, Alafia fu nyin: bi Babba mi ti rán 
mi, gẹgẹ bẹli emi sì rán nyin. Nigbati o sì 
tì wi eyi tan, o mí si wọn, o sì wi fu wọn pe, 
Ẹ gbà Yimmí Mimẹ: ẹ̀ṣẹ ẹnikẹni ti ẹnyin ba 
fi jì, a sì fi jì wọn; ati ẹ̀ṣẹ ẹnikẹni ti ẹnyin ba 
BÌ da duro, a sì da wọn duro. 





. ỌJỌ ỌLỌRUN EKEJI LẸHIN AJINDE. 
Adura. 
LỌRUN Olodumare, iwọ ti o fi Ọmmọ rẹ 
na kangogo funi, latì jasi ẹbọ ẹ̀ṣẹ fu wa, 
ati si apẹrẹ ìwa-bi-Ọlọrun pẹlu; FS' ore-ọfẹ fu 
wa, pe nigba-gbogbo ki awa ki o le ma fi ọpẹ 
ọpọlọpọ julọ gbà anfani rẹ̀ allediyele, ati pẹlu 
118 


ADURA. 


lojojumọ ki a ma gbiyanju ati tò ipasẹ ìwa 
mimọ julọ rẹ̀ ti o ni ibukún; nitori Jegu 
Kristi na Oluwa wa.. Amin. 


Episteli... 1 Pet. 9. 19. 


YI ni ore-ọfẹ, nitori ọkkàn sipa Ọlọrun bi 
enia ba pa ìya mọra, ti o njìya lasan. 
Nitori ogo kili o wà, nigbati a nlù nyin nitori 
ẹ̀ṣẹ nyin, bi ẹnyin fi siru gbà a? ṣugbọn 
nigbati ẹnyin ba nṣere, bi ẹnyin ba jìya nitori 
na, ti ẹnyin ba sì fi siiru gbà a, eyiyi ni itẹwọ- 
gbà lọdọ Ọlọrun.. Nitoripe inu eyi Hi a pẹ̀ 
nyin si: nitori ti Kristi jìya fu wa pẹlu, o 
làna silẹ fu wa, ki ẹnyin ki o le ma tẹ ipasẹ 
rẹ̀: ẹniti kò ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹkẹṣẹ, ti a kò sì ri areke- 
reke li ẹnu rẹ̀: ẹni, nigbati nwọn nkẹgan rẹ̀, 
ti kò sì pada kẹgan; nigbati o jìya, ẹniti kò 
sì kìlọ; ṣugbọn o fi ọran. rẹ̀ le ẹniti iṣe idajọ 
ododo lọwẹ: ẹniti on tikararẹ̀ fi ara rẹ̀ rù ẹ̀ṣẹ 
wa de ori igi, nipe, awa ti ati di okú: si ẹ̀gẹ, 
ki a le di iye si ododo: nipa ìna ẹniti a mu 
nyin lara da.. Nitori ti ẹnyin ti dabi agutan 
ti o ti nṣìna; ṣugbọn nisisiyi ẹnyin pada si ọdọ 
Oluṣọ agutan, ati gi ọdọ Biṣopu ọkkàn nyin. 


Thin-rere.. Joh. 10. 11. 


Jo wipe, Emi ni oluṣọ agutan rere: oluṣọ 
agutan rere fi ẹmmí rẹ̀ fu awọn agutan. 
Ṣugbọn ẹniti ṣe alagbaṣe, ti kì iṣe oluṣọ 
agutan, ẹniti awọn agutan kì iṣe ti rẹ̀, o ri 
ikokò mbẹ̀, o fi agutan silẹ, o sì sá lọ: ikokò 
sì mu awọn agutan, o sì fọn wọn ká kiri. 
Alagbaṣge sá lọ nitoriti ge alagbaṣe, kò si náni 
awọn agutan... Émi ni oluṣọ agutan rere, mo 
sì mẹ awọn agutan mi, mo sì di. mimọ fu awọn 
ti ṣe ti emi.. (ẹgẹ bi Babba ti mọ mi, bẹ̀ni 
mo 8ì mẹ Babba: mo si fi ẹmmí mi lelẹ fu 
awọn agutan... Émi sì li awọn agutan omiran, 
119 


ADURA. 


ti kì iṣe ti agbo yi: awọn li emi kò le ge 
alaìmu wá pẹlu, nwọn yio sì gbohùn mi; 
agbo kan, ati oluṣọ agutan kan ni yio sgì jẹ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸEKẸTA LẸHIN AJINDE. 
Adura. 


LỌRUN Olodumare, iwọ ti nfi imọlẹ otitọ 

rẹ hàn, awọn ti mbẹ ninu ìṣina, nitori idi 

eyì pe, ki nwọn ki o le pada bẹ̀ sinu ipa ẹ̀na 

ododo; Fifu gbogbo awọn tì a gbà sinu ajọ 

ẹgbẹ Ìsin Kristi, ki nwọn ki o le ma yẹra 

kuro nìnu ohun wọn-ni ti o lodi si ijẹwọ wọn, 

ki nwọn ìri o sì ma tẹ̀ gbogbo irú nkan wọn- 

ni lẹhin ti o ba eyi na ṣe dede; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa... 4min. 


Epistei. 1 Pet. 2. 11. 


LUFEẸ ọwọn, mo bẹ̀ nyin, bi alejò ati bi 
òro, ẹ fà gẹhin kuro nipa ìfẹkufẹ ara, tì o 
mba ọkkàn jagun; ki ìrin nyin ki o ge otitọ 
ninu awọn Keferi; nipe, bi nwọn ti nsọrọ sì 
nyin bi oluṣe buburu, nipa iṣẹ rere nyin, ti 
nwọn yio ma wò, ki nwọn ki o Je ma yìn Ọlọrun 
logo li ọjọ ìbẹwo.. Ẹ fi ara nyin balẹ fu gbo- 
gbo ìlana enia nitoriti Oluwa : bi fu ọbba ni, fn 
bi ẹniti o bori gbogbo; tabi fu awọn Bálẹ, fu 
bi awọn ti ati ọdọ rẹ̀ rán nitori ati ṣẹ̀ awọn 
oluṣe buburu niṣgẹ, ati nitori iyìn awọn ti nṣe 
rere... Bẹ sá ni ifẹ Ọlọrun, pe ni rere ige ki 
ẹnyin ki o le pa òpe ti awọn enia wẹ̀re li ẹnu 
m:: bi omnira enia, ati li aìlo inira fu iboju 
arankàn, ṣugbọn bikoṣe bi awọn iranṣẹ Ọlọ- 
run.. Buyìn fu gbogbo awọn enia.. Fẹ ìwa 
arakọnri, Bẹ̀ru Ọlọrun.. Bẹ̀wọ fu ọbba. 


120 


ADURA. 


IJiwn-rere.. Joh. 16. 16. 
Jo wi fu awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ pe, niwọn 


igba diẹ, ẹnyin kì o sì rì mi: ati niwọn 
igba diẹ ẹ̀wẹ, ẹnyin o sì ri mi, nitoriti emi nlọ 
sọdọ Babba.. Nigbana li omiran ninu awọn 
ọmmọ ẹbin rẹ̀ mba ara wọn ṣe aroye pe, Kili 
eyi ti o wi fu wa yi, Niwọn igba diẹ, ẹnyin 
kì osì ri mi: ati niwọn igba diẹ ẹ̀wẹ, ẹnyin 
o sì ri mi: ati Nitoriti emi nlọ sọdọ Babba ? 
Nitorina nwọn wipe, Kìh eyi ti o wi yi, 
Niwọn igba diẹ! awa kò mẹ ohun ti o wi. 
Jesu sá ti mọ pe, nwọn nfẹ lati bi on lére, o sì 
wi fu wọn pe, Ẹnyin mbì ara nyin lé£re niti 
eyi ti mo wipe, Niwọn igba diẹ, ẹnyin kì o sì 
yi mi: ati niwọn igba diẹ ẹ̀wẹ, ẹnyin o sì ri 
mi? TLétọ, lôtọ ni mo wi fu nyin pe, Ẹnyin 
o ma, gọkun, ẹ o sì ma pohùnrere ẹkíin, ṣu- 
gbọn awọn araiye yio ma yọ : inu nyin yio Bì 
bajẹ, ṣugbọn ibinujẹ nyin li a.o sì sọ di ayọ. 
Nigbati obiri sá wà ninu irọbì, a sì ni ibìnujẹ, 
nitoriti wakati rẹ̀ de: ṣugbọn nigbati o ba sì 
ti bí ọmmọ na tan, on kò sì ranti ìrora na, mé, 
fu ayọ nitori a bímọ enia si aiye... Nitorina 
ẹnyin ni ibinujẹ nisisiyi: ṣugbọn emi o sì tún 
ri nyin, àiya nyin yio sì yẹ kò aì si ẹnikẹni ti 
yio gbà ayẹ̀ nyin lẹwọ nyin. 





ỌJỌ ỌLỌBUN ẸEKẸRIN LẸHIN AJINDE. 
Adura. 

LỌRUN Olodumare, iwọ nikanṣogo ti o 

le ṣe akoso agidi ìfẹ ati ìfa ọkkàn ti awọn 
enia ẹlẹṣẹ; F'ifu awọn enia rẹ, ki nwọn ki o 
le ma fẹ ohun ti iwọ fi lelẹ li aṣẹ, kn nwọn ki 
o gì ma fẹ eyi ti iwọ ge ileri si; pe bẹ̀, ninu 

121 


ADURA. 


oniriiru ati ẹ̀pọlọpọ ayipada aiye yi, kì àiya 
wa ki o le fà nitôtọ mẹ, ibiti a gbé le ma 
ri otitọ ayọ; nitori Jesu Kristi Oluwa, wa. 
4ọmán. 


Emgisteh. Jak. 1.17. 


BOGBO ẹ̀bun rere ati ẹ̀bun ti o pé, oke 
Ii o ti wá, o sì sọkalẹ lati ọdọ Babba 
ìmọlẹ wá, lọdọ ẹniti kò sì oniriiru, bẹ̀ni kò si 
ojiji iyipada... Ninu ifẹ̀ ara rẹ̀ li o fi ẹrọ otitọ 
bí wa, ki awa ki o le ge irú akọbi ninu awọn 
ẹda rẹ̀. Nitorina, arakọurì mi olufẹ, ki oluku- 
luku enia ki o ma yara lati gbẹ, kì o lọra lati 
fọhùn, kì o lọra lati binu: nitori ti ìbinu 
enia kì igiṣẹ ododo Ọlọrun... Nitorina ẹ fi €ri 
ati buburu aṣeleke gbogbo lelẹ ni apakan, ki 
ẹnyin ki o sì fi ọkkàn tutù gbà ẹ̀rọ alẹmọ ni, 
ti o le gbà ọkkàn nyìn là. 


Ihin-rere. Joh. 16. 5. 


Jo. wi fu awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ pe, Nisisiyi 
emi nlọ sọdọ ẹniti o rán mì; kò sì si 
ẹnikan ninu nyin ti o bi mi l€ére pe, Nibo ni 
iwọ nlọ? ugbọn nitoriti mo sọ nkan wọnyi 
fu nyin, ibinujẹ sì kún ọkkàn nyin.. Wu- 
gbọn li otitọ ni mo wi fu nyin; Anfani ni 
fu nyin bi mo ba lọ: nitori bi emi kò ba lọ, 
Olutunu kì o tẹ nyin wá; ṣugbọn bi mo ba 
dide lọ, emi o rán a gi nyin.. Nigbati o ba sì 
de, yio fi oyé yé araiye nipa ti ẹ̀ṣẹ, ati nipa ti. 
ododo, ati nipa ti idajọ: nipa ti ẹ̀ṣẹ, nitoriti 
nwọn kò gbà mi gbẹ̀; nipa ti ododo, nitoriti 
emi nlọ sọdọ Babba mi, ti ẹnyin kò sì ri mi 
mẹ; nipa ti idajọ, nitoriti a ti ge ìdajọ alade 
aiye yi.. Mo ni nkan pipọ lati sọ fu nyin pẹlu, 
ṣugbọn ẹnyin kò le gbà wọn nisisiyi. Kugbọn 
nigbati on, ani Ẹmmí otitọ ni ba de, yio sì tẹ 
122 


ADURA. 


nyin si ọna otitọ gbogbo: nitori on kì o sẹ̀rọ 
ti on tikararẹ̀; ṣugbọn ohunkohun ti o ba gbọ, 
on nì yio ma Bọ: yio gì fi ohun ti mbẹ̀ hàn 
nyin.: On yio ma yìn mai logo: nitoriti yio 
gbà ninu ti emi, yio sì ma fi hàn fu nyin. 
Ohun gbogbo tì Babba nì tì emi ni: nitorina 
ni mo ṣe wipe, on yio mu ohun ti emi, yio sì 
fi hàn fu nyin. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKARUN LẸHIN AJINDE. 


Adura. 


LUWA, lati ọdọ ẹniti ohun rere gbogbo ti 
wá; F'ifu awa ọmmọ ọdọ rẹ onirẹlẹ ọkkàn, 
nipa imísi rẹ mimọ ki awa ki o le ma rò nkan 
wọn-ni ti ṣe rere, ati nipa ifọnahàn rẹ ti o l£ 
finu, ki awa ki o le ma mu eyi na ge; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa. .42mn. 


Episteh.. Jak. 1. 22. 


I ẹnyin ki o ṣe oluṣe ẹ̀rọ na, ki ẹ máṣe 
olugbọ nikan, nìtìtàn ara nyin jẹ. Nitori 

bi ẹnikan ba ṣe olugbé ẹrọ na, ti kò ge oluṣe, 
o dabi ọkọnri ti o nwò oju-iyoju rẹ̀ ninu awo- 
jiji: nitori nirbati o wò ara rẹ̀ tan, o sì ba ti 
rẹ̀ lọ, lojukan na. o sì gbagbé irú enia bi on 
ti ri. Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba wò inu ofin 
omnira ni ti o pé, ti o sì duro ginu rẹ̀, ti on 
kò ṣe olugbẹ onigbagbé, ṣugbọn bikoge oluṣe 
iṣẹ na, oluwarẹ̀ li a o bukún fu ninu iṣẹ rẹ̀. 
Bi ẹnikan ninu nyin ba dabi ẹnipe o nsìn 
Ọlọrun, ti kò sì kò ahọn rẹ̀ ni ijanu, ṣugbọn 
ti o ntàn ọkkàn ara rẹ̀ jẹ, ìsìn (Ọlọrun oluwarẹ̀ 
asan ni. isin mimẹ̀ ati aìlabawọn niwaju 
Ọlọrun ati Babba on Ìl eyi, Ati ma bojuwò 

123 


ADURA. 


awọn alaìni-babba ati awọn opé ninu ipọnju 
wọn, atì ki o sì ma pa ara rẹ̀ mọ kuro lọdọ 
araiye li aìlabawọn. 


Ila4n-rere.. Joh. 16. 23. 


T—"". lôtọ ni mo wi fu nyin, Ohunkohun ti 
ẹnyin ba bòre lọwẹ Babba li orukọ mi, 

on yio fifu nyin.. Titi di isisiyi ẹnyin kò ti 
bẹ̀re ohunkohun li orukọ mi: bẹ̀re ẹnyin o sì 
rì gbà, ki ayọ nyin kì o le kún. Nkan wọnyi . 
ni mo ta fi owe sọ fu nyin: ṣugbọn akokò na 
de, nigbati emi kì yio fi owe sọ fu nyin mẹ, 
pugbọn emi o agọ ti Babba fu nyin gbangba. 
Li ọjọ na ẹnyin o bòre li orukọ mi: emi kò 
sì wi fu nyin pe, emi yio bòre lọwẹ Babba fu 
nyin: nitoriti Babba tikararẹ̀ fẹ nyin, nitoriti 
ẹnyin fẹ mi, ati ti ẹnyin sì gbagbọ pe, lọdọ 
'Ọlọrun ni mo ti jade wá... Emi jade lati ọdọ 
Babba wá, mo sì wá si aiye: mo fi aaye sgìlẹ 
ẹ̀wẹ, mo sì lọ sọdọ Babba.. Awọn ọmmọ ẹhin 
vẹ̀ wi fu u pe, Nigbayi ni ìwọ nsọrọ gbangba, 
iwọ kò sì fi owe sọẹrọ.. Nigbayi li o to da wa 
loju pe, iwọ mọ ohun gbogbo, ati pe ìwọ kò 
ni kì a bi ọ l6re: nipa eyi li awa gbagbọ pe, 
lọdọ Ọlọrun ni iwọ ti jade wá... Jesu da wọn 
lohùn pe, Ẹnyin gbagbọ nisisiyi bi. Kiyesii 
wakati na mbẹ̀ wá, ani o de tan nisisiyi, ti a 
o fọn nyin ká kiri, olukuluku si ilẹ rẹ̀, ẹnyin 
o sì fi emi nikan silẹ: ṣugbọn kì yio kù emi 
nikan, nitoriti Babba mbẹ pẹlu mi. Nkan 
wọnyi ni mo ti sọ fu nyin tẹlẹ, ki ẹnyìn ki o 
le hi alafia lọdọ mi... Dbọdọ araiye ẹnyin o 
ni ipọnju: ṣugbọn ẹ tújuka; mo ti ṣẹgun 
aiye na, 


La lhuldniliùkd 


124 


ADURA. 


ỌJỌ TI IGÒKE RÀ ỌRUN. 
Adura. 


LỌRUN Olodumare, fifuni, awa mbẹ̀bẹ 

lọdọ rẹ, pe bi awa ti gbà Jesu Kristi 
gbẹ Ọmmọ bibi rẹ nikanṣoṣo Oluwa wa, pe o 
ti gòke lọ si ọrun; bẹ̀ni pẹlu li àiya ati ni 
inu ki awa ki o sì gòke lọ sibẹ̀, ati pẹlu rẹ̀ 
titi lai ki a ma gbé, ẹniti o wà ti o sì njọbba 
pẹlu iwọ atì Ẹmmí Mìmẹ, Ọlọrun kan, aiye 
aìnipẹkun..-. 4man. 


Episteli. Iṣe 1.1. 


EOFILU, ihin ti iṣaju nì mo ti rò, niti 
gbogbo ohun ti Jesu bẹ̀rẹ sì ige, ati si ìkúẹ̀, 

titi o fi di ọjọ ti a gbé e lọ soke, lẹhin igba ti 
o ti fi, fi Ẹmmí Mimọ paṣẹ, fu awọn aposteli, 
ti o ti yàn: ẹniti o sì fi ara rẹ̀ hàn fu láye 
lẹhin ìjiya rẹ̀, ti o 11 ẹrí pipọ daju-daju, ẹniti 
a rì lọdọ wọn li ogoji ọjọ, ti o mba wọn sẹ̀rọ 
ohun ti iṣe ti ijọbba Ọlọrun: nigbati o sì ba 
wọn pejọ, o paṣẹ fu wọn pe, ki nwọn ki o 
máṣe jade kuro ni Jerusalemu, ṣugbọn ki 
nwọn ki o duro dò ileri ti Babba, ti o nì, 
ẹnyin ti gbẹ li ẹnu mi... Nitôtọ ni Johanu fi 
omi baptisi; ṣugbọn a o fi Ẹmmí Mim bap- 
tisi nyin kì ìge ọjọ pipọ lati oni lọ.. Nigbati 
nwọn Sì pejọ, nwọn bòre lọdọ rẹ̀ pe, Oluwa, 
lati igba yi lọ, iwọ ki yio fi ijọbba fu Israeli 
mọ? O sì wi fu wọn pe, Kì iṣe tì nyin lati 
mẹ igba tabi akokò, ti Babba fi sì agbara ọwọ 
ara rẹ̀... ugbọn ẹnyin o gbà agbara, nigbati 
Ẹmmí Mimẹ̀ ba de ọdọ nyin: ẹnyin o sì ma 
ge ẹlẹ̀ti mi ni Jerusalemu, ati ni gbogbo 
Judea, ati ni Samaria, ati titi yio fi de opin 
ilẹ.. Nigbati o sì ti wi nkan wọnyi, bi nwọn 

125 


ADURA. 


ti nwò o, a gbé e soke; awọ sanma sì gbà a 
kuro hi oju wọn... Bi nwọn sì ti tẹ̀ oju mọ oju 
ọrun nigbati o nrẹ̀ oke, kiyesi i, awọn ọkọnri 
meji alaṣọ àla duro leti ọdọ wọn; ti nwọn sì 
wipe, Ẹnyin ọkọnri wọnyi ara (alili, €éṣe ti 
ẹnyin fi duro ti ẹnyin ntẹ̀ oju mọ oju ọrun? 
Jesu na yi, tì a gbà soke ọrun kuro lọwọ 
nyìn, yio sì tún pada wá gẹgẹ bi ẹnyin (tì ri 
ì ti o nlọ gi ọrun. 


Ilan-rere.. Marku 16. 14. 


L''"' na o sì fi ara hàn fu awọn mọkaila 
bi nwọn ti joko tì onjẹ, o sì fi aìgbagbọ 
ati lile àiya wọn ba wọn wi, nitoriti nwọn kò 
gbà awọn ti o ti ri 1 lẹhin igbati o jinde gbọ. 
O sì wi fu wọn pe, Ẹ' lọ si gbogbo aiye, ki ẹ 
sì ma wasu Ihin rere fu gbogbo ẹda... Ẹniti o 
ba gbagbọ, ti a ba sì baptisi rẹ̀ yio là ; ṣugbọn 
ẹniti kò ba gbagbọ yio jẹbi. mi wọnyi ni 
yio sì ma. ba awọn ti o gbagbọ lọ; Li orukọ 
mi ni nwọn yio ma lé ẹ̀ṣu jade; nwọn yìo sì 
ma fi òde titun sẹrọ; nwọn yio sì ma gbé 
ejò lọwẹ; bi nwọn ba sì mu ohunkohun tì o 
Ni oré, kì yio pa wọn lara. ; nwọn yio gbé ọwọ 
le awọn olokunrùn, ara wọn yio sì da.. Bẹ̀ni 
nigbati Oluwa sì ti ba wọn sọrọ tan, a sì gbà 
a lọ soke ọrun, o sì joko li ọwọ ọtún .Ọlọrun. 
Nwọn sì jade lọ, nwọn sì nwagu ni ibì gbogbo, 
Oluwa sì mba wọn gìgẹ, o sgì nfi ìdi ẹ̀rọ na 
kalẹ pẹlu nipa àm: ti ntẹ̀le e. 





ỌJỌ ỌLỌRUN LẸHIN IGÒEKE RÀ ỌRUN. 
Adura. 


LỌRUN Ọbba ogo, iwọ ti o gbé Jesu 
Kristi Ọmmọ rẹ na kanṣoṣo leke si ijọbba 
126 


ADURA. 


yẹ li ọrun ti on ti ogo nla; Awa mbẹ̀bẹ lọdọ 
rẹ, máge fi wa silẹ laìni itunu; ṣugbọn bako- 
ṣepe kì ìwọ ki o rán Iimmí Mimọ rẹ lati tù 
wa ninu ki o sì gbé wa leke si ibẹ̀ na ti Kristi 
Olugbala wa ti lọ ṣaju wa, ẹniti o wà, tì o sì 
njọbba pẹlu iwọ ati Ẹmmí MimQ, Ọlọrun kan, 
aiye aìnipẹkun.. 42mán. 


Episteli. 1 Pet. 4. 7. 


PIN ohun gbogbo kùn si dẹ̀dẹ: nitorina 
ki ẹnyin ki o wà li aìrekọja, ki ẹ sì ma 
ṣọra si i pẹlu adura.. Ati jù gbogbo rẹ̀ lọ, ki 
ẹ ni ìfẹni. ti o gbéna ninu ara nyìn: nitori 
ifẹni ni yio bò ẹ̀pọlọpọ ẹ̀ṣẹ mọlẹ... Ẹ ma ṣe 
ara nyin li alejò li aìku sinu.. Bi olukuluku 
ti ri ẹ̀bun na gbà, bẹni ki o ṣe iwá rẹ̀ na fu 
ọmmọnikeji, bi iriju rere ti ọpọlọpọ ore-ọfẹ 
Ọlọrun.. Bi ẹnikan ba nsẹ̀rọ, kì o ma sọ bi 
ẹrọ Ọlọrun; bi ẹnikẹni ba nṣe iṣẹ alufa, ki o 
ṣe e bi agbara ti Ọlọrun fifu u: kì a le ma 
yìn Ọlọrun logo li ohun gbogbo nipa Jesu 
Krìgti, ẹniti ìyìn ati ijọbba wà fu lai ati lailai. 
Amin. 


Ilan-rere. Joh. 15. 26, ati apakan ti Kap. 16. 


IGBATI Olutunu na ba de, ẹniti emi o 
rán si nyin lati ọdọ Babba wá, ani Ẹmmí 
otitọ ni, ẹniti nti ọdọ Babba wá, on yio sì jẹri 
mi: ati ẹnyin pẹlu yio sì jẹ̀ri mi, nitoriti 
ẹnyin ti wà pẹlu mi lati ipilẹṣẹ wá. Nkan 
wọnyi ni mo ti sọ fu nyin, ki a má ba mu 
nyìn ṣẹ̀. Nwọn o lé nyin kuro ninu sinagogu : 
ani, akokò na mbẹ̀, nigbati ẹnikẹni ti o ba pa 
nyin, yio rò pe on nge ìsin fu Ọlọrun.. Ati 
gbogbo nkan wọnyi ni nwọn yio ge si nyin, 
nitoriti nwọn kò mọ PBabba, nwọn kò sì mọ 
127 


mi... ugbọn nkan wọnyi ni mo ti wi fu nyin 
pe, nigbati akokò na ba de, ki ẹnyin ki o le 
ranti pe, mo ti sọ fu nyin nitori wọn. 





ỌJỌ ỌLỌRUN FUNFUN TI A NPÀ NI. 
PENTEKOETI. 
Adara. 


LỌRUN, iwọ bi igba akokò yi ti o ké 
àiya awọn enia rẹ olòtọ, nipa ríran imọlẹ 

ti Ẹmmí Mimẹ̀ rẹ si wọn; Fifu wa nipa 
Ẹmmí na kì a le ni ìro rere ninu ohun gbo- 
gbo, ati siwaju ki a ma yọ ninu itunu rẹ̀ mimọ ; 
nipasẹ itoye Jesu Kristi Olugbala wa, ẹniti o 
wà ti o sì njọbba pẹlu ìwọ, ninu ìgọkan ti 
Tmmí na, Ọlọrun kan, aiye aìnipẹkun.. 4mt4. 


Episteii.. Iṣe 2.1. 


Ni ọjọ Pentekosti sì pé tan, gbogbo 
nwọn fi ọkkàn kan wà nibi kan... Lloojijì 
irô sì ti ọrun wá, gẹgẹ bi iré ẹfufu Nile, o sì 
kún gbogbo ile nibiti nwọn gbé joko.- Ela 
ahọn bi ti iná sì yọ si wọn, o sì bà le oluku- 
luku wọn. Gbogbo wọn sì kún fu Ẹmmí 
Mimẹ̀, nwọn sì bẹ̀rẹ si ifi òde omiran fọ, gẹgẹ 
bi Ẹmmí ti fu wọn li ohùn... Awọn Ju enia 
rere SÌ wà ti nṣe atipo ni Jerusalemu, lati orilẹ 
òde gbogbo wá ti mbẹ labbẹ ọrun... Naigbati 
a sì ti ròhin eyi yiká, ẹ̀pọlọpọ enia pejọ, 
nwọn sì damu, nitoriti olukuluku gbẹ nwọn 
nsọrọ li òde rẹ̀.. Hà sì ṣe gbogbo wọn, ẹnu sì 
yà wọn, nwọn nwi fu ara wọn pe, Kiyesi i, 
gbogbo awọn wọnyi ti nsọrọ kì iṣe ara Galili ? 
Eha sì ti ṣe ti olukuluku enia fi ngbọ li òde 
wa, nibiti a gbé bí wa? Ara Partia, ati ara 
128 


ADURA, 


Media, ati ara Elamu, ati awọn ti ngbé 
Mesopotamia, ati ni Judea, ati Kapadokia, 
ni Pontu, ati Asia, Frigia, ati Pamfihia, ni 
Egipti, ati li apa ìha Libia niha Kirene, ati 
awọn atipo ara Romu, awọn Ju ati awọn 
alawọpe Ju, ara Krete ati awọn ara, Àrabia, 
awa gbẹ nwọn nsọrọ iṣẹ iyanu nla (lọrun Ìi 
ẹ̀de wa. 


Ihin-rere. Joh. 14. 15. 


Jo BỌ fu awọn ọmmọ ehin rẹ̀ pe, Bi 
ẹnyin ba fẹ mi, ẹ pa ofin mi mọ.. EÉmi 
o Bì bẹ̀re lọwọ Babba, on yio sì fu nyin ji 
Olutunu omiran, ki o le ma ba nyin gbé titi 
lailai; ani Ẹmmí Otitọ ni; ẹniti araiye kò 
le gbà, nitoriti kò ri i, bẹ̀ni kò sì mọ ọ: 
ṣugbọn ẹnyin mọ ọ; nitoriti o ngbé inu nyìn, 
on yio sì ma wà ninu nyin.. Emi kì o fi nyin 
silẹ li alaìni Babba: emi yio tẹ nyin wá. 
Niwọn igba diẹ, aiye kì o sì rì mi mẹ; gu- 
gbọn ẹnyin ri mi: nitoriti mo wà, lye, ẹnyin 
o sì wà láye pẹlu.. Li ọjọ na i ẹnyin o mẹ̀ 
pe, emi wà ninu Babba mi, ati ẹnyin ninu 
mi, ati emi ninu nyin. Inìti o ba li ofin mi, 
ti o ba sì npa wọn mẹ, on na li ẹniti o fẹ mi: 
ẹnìti o ba sì fẹ mi, a o fẹ ẹ lati ọdọ Babba mi 
wá, emi yio sì fẹ ẹ, emi o sì fi ara mi hàn fu 
u.. Juda sì wi fu u, (ki má ge Iskariotu) pe, 
Oluwa, ìwọ yio ti fi ara rẹ hàn fu wa, ti kì 
yio sì ṣe fu araiye). Jesu dahùn o sì wì fu u 
pe, Bi ẹnikan ba fẹ mi, on yio sì pa ẹ̀rọ mi 
mọ: PBabba mi yio sì fẹ ẹ, awa, o sì ma tọ ọ 
wá, awa, o sì ge ibugbe wa pẹlu rẹ̀, Ẹniti kò 
fẹ mi ni kò pa ẹ̀rọ mi mọ: ati ẹ̀rọ na ti 
ẹnyin gbọ kì iṣe ti emi, ṣugbọn ti Babba ti o 
rán mi.. Nkan wọnyi li emi nsgọ fu nyin, 
niwọn igba ti mo wà pẹlu nyin.. Ṣugbọn 
129 E 


ADURA. 


Olutunu na, ti ṣe Ẹmmí Mimé, ẹniti Babba 
yio rán jì orukọ mì, on ni yio kẹ̀ nyin li ohun 
gbogbo, yio sì mu ohun gbogbo wá si iranti 
nyin, ohunkohun ti mo ti sọ fu nyìn.. Alafia 
ni mo fi sìlẹ fu nyin, alafia mi ni mo fifu 
nyìn: kì iṣe gẹgẹ bì aiye ti fi funi, ni mo fifu 
nyìn.. PỌ máṣe jẹ kì ọkkàn nyìn bajẹ, ki ẹ 
má sì jẹ ki o wa-rìri.. Ẹnyìn sá tì gbẹ̀ bi 
mo ti wi fu nyin pe, Emi nlọ, emi o sì tún 
pada tọ nyin wá... Ẹnyin iba fẹ mi, ẹnyìn iba 
ma yọ nitoriti mo wipe, EÉimì nlọ sọdọ Babba : 
nitoriti Babba mi tobijù mi lọ... Émi sì tì wi 
fu nyin tẹlẹ nisisiyi ki o to de, nigbati o ba 
de, ki ẹnyin -ki o le gbagbọ... Lẹhin eyi ema 
kì o sọ ẹrọ pipọ fu nyin: nitori alade aiye yi 
wá, kò sì ni nkan kan lọdọ mi. Kjugbọn 
nitori ki araiye kì o le mọ pe emi fẹ Babba; 
gẹgẹ bi Babba sì ti fi aṣẹ fu mi, bẹni mo 
BÌ ge. 





MONDAY NI ỌSẸ FUNFUN. 
Epistet. - Isẹ 10. 34. 


N'n ni Peteru yà ẹnu rẹ̀, o ni, 
4. Nitôtọ mo woye pe, (Ọlọrun kì iṣe ojusaju 
enia: ṣugbọn ninu gbogbo orilẹ ẹ̀de, ẹniti o 
ba bẹ̀ru rẹ̀, ti o si ṣe otitọ, gbigbà ni lọdọ rẹ̀. 

rọ ti Ọlọrun rán si awọn ọmmọ Israeli, ti 
nwasu alafia nipa Jesu Kristi: (on Ni Oluwa 
ohun gbogbo:) (Ọrọ na ẹnyin mẹ, ti a ti wasu 
yiká gbogbo Judea, ti a bẹ̀rẹ si lati Galili wá, 
lẹhin baptismu ti Johanu wasu; bi Ọlọrun 
ti dà Ẹmmí MimQ ati ọllá si Jesu ti Nasareti 
lori: ẹniti o nkiri lati ṣe ore, ati lati ṣe dida 
ara gbogbo awọn ti ara kan fu ẹ̀ṣu; nitoriti 
Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. Awa sì li ẹlẹri gbogbo 
ohun ti o ṣe, ati ni ilẹ ti awọn Ju, ati ni 


ADURA. 


Jerusalemu; ẹniti nwọn pa, ti nwọn sì fi há 
lori igi: on li Ọlọrun jmde ni ijọ ẹkẹta, o sì 
fi! hàn nigbangba; kò ṣepe fu gbogbo enia, 
bikoge fu awọn ẹlẹ̀ri ti a ti yàn tẹlẹ lati ọdọ 
Ọlọrun wá, fu awa, ti awa ba a jẹ, ti awa sì 
ba a mu lẹhin igbati o jinde kuro ninu okú. 
O sì rán wa lọ lati wasu fu awọn enia na, afi 
lati jẹn pe, on li a yàn lati ọdọ Ọlọrun ṣe 
Onidajọ iye on okú. Ùn ni gbogbo awọn 
woli jẹ̀rì fu pe, ẹnikẹni ti o ba gbagbọ li orukọ 
rẹ̀, yio ri imukuro ẹ̀ṣẹ gbà.. Bi Peteru sì ti 
nsẹrọ wọnyi li ẹnu, Ẹmmí MimQ bà le gbogbo 
awọn ti o gbé ẹ̀rọ na.. HÀà sì ge awọn onìlà 
ti o gbagbQ, ìwọn awọn ti o ba Peteru wá, 
nitoriti ẹ̀bun ti Ẹmmí MimQ dà lu awọn 
Keferi pẹlu.. Nitori nwọn gbé, nwọn nfi ẹ̀de 
omiran fẹ, nwọn sì nyìn Ọlọrun logo. Nigbana 
ni Peteru dahùn wipe, Ẹnikẹni le sofin omì, 
ki a má fi baptist awọn wọnyi, ti nwọn gbà 
Ẹmmí Mimé gẹgẹ bi awa? O sì ni ki a 
baptisi wọn li orukọ Oluwa... Nigbana ni 
nwọn bẹ̀ ẹ ki o duro ni ijọ melokan. 


Ihin-rere. Job, 3. 16. 


LỌRUN fẹ araiye tobẹ gẹ, ti o fi Ọmmọ 
bíbi rẹ̀ nikanṣgogo funi, pe ẹnikẹni ti o ba 

gbà a gbẹ kì yio ṣegbé, ṣugbọn yio ni ìye ti 
kò nipẹkun.. Nitori Ọlọrun kò rán (Ọmmọ rẹ̀ 
sì aiye lati da araiye lẹbi; ṣugbọn ki a le ti 
ìpasẹ rẹ̀ gbà araiye là.. Ẹnikẹni ti o ba gbà 
a gbẹ, a kì yio da a lẹbi; ṣugbọn ati da 
ẹniti kò gbà a gbò lẹbi na, nitoriti kò gbà 
orukọ Ọmmọ bíbi kanṣogo ti Ọlọrun gbẹ. 
Eyi sì li ẹbi pe, imọlẹ wá si aìye, awọn araiye 
sì fẹ òkunkun jù imọlẹ lọ, nitoriti iṣẹ wọn 
buru. -Nitorì ẹnikẹni ti o ba ṣe buburu ni 

131 K 2 


ADTRA. 


ikorira imọlẹ, bẹni kò sì jẹ wá si ibi imọlẹ, 
ki a máge ba iṣẹ rẹ̀ wi. Ṣugbọn ẹniti o ba 
ge otitọ ni ìwá sgi ìmọlẹ, ki igẹ rẹ̀ ki o le fi 
ara hàn pe, a ṣe wọn nipa ti Ọlọrun. 





TUESDAY NI ỌSẸ FUNFUN, 
Epesteh. -- Iṣe 8. 14. 


NI . awọn aposteli ti o wà ni Jeru- 
salemu. gbọ pe awọn ara Samaria gbà 
ẹrọ Ọlọrun, nwọn rán Peteru on Johanu si 
wọn: awọn ẹniti o sì gbadura fu wọn, nigbati 
nwọn gọkalẹ, ki nwọn ki o le ri Ẹmmí 
Mimọ gbà: (nitori titi o fi di igba na kò ti 
ibà le ẹnikẹni ninu wọn: ṣugbọn kìki a bap- 
tisi wọn li orukọ Jesu Oluwa ni.) -. Nigbana 
ni nwọn fi ọwọ le wọn, nwọn sì gbà Ẹmmí 
Mimọ. ! 
Ilan-rere. -. Job. 10. 1. 


LO lôtọ ni mo wi fu nyin, Ẹnikẹni ti 
kò ba gbà ẹnu ẹ̀na wọ inu agbo agutan, 
gugbọn ti o ba gbà 1bìi omiran gùn oke, on na 
li olò ati eôlekole.. Ṣugbọn ẹniti o ba ti ẹnu 
òna wọle, on ni ige oluṣọ agutan... On ni 
oludẹ̀na ṣilẹkun fu; awọn agutan sì gbohùn - 
rẹ̀: o sì pò awọn agutan ti rẹ̀ lì orukọ, o sì 
ge amọna wọn jade.. Nigbati o sì mu agutan 
ti rẹ̀ jade, o ṣiwaju wọn, awọn agmtan na, sì 
ntẹ ọ lẹhin: nitoriti nwọn mọ ohùn rẹ̀. Nwọn 
kì ìtẹ alejò lẹhin, ṣugbọn nwọn a ma, sá lọdọ 
rẹ̀: nitoriti nwọn kò mọ ohùn alejò... Owe yi 
ni Jesu pa fu wọn: ṣugbọn oyé nkan wọn-ni 
ti o fi nsẹ̀rọ fu wọn kò yé wọn.. Nigbana ni 
Jesu tún wi fu wọn pe, Lòtọ, lôtọ ni mo wi 
132 


ÀDURA. 


fu nyin, Emi ni ilẹkun ti awọn agutan... Olẹ̀ 
ati ọlọgṣà ni gbogbo awọn ti o ti wá giwaju 
mi: ṣugbọn awọn agutan kò gbọ ohùn wọn. 
Emi ni ilẹkun: lati ọdọ mi bi ẹnikan ba wẹ̀le, 
on li a o gbà là, on yio wọle yio sì jade, yio 
sì ri koriko... OỌlò kò wá, bikoṣepe lati jale, 
ati lati pa, ati lati parun: emi wá ki nwọn 
ki o le ni ìye, ani ki nwọn ki o le ni i gidi- 


gidi lọpọlọpọ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN TI MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LỌRUN ati aiye-raiye Olodumare, iwọ ti 
o ti fu awa iranṣẹ rẹ lì ore-ọfẹ, nipa ijẹwọ 
otìtọ igbagbẹ, lati jẹwọ ogo tì Mẹtalọkan aiye- 
raiye, ati ni agbara ti Ọllá-nla Ọlọrun lati sìn 
Iṣọkan na; Awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki iwọ ki o 
le pa wa mọ ni iduro ṣinṣin nìnu igbagbọ yi, 
ati titi lai ki o daibobo wa ninu ipọnju gbogbo, 
ẹniti o wà tì o sì njọbba, lai Ọlọrun kan, aiye 
aìnipẹkun... 42nén. 


Episteli. Ifhàn 4.1. 


ẸHIN eyi li emi wò, sì kiyesi i, ilẹkun 
kan gí sìlẹ li ọrun: ohùn ti mo sì tẹ̀tekọ 

gbẹ dabi ti ìpe ti mba mi sẹ̀rọ; ti o wipe, 
Wá loke nihin, emi o gì fi ohun ti yio hù 
nigba ikẹhin hàn fu ọ.. Lojukan na mo sì 
wà ninu Ẹmmí: sì kiyesi ìi,a tẹ̀ ìtẹ kan h 
ọrun, ẹnikan sì joko lori itẹ na. Ẹniti o gì 
joko jẹ ẹniti a ba ma wò bì okuta jaspi, ati 
gardi: ogumare Bgì ta yì ìtẹ na ká kiri, ni 
wiwò rẹ̀ bi okuta smaragdu.. Ati rọgba yi 
ìtẹ na ká ni ibujoko mẹrinlelogun: ati lori 

133 


ADURA. 


ibujoko na mo ri awọn alàgba mẹrinlelogun 
joko, ti a wọ li aṣọ àla; nwọn sì ni ade wura 
li ori wọn.. Ati lati ibi ìt$ na ni manamana 
ati árá ati ohùn ti jade wá: fitila ìná meje sì 
ntàn nibẹ̀ niwaju ìtẹ na, ti iṣe Ẹmmí meje ti 
Ọlọrun ni.. Ati niwaju ìtẹ na, okun dìgí kan 
wà o dabi kristali: ati l1 arin ìtẹ na, ati rọgba 
yì itẹ na ká, li ẹda mẹrin ti o kún fu oju ati 
niwaju ati lẹhin.. Ẹda ekini sì dabi kiniu, 
ẹda ekeji sì dabi ọmmọ malu, ẹda ẹkẹta, sì ni 
oju bi ti enia, ẹda ẹkẹrin sì dabi idì ti nfò. 
Àtìi olukuluku awọn ẹda mẹrẹrin sì ni apa- 
ìyé mẹfa-mẹfa yi 1 ká; nwọn sì kúin fu oju 
ninu: nwọn kò sì gimi li ọsán ati li oru, wipe, 
Mimẹ̀, mimọ, mìmẹ, Oluwa Ọlọrun Olodumare, 
ti o ti wà, ti o sì mbẹ, ti o si mbẹ̀wa. Nigbati 
awọn ẹda, wọn-ni sì fi ogo ati ọllá, ati ọpẹ fu 
ẹniti o joko lori ìtẹ̀ ni,ti o mbẹ láye laì 
ati lailai, awọn alàgba, mẹrinlelogun na wolẹ 
niwaju ẹniti o joko lori ìtẹ, nwọn sì tẹriba fu 
ẹniti mbẹ láye lai ati lailai ni, nwọn sì fi ade 
wọn lelẹ niwaju ìtẹ na, wipe, Oluwa, ìwọ 
o yẹ lati gbà ogo ati ọllá ati agbara: nitoripe 
ìwọ li o da ohun gbogbo, ati nitori wiwù rẹ ni 
nwọn fi wà ti a sì ge da wọn. 


Ihin-rere. Joh. 3. 1. 


KỌNRI kan wà ninu awọn F'arisi, tia 
npẹ̀ ni Nikodemu, ijoye kan ninu awọn 
Ju: on na Ì o tẹ̀ Jesu wá Ì oru, o sì wi fu 
u pe, Rabi, awa mọ pe olukọni otitọ lati ọdọ 
Ọlọrun wá ni ìwọ ṣe: nitoripe kò si ẹniti o 
le ge iṣẹ iyanu wọnyi ti ìwọ nṣe, bikoṣepe 
Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀.. Jesu dahùn o sì wì fu u 
pe, Lòtọ, létọ ni mo wi fu ọ, Bikogepe a tún 
enia bí, on kì yio le ri ijọbba Ọlọrun.. Niko- 
demu wi fu u pe, À o ti ṣe le tún enia bí, 
134 


ADURA. 


nigbati o di agbalagba tan? o sì le tún wọ 
inu iya rẹ̀ lọ nigba ekeji, ki a sì tún ọ bí? 
Jesu dahùn wipe, Lòtọ, lôtọ ni mo wi fu ọ, 
Bikogepe a tun enia bí nipa ti omi, ati nipa 
ti Ẹmmí, on kì yio le wẹ ijọbba Ọlọrun. Eyiti 
a bí nipa ti ara, ara ni ; eyiti a sì bí nipa ti 
Ẹmmí, ẹmmí ni.. Ki ẹnu ki o máṣe yà ọ, 
nitori eyiti mo wi fu ọ pe, À kò le ge alaìtún 
nyìn bí.. Afẹfẹ nfẹ si ibi ti o gbé wù u, iwọ 
£ì ngbọ ir rẹ̀, ṣugbọn iwọ kò mẹ abi ti o gbé 
ti wá, ati ibi tì o gbé nlọ: gẹgẹ bẹli gbogbo 
awọn ẹniti a bí nipa ti Ẹmmí.. Nikodemu 
dahùn, o sì wi fu u pe, Nkan nwọnyì yio ti 
ge le rì bẹ̀? Jesu dahùn, o sì wi fu u pe, Iwọ 
ti ṣe olukọni ni Israeli, kò sì mọ nkan nwọnyì ? 
Lôtọ, lôtọ ni mo wi fu ọ, Awa nsọ eyiti awa 
mẹ, awa sì njẹ̀ri eyiti awa ri; ẹnyin kò sì gbà 
ìjẹri wa... Bì mo ba ti ẹrọ. ohun ti aiye yi 
fu nyin, ti ẹnyin kò gbagbẹ̀, ẹnyin o ti ge gba- 
gbọ bi mo ba gọ ohun ti ọrun fu nyin! Kò 
SÌ si ẹnikẹni fi o gòke rẹ̀ ọrun, bikoge ẹniti o 
ti ọrun sọkalẹ wá, eyini li Ọmmọ ọkọnri na ti 
mbẹ li ọrun. Bi Mose sì ti gbé ejò soke n 
agìnjù, gẹgẹ bẹlọ a kò le ge alaìgbé Ọmmọ 
ọkọnri soke pẹlu: pe ẹnikẹni tì o ba gbà a 
gbọ, ki o má ba gegbé, gugbọn ki o le ni ìye ti 
kò nipẹkun. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EKINI LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LỌRUN, agbara ti gbogbo awọn ti o 

gbẹkẹ wọn le ọ, fi inu gbà adura wa; ati 

nitori aìlera ìwa ẹda kikú wa, awa kò le ge 

ohun rere kan lẹhin rẹ, fu wa ni iranlọwọ ti 

ore-ọfẹ rẹ, pe ni ìpamọ ofin rẹ kì awa kì o le wù 
1365 


ADURA. 


ọ, ati ni ìfẹ ati ni ige; nìpasẹ Jesu Kristi 
Oluwa wa. 4min. 


Eptstet. 1 Joh, 4. 7. 


O. ẹ jẹ ki a fẹ ara wa: nitoripe ìfẹ 
ni ti Ọlọrun; ati gbogbo ẹniti o ba fẹ ni 
a bí i nipa ti Ọlọrun, o sì mẹ̀ Ọlọrun... Ẹniti 
kò ba ṣe ifẹ kò mẹ̀ Ọlọrun; nitoripe Ọlọrun 
nì ìfẹ... Ninu eyi li a gbé fi ifẹ Ọlọrun hàn 
Bi Wa, nitoriti Ọlọrun rán Ọmmọ bíbi rẹ̀ 
nikangogo si aiye yi, ki awa ki o le yò nipasẹ 
rẹ̀. Nipa eyi ni ifẹ, kì iṣe pe ti awa fẹ Ọlọ-. 
run, bikoṣe pe ni ti o fẹ wa, ti o sì rán Ọmmọ 
rẹ̀ ṣe ẹ̀tutu fu ẹ̀ṣẹ wa. Olufẹ, bi Ọlọrun ba 
fẹ wa tobẹ̀, o sì yẹ ki awa ki o fẹ ara wa pẹlu. 
Ẹnikẹni kò ri Ọlọrun nigba kan ri.. Bi awa 
ba fẹ ara wa, Ọlọrun mba wa gbé inu wa, a sì 
mu: ìfẹ rẹ̀ pé ninu wa.. Nipa eyi li awa mọ 
pe awa mba a gbé inu rẹ̀, ati on ninu wa, 
nitoriti o ti fi Ẹmmí rẹ̀ fu wa.. Awa gbà ti ri, 
a. sì jẹri, pe Babba rán Ọmmọ lati ṣe Olugbala 
fu araiye.. Ẹnikẹni ti o ba jẹwọ pe Jesu 
Ọmmọ Ọlọrun ni, Ọlọrun mba, a gbé inu rẹ̀, 
ati on nìnu Ọlọrun.. Awa sì ti mẹ̀, a sì gbà 
ìfẹ ti Ọlọrun ni si wa gbẹ̀.. Ọlọrun ni àfẹ̀; 
ẹniti o ba sì ngbé inu ifẹ o ngbé inu Ọlọrun, 
ati Ọlọrun ninu rẹ̀... Nipa eyi li a mu ìfẹ wa 
pé, ki awa ki o le ni igboiya li ọjọ idajọ: 

nitoripe bì o ti ri, bẹ̀li awa sì ri li aiye yi. 
Ìbẹru kò si ninu ifẹ; gugbọn afẹ ti o pé o lé 
ìbẹru jade: nitoriti ìbẹru ni oré..-. Ẹniti o 
bẹ̀ru kò pé ninu ifẹ. Awa fẹ ẹ, nitoriti on 
tòte fẹ wa.. Bi ẹnikan ba wipe, Emi fẹ Ọlọ- 
run, ti o sì korira arakọnri rẹ̀, eleke ni: 

nitori ẹniti kò fẹ arakọnri rẹ̀ ti o ri, yio ti ṣe 
fẹ Ọlọrun ti on kò ri? Ofin yi li awa bì ri 

136 


ADURA. 


gbà lati ọwé rẹ̀ wá, Pe ẹniti o ba fẹ Ọlọrun, 
o fẹ arakọnra rẹ̀ pẹlu. 


TIldn-rere.. Luku 16. 19. 


KỌNRI kan ọlọrẹ̀ ti wà, ti o nwọ aṣọ 
; elesò àluko ati aṣọ àla daradara, a sì ma 
jẹ dìdùndìidùn lojojumô : alagbe kan sì wà ti 
a npò ni Lasaru, ti nwọn ìma, gbé wá kalẹ 
lẹba ẹ̀na ile rẹ̀, ara rẹ̀ kún fu Oju, on a sì 
ma fẹ ki a fi ẹrún ti o ti ori tabeli ti ọlọrọ 
bọ silẹ b6 on: bẹli awọn ajá sì de, nwọn sì 
fa a li ôju lá.. O sì ge, nigbati alagbe kú, a sì 
ti ọwọ awọn angeli gbé e lọ si àiya Abraha- 
mu: ọlọrọ na sì kúi pẹlu, a sì sini; li ọrun 
apadi li o ti gbé oju rẹ̀ soke, o mbẹ ninu ìigẹ 
orô, o 8ì rì Àbrahamu lÌi òkere, ati Lasaru li 
àiya rẹ̀.. O sì ke, o wipe, Babba Abrahamu, 
ṣánu fu mi, ki o sì rán Lasaru, kì o fi orika 
rẹ̀ bọmi, ki o sì fi tù mi li ahọn; nitoriti emi 
ngiṣẹ oré ninu ọwọ ìná yì.. Ṣugbọn Abraha- 
mu wi fu u pe, Ọmmọkọnri, ranti pe, nigbati 
iwọ mbẹ Ì: aiye ìwọ tì gbà ohun rere ti rẹ 
tan, ati Lasaru ohun buburu: ṣugbọn nisisiyi 
ara rọ ọ, ìwọ sì nṣiṣẹ orô... Ati pẹlu gbogbo 
eyi, ọgbọn nla Bi a fi da awa ati ẹnyin la- 
gbedemeji: bẹli awọn ti nfẹ, kò le rekọja si 
nyin lati ihin lọ; bẹ̀li awọn ti sì nfẹ, kò le 
rekọja, si wa lati ìbẹ̀ wá.. O sì wipe, Njẹ mo 
bẹ̀ ọ, babba, ki ìwọ ki o le rán a lọ si ile 
babba mi: nitoriti mo ni arakọnri marun ; 
ki o le rò fu wọn, ki nwọn ki o má ba wá si 
ibi ìgẹ oré yì pẹlu... Abrahamu sì wi fu u pe, 
Nwọn ni Mose ati awọn woli; ki nwọn ki o 
gbẹ wọn. O sì wi fu u pe, Bẹ̀kọ, babba 
Abrahamu: ṣugbọn bi ẹnikan ba ti inu okíá 
tẹ wọn lọ, nwọn o ronupiwada... O sì wi fu un 
pe, Bi nwọn kò ba gbẹ̀ Moge ati awọn woli, 

137 


ADURA. 


nwọn kì yio yi ọkkàn pada bi ẹnikan tilẹ tiinu 
okú dide. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EEKEJI LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


OPEIWA. iwọ ti kò tì lati ṣe iranlọwọ ati 
akogo awọn ti iwọ tẹ ninu ìbẹru ati ifẹ 
rẹ, ti o duro ṣinṣin; Pa wa mọ, awa mbẹ̀bẹ 
lọdọ rẹ, labbẹ àbo ìpese rere rẹ, ki o sì mu wa 
ki a ma ni ìbẹru ati ìfẹ ti Orukọ mim? rẹ titi 
lọ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa... 4m4n. 


Epsten. 1 Joh. 3. 13. 


I ẹnu ki o máṣe yà nyin, ẹnyin arakọnri 

mi, bi aiye ba korira nyin. Àwa mẹ̀ pe 
awa ti kọja lati inu ikú sinu ìye, nitori ti awa 
fẹ awọn arakọnri.. Ẹnikẹni ti kò ba fẹ ara- 
kọnri rẹ̀ o ngbé inu ikú. Ẹnikẹni ti ò ba 
korira arakọnri rẹ̀ on ni olupani: ẹnyin sì mọ 
pe ìye aìnipẹkun kò le ba olupani kan gbé. 
Nipa eyi li awa mẹ afẹ Ọlọrun, nitoriti o fi 
ẹmmí rẹ̀ lelẹ fu wa: o sì yẹ ki awa fi ẹmmí 
wa lelẹ fu awọn' arakọnri. ugbọn ẹniti o 
ba ni ohun rere ti aiye yi, ti o sì ri arakọnri 
rẹ̀ ti iṣe alaìni, ti o sì sé ìyọnu rẹ̀ gì 1, ifẹ 
Ọlọrun yio ha ti bá oluwarẹ̀ gbé? Ẹnyin 
ọmmọde mi, ẹ máge jẹ ki a fi kìki ẹnu ge ilẹ̀, 
tabi kìkì ahọn; ; bikoṣe ni ige ati nì otitọ. 
Ati nipa eyi lI awa mọ pe awa mbẹ ni ti inu 
. otitọ, ati pe awa o sì ṣe dajudaju ọkkàn wa 
niwaju rẹ̀. Nitori bi ọkkàn wa ba da wa lẹbi, 
Ọlọrun tobi jù ọkkàn wa, lọ, o sì mọ ohun 
gbogbo... Olufẹ bi ọkkàn wa kò ba da wa 
lẹbi, njẹ awa ni igbẹkẹle sipa ti Ọlọrun. Àti 
ohunkohun ti awa ba bòre, awa rì gbà lọdọ 

138 


ADURA. 


rẹ̀, nitori ti awa pa ofin rẹ̀ mọ, ti awa sì nge 
nkan wọn-nì ti o ṣe ohun ìwu niwaju rẹ̀. 
Eyi sì li ofin rẹ̀, Pe ki awa ki o le gbà orukọ 
Jesu Kristi Ọmmọ rẹ̀ gbé, ki a sì fẹ ara wa, 
gẹgẹ bi o ti fi ofin fu wa.. Ẹniti o ba sì pa 
ofin rẹ̀ mọ o mba a gbé inu rẹ̀, ati on ninu rẹ̀. 
Ati nipa eyi li awa mọ pe o mba wa gbé inu 
wa, nipa Ẹimmí ti o fifu wa. 


Ihin-rere... Luku 14. 16. 


KỌNRÍP kan ge àse alẹ nla, o sì pò awọn 
enia pìpọ: O sì rán oniṣẹ rẹ̀ ni wakati 
àse alẹ, ki o wi fu awọn ti a ti pò tẹlẹ pe, Ẹ 
wá; nitori ohun gbogbo ge tan. . Gbogbo 
wọn 8ìÌ bẹ̀rẹ li ohùn kan lati ma wawi.. Ékinì 
wì fu u pe, Emi rà ìlẹ kan biri bayi, emi kò 
le ṣe ki nmá lọ lati wò o: mo bẹ̀ ọ kì a ṣe 
gafara fu mi. - EÉkeji sì wipe, Emi rà, ajaga 
malu marun, emi sì nlọ lati dan wọn wò: mo 
bẹ̀ ọ ki a ṣe gafara fu mi. -. kẹta sì wipe, 
EÉmì gbeyawo, nitorina l1 emi kò fi le wá. 
Nigbati oniṣẹ pada de, o sì sọ gbogbo nkan 
wọnyì fu oluwa rẹ̀.. Nigbana, nì bále ile binu, 
o wi fu oniṣẹ rẹ̀ pe, Jade lọ nìsisìyì si igboro 
ìlu, ati si abuja ọna igboro ìlu, ki iwọ kì o sì 
mu awọn talakà, ati awọn alabukun arun, ati 
awọn amỌfkun, ati awọn afọju wá si ihinyi. 
Oniṣgẹ na sì wipe, Oluwa, a, ge bi o ti wi tan, 
àye sì mbẹ ni ile.. Oluwa sì wi fu oniṣẹ na 
pe, Jade lọ si opépo, ati si ipa ọna ọgbà, ki 
ìwọ ki o sì rẹ̀ wọn ki nwọn ki o wá, ki a le 
mu ile mi kún... Ki emi ki o wi fu nyìn, 
Ẹnikẹni ninu awọn ti a ti pẹ, kì yio tọwò ninu 
àsẹ alẹ m1. 





139 


ADURA. : 


ỌJỌ ỌLỌRUN ẸEẸTA LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adara. 


LU WA, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fi inu gbẹ ti 
wa; ki o sì fifuni, pe awa, ẹniti iwọ fi ìfẹ 
atàìyawa fu latì ma gbadura, nipa, ìranlọwọ 
agbara, rẹ, ki a le ma, dabobo wa, ati kì a le 
ma tù wa ninu, ninu gbogbo ewu ati ipọnju 
wa; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. .42mán. 


Epistei. 1 Pet. 5. 5. 


(Je? nyin ẹ ma foribalẹ fu aha nyin, 
ki a sì fi irẹlẹ wọ nyin li aṣọ: nitori ti 
Ọlọrun kọjùjasì awọn onirera, ṣugbọn o fi ore- 
ọfẹ fu awọn onirẹlẹ ọkkàn... Nitorina ẹ rẹ̀ ara 
nyin silẹ labbẹ ọwọ agbara Ọlọrun, ki on ki o 
sì gbé nyin leke li akokò: ẹ ma ké gbogbo 
aniyan nyin le e lọwẹ̀; nitori ti o nṣe aniyan 
nyin.. Ẹ ma wà li aìrekọja, ẹ ma ṣọra ; nitori 
òṣu ọtá nyin, bi kiniu ti nke ramurami, o 
nrìn ká kiri, o nwá ẹniti yio pajẹ kiri: ẹniti 
ki ẹnyin ki o kọjùjasi girigiri nipa igbagbọ, 
ki ẹnyin ki o mọ pe ipọnju na, ti ṣẹ ninu awọn 
arakọnri nyin ti o wà 11 aiye. Ṣugbọn Ọlọrun 
tì ore-ọfẹ gbogbo, ti o pò wa sinu ogo rẹ̀ tì kò 
nipẹkun nipa Kristi Jesu, nigbati ẹnyin ba 
jìya nigba diẹ, ki o ṣe nyin li agepé, ki o fi 
ẹsẹ nyin mulẹ, ki o fu nyin li agbara, ki o fi 
ldi nyin kalẹ.. On li ogo ati agbara mbẹ fu 
lai ati lailai... Amin. 


Ilin-rere.. Luku 156. 1. 
N'"' A ni gbogbo awọn agbowode ati 
ẹlẹṣẹ sumọ ọ lati gbẹ̀ ọrọ rẹ̀. Àti awọn 
Farisi ati awọn akọwe nkù, wipe, Ọkọnri yi 
ngbà ẹlẹṣẹ, o sì mba kn jẹun.. O sì pa owe 


ADURA. 


yi fu wọn, wipe, Ọkọnri ewo ni ninu nyin, ti 
o nì ọgọrun agutan, bi o ba sọ ọkan nù nìnu 
wọn, ti kì yio fi mọkandilọgọrun iyokun silẹ 
ni pápa, ti kì yio sì tọsẹ eyi ti o nù lọ, titi yio 
fi ri 1?. Nigbati o sì ri i tan, o gbé e le ejika 
rẹ̀, o nyọ... Nigbati o sì de ile, o pò awọn ọrẹ 
ati aladugbo rẹ̀ jọ, o nwi fu wọn pe, Ẹ ba mi 
yọ; nitoriti mo ri agutan mi ti o ti nù.. Ki 
emi ki o wi fu nyin, gẹgẹ bẹ̀li ayọ yio wà li 
ọrun lori ẹlẹṣẹ kan ti o ronupiwada, jù lori 
olòtọ mọkandilọgọrun lọ, ti o ṣe alaìnì ironu- 
piwada... Tabi obiri ewo jì o ni fadaka, mẹwa, 
bi o ba sọ ọkan nù, ti kì yio tàn fitilà, ti kì 
yio gbá ile, ti kì yio wá a gidigidi titi yio fi 
ri 12. Nigbati o sì ri i, o pò awọn ọrẹ̀ ati 
awọn aladugbo rẹ̀ jọ, o wipe, PẸ ba mi yẹ̀; 
nitoriti mọ ri fadakà ti mo tì sọnù.. Ki emi 
ki o wi fu nyin, gẹgẹ bẹ̀li ayọ mbẹ niwaju 
awọn angeli Ọlọrun lori ẹlẹṣẹ kan ti o ronupi- 
wada. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸRIN LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LỌRUN, alabo gbogbo awọn ti o gbẹkẹle 
ọ, lẹhin ẹniti ohun kan kò lì agbara, ohun 
kan kò ṣe mimọ; Sọ finu rẹ di pipọ, ki o sì 
ma, bisi i lori wa; ni pe bi ìwọ ti nṣe alakoso 
ati amọna, wa, ki awa ki o le ma là ohun igba 
diẹ kọja bẹ̀, pe nikẹhin ki awa ki o máṣe 
padanu ohun wọn-ni aìnipẹkun: F'i eyi fu wa, 
Babba ọrun, nitori ti Jesu Kristi Oluwa wa. 
49mám. 


Epistet. - Rom. 8. 18. 
Mi ti ṣgìrọ rẹ̀ pe ìya igba isisiyi kò yẹ lati 
fi ṣe akawe ogo ti a o fihàn ninu wa. 
141 


ADURA. 


Nitori afojusọna ireti ti ẹda o duro dẹ̀ ifihàn 
ti awọn ọmmọ Ọlọrun... Nitoriti a da ẹda lati 
foribalẹ fu asan, kì ìṣe tinutinu rẹ̀, ṣugbọn 
nitori ẹniti o nfi ori rẹ̀ balẹ ni ireti, nitoriti a o 
yọ ẹda tikararẹ̀ kuro lọwọ idibajẹ sinu idande 
ti awọn ọmmọ Ọlọrun ti o li ogo.. Nitoriti 
awa mò pe gbogbo ẹda li o nkerora ti o sì 
nrọbi pọ titi o fi dì isisiyi... KÌ sì ige awọn 
nikan, ṣugbọn awa tikarawa pẹlu, ti o ni 
akọso Ẹmmí, ati awa, tikarawa, nkerora ninu 
ara wa, awa nduro dò ìgọdọmmọ, idande ti 
ara, Wa. 


Than-rere.. Luku 6. 36. 


I ẹnyin ki o li ánu, gẹgẹ bi Babba nyin sì 
ti It finu... Ẹ máṣe dani li ẹjọ, a kì yio sì 
da nyin li ẹjọ: ẹ máṣe dani lẹbi, a kì yio sì 
da nyin lẹbi: ẹ darijì, a o sì darijì nyin: ẹ fi 
funi, a o sì fifu nyin; oṣuwọn daradara, a- 
imọlẹ, ati amipọ, akún-wọ-silẹ, 11 a o wọn si 
àiya nyin... Nitori oṣuwọn na ti ẹnyin fi wọn, 
on li a o pada fi wẹn fu nyin.. Ù sì pa owe 
kan fu wọn, Afọju le ṣe amẹ̀na afọju ! awọn 
mejeji kì yio ṣubu sinu ihò! Ẹniti a nkẹ̀ kì 
ìjù olukẹ̀ rẹ̀ lọ: ṣugbọn olukuluku ẹniti o pé, 
yio dabi olukọ rẹ̀. Eso ti ìwọ sì nwò ẹrún 
igi ti mbẹ li oju arakọnri rẹ̀, ṣugbọn iwọ kò 
kiyesi ìti igi ti mbẹ li oju ara rẹ? 'Tabi iwọ 
o ti ge le wi fu arakọnri rẹ pe, Àrakọnrì, jẹ 
ki emi ki o yọ ẹrún igi ti mbẹ li oju rẹ, 
nigbati ìwọ tikararẹ kò kiyesi ìti igi ti mbẹ 
li oju ara rẹ? Iwọ agabagebe, tòte yọ ìti igi 
jade kuro li oju ara rẹ na, nigbana ni ìwọ o 
sì to riran gbangba, lati yọ ẹrún igi kuro ti 
mbẹ li oju arakọnri rẹ, 





142 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN ẸEKARUN LẸHJN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LUWA, fifuni, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, kì a le 

fi alafia ṣe ìlana ti ipa aiye yi tobẹ̀ lati 
ọdọ ijọbba rẹ wá, ki Ijọ awọn enia rẹ ki o le 
ma fi ayọ sìn ọ ninu gbogbo ìwa-bi-Ọlọrun 
idakẹjẹ ; nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. 42 n. 


Episteli. 1 Pet. 3.8. 


I gbogbo nyin ṣe oninu kan, ki ẹ sì ma 
ṣe ìyọnu gi ọmmọnikeji, ẹ ma fẹni bi ara- 
kọnri, ẹ ṣe iyọnu, ẹ ṣore: ẹ máge fi buburu san 
buburu, tabi fi ebú san ebú; ṣugbọn kàka bẹ̀ ẹ fi 
ìbukún san; ki ẹnyin ki o ma, mẹ̀ pe eyini l1 
a pò nyìn si, ki ẹnyin ki o le jogún ibukún. 
Nitori ẹniti o ba fẹ ìye, tì o sì nfẹ rì ọjọ rere, 
jẹ ki o pa ahọn rẹ̀ mọ kuro ninu buburu, ati 
òte rẹ̀ ki o má sẹ̀rọ ẹ̀tan: ki o yapa ibi silẹ, 
ki o sì ma ge rere; jẹ ki o ma wá alafia, ki o 
sì ma lepa rẹ̀.. Nitorì ti oju Oluwa mbẹ lara 
awọn olododo, ati etí rẹ̀ ṣí si adura wọn : gu- 
gbọn oju Oluwa korò si awọn ti nge buburu. 
'T'ani yio sì ṣe buburu si nyìn, bì ẹnyin iba ṣe 
ọmmọ ẹhin ohun ti iṣe rere! ugbọn bi 
ẹnyin ba jìya nitori ododo, alafia ni: ẹ máṣe 
fòya ẹ̀ru wọn, ki ẹ má sì ṣe kọn-nu ; ṣugbọn 
ki ẹ bọwọ fu Ọlọrun Oluwa li àiya nyin. 


TIhin-rere..- Luku 5. 1. 


0 BÌ ṣe, nigbati awọn enia ṣù mẹ ọ lati gbọ 

ọrọ Ọlọrun, ti o sì duro letí adagun 

Genesaretai, O sì ri ọkọ meji ti nwọn gún letí 

adagun : ṣugbọn awọn apẹja sọkalẹ kuro ninu 

wọn, nwọn ti nfẹ àwọn wọn... O sì wọ ọkan 

ninu awọn ọkẹ̀ na, ti ṣe ti Simon, o sì bẹ̀ ẹ ki 
143 


ADURA 


o tẹ̀ si ẹhin diẹ kuro ni ilẹ. O sì joko, o sì 
nkẹ̀ awọn enia lati inu ọkẹ lọ.. Bio ti dakẹ 
ọrọ ìsọ, o wi fu Bimon pe, T'ìì si ibu, ki ẹnyin 
ki o sì jù àwọn nyìn si isalẹ fu akopọ. Simon 
dahùn o sì wi fu u pe, Olukọni, gbogbo oru 
aná li awa fi ṣiṣẹ, awa kò sì mu nkan: ṣugbọn 
nitori ẹ̀rọ rẹ emi o jù àwọn na Bi isalẹ. 
Nigbati nwọn gì ti ge eyi, nwọn ké ẹ̀pọ ẹja: 

àwọn nwọn sì ya. Nwọn sì ṣapẹrẹ si ẹgbẹ 
wọn, ti o wà li ọkọ ekeji, ki nwọn ki o wá 
lati ràn wọn lọwọ... Nwọn sì wá, nwọn sì 
kún ọkò mejeji, bẹnì nwọn bẹ̀rẹ sì irì. Nigbati 
Bimon Peteru ri i, o wolẹ lẹba, ékun Jesu, o 
wipe, Lọ kuro lọdọ mi; nitori ẹlẹṣẹ ni mi, 
Oluwa... Hà sì ge e, ati gbogbo awọn ti mbẹ 
pẹlu rẹ̀, fu akopọ ẹja ti nwọn ké; bẹ̀ sì ni 
Jakobu ati Johanu awọn ọmmọkọnrìi Sebede, 
ti nṣe alabapa Simon... Jesu sì wi fu Simon 
pe, Máṣe bẹ̀ru ; lati isisiyi lọ ìwọ o mu enia. 
Nigbati nwọn sì ti mu ọkọ wọn de ilẹ, nwọn 
fi gbogbo nkan rẹ silẹ, nwọn sì ntọ ọ lẹhin lọ. 


'U— esun 


ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸFA LẸHIN MẸTALỌEAN, 
Adura, 
LỌRUN ìwọ ti o ti pẹ̀se irú ohun ti o 
kọja oyé enia lọ, fu awọn ti o fẹ ọ; T'ú 
irú ifẹ ni si ọ si wa li àiya, pe bi awa ti nfẹ 
ọ jù ohun gbogbo lọ, ki awa ki o le ri ileri rẹ 
gbà, ti o ta ohun gbogbo yọ ti awa le fẹ; 
mt(ori Jesu Kristi Oluwa wa... .42—mn. 


Episteli. Rom. 6. 3. 


IA da kò mọ pe, iye awọn ninu wa (i a 
baptisi sinu Jesu Kristi, a baptisi wọn 
144 


ADURA. 


sinu ikú rẹ̀! Njẹ a sì fi baptismu sìn wa pọ 
pẹlu rẹ̀ sinu ikú: pe gẹgẹ bia ti jí Kristi 
Jesu dide kuro ninu okú nipa ogo ti Babba, 
gẹgẹ bẹli o yẹ ki awa ki o ma rìn li ọtun ìwa. 
Njẹ bi o ba ṣepe a gbìn wa pọ ninu afarawe ti 
ìkú rẹ̀, awa o sì rì bi afarawe ti ajinde rẹ̀: 
eyi li awa sì nmọ pe, a kàn ogbologbo ọkọnri 
wa mọ agbelebu pẹlu rẹ̀, ki a le pa ara ẹ̀ṣẹ 
kú, lati isisiyi lọ ki a má le sìn ẹ̀ṣẹ mọ. 
Nitori ẹniti o kú, o bọ lọwọ ẹ̀ṣẹ.. Njẹ bi awa, 
ba bá Kristi kú, awa gbagbọ pe awa o sì wà 
liye pẹlu rẹ̀: awa mọ pe bì a ti jí Kristi 
dide kuro ninu okúi,, kò ni ikú mé;; ikú kò le 
ṣe oluwa rẹ̀ mọ.. Nitoriti ti o kú, o di okú si ẹ̀ṣẹ 
lẹkan: nitorititi osì wà làye, owà láyesi Ọlọrun. 
Bẹni gẹgẹ ki ẹnyin ki o kà ara nyìn di okú 
nitòtọ si ẹ̀ṣẹ, ṣugbọn ẹnyin wà láye si Ọlọrun 
nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 


Ilan-rere..- Mat. 5. 20. 


Jo wi fu ọmmọ ẹhin rẹ̀ pe, Bikoṣepe odo- 
do nyin ba kọja ododo awọn akọwe pẹlu 
ti awọn F'arisi, ẹnyin kì yio le de ijọbba ọrun 
biot(iwù ki o ri.. Ẹnyin ti gbẹ bi a ti wi fu 
awọn ara igbani pe, Iwọ kò gbọdọ pania; ẹni- 
kẹni ti o ba pania yio wà li ewu idajọ... Mu- 
gbọn emi wi fu nyin, Ẹnikẹni ti o binu si 
arakọnri rẹ̀ lasan, yio wà li ewu idajọ; ati 
ẹnikẹni ti o ba wi fu arakọnri rẹ̀ pe, Raka, 
yio wà li ewu ti ijọ awọn igbimọ ; ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o ba wipe, Iwọ aṣiwere, yio wà li 
ewu ti iná ajôku ọrun apadi. Nitorina bi 
ìwọ ba nmu ẹ̀bun rẹ wá si ibi pẹpẹ, bi iwọ ba 
ranti pe, arakọnri rẹ li ohun kan ninu si ọ; 
fi ẹ̀bun rẹ silẹ nibẹ̀ niwaju pẹpẹ, pada lọ sile; 
tòẹte ba arakọnri rẹ làja na, nigbana ni ki o 
to wá ibun ẹ̀bun rẹ.. Ba ọtá rẹ rẹ̀ kánkan, 
146 Li 


ADURA. 


nigbati iwọ wà li ẹ̀na pẹlu rẹ̀; li akokò eyi 
ki ọtá rẹ kì o má ba fi ọ le onidajọ lọw, 
onidajọ a sì fi ọ le tẹtu lọw, a sì gbé ọ sọ 
sinu tubu.. Détọ ni mo wi fu ọ, Iwọ kì yio 
jade kuro nibẹ̀, titi iwọ o fi gan owo kan 
iyokù. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EHEJE LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LU WA, ti agbara ati ipa gbogbo, iwọ ẹniti 

ge olorisọn ati olufuni h ohun didara gbo- 

gbo; Lẹ ifẹ Orukọ rẹ si wa li àiya, mu ìsìn 

Ọlọrun ti o tẹ ki o ma bisi ninu wa, ma fi ore 

rẹ gbogbo bẹ wa, ati ninu ánu rẹ nla pa wa 

mọ ninu rẹ̀ na; nitorì Jesu Kristi Oluwa wa. 
4 mn. 


Epistei. Rom. 6. 19. 


MI nsẹ̀rọ yi bi òde enia nitori aìlera ara 
nyin: nitori bi ẹnyin ti jọwọ ẹ̀ya ara nyìn 
lọwọ li ọmmọ ọdọ fu €ri ati sinu ẹ̀ṣẹ de ẹ̀ṣẹ; 
bẹ̀ni ki ẹnyin ki o sì jọwọ ẹ̀ya ara nyin lọwé li 
ọmmọ ọdọ si ododo sì mimọ ìwa. Nitori 
igbati ẹnyin ti nṣe ọmmọ ọdọ ẹ̀ṣẹ, ẹnyin tì bọ 
lọwọ ododo.. Njẹ òẹ̀re kili ẹnyin ha jẹ ninu 
ohun ti oju ntì nyin si nisisiyi! nitori ikú li 
opin nkan wọn-ni.. ugbọn nisisiyi ti a mu 
nyin yọ kuro ninu ẹ̀ṣẹ, ti ẹnyin si dì ọmmọ 
ọdọ Ọlọrun, ẹnyin njẹ òre nyin sì mimọ ìwa, 
ati opin rẹ̀ ìye ti kò nipẹkun... Nitori ikú li 
ẹ̀re ẹ̀ṣẹ; gugbọn ẹ̀bun ọfẹ ti Ọlọrun ni ìye ti 
kò nipẹkun nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 


Jáhan-rere.. Marku 8. 1. 


TrT; ọjọ wọn-ni nigbati ijọ awọn enia pọ gidi- 
gidi, ti nwọn kò sì li onjẹ, Jesu pò awọn 
146 


ADURA. 

ọmmọ ẹhin rẹ̀ sọdọ rẹ̀, o sì wi fu wọn pe, 

nu ijọ awọn enia nṣe mi, nitoriti o di ìjọ 
mẹta nisisiyi ti nwọn ti wà lọdọ mi, nwọn kò 
sì li ohun ti nwọn yio jẹ: bi emi basì rán 
wọn lọ sgi ile wọn li ebi, árẹ̀ yio mu wọn Ìi 
ọna: nitoriti awọn pipọ li o ti ọna jujìn wá. 
Awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ sì da a lohùn wipe, Nibo 
li a o gbé ti fi akara tẹ awọn enia yi lọrùn li 
agìnjù yi ?. O sì bi wọn lére, wipe, Iṣu akara 
melo li ẹnyin ni? Nwọn sì wipe, Meje... O sì 
ni ki a mu awọn enia joko ni ìlẹ: o sì mu 
iṣu akara, meje na, o sure, o bu u, o sì fifu 
awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀, ki nwọn kì o gbé e kalẹ 
niwaju wọn; nwọn sì gbé e kalẹ niwaju awọn 
enia... Nwọn sì li ẹja kekere diẹ: o sì sure, o 
sì ni ki a fi wọn siwaju wọn pẹlu... Bẹ̀ni nwọn 
jẹ, nwọn sì yé: nwọn sì ké ajẹkù ti o kù jọ 
agbẹn meje kún. Awọn ti o jẹ ẹ to ìwọn 
ẹgbaji enia: o sì rán wọn lọ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸEẸJỌ LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LỌRUN, lai ìpese ẹniti kì itase ti o ge 
ìlana ohun gbogbo ati li ọrun, ati lori ilẹ; 
Àwa nfi ìrẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ lati mu ohun 
gbogbo ti ìpani-lara kuro lọdọ wa, ki o sì fu 
wa li ohun nwọn-na ti o ge anfani fu wa; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa. 4man. 


Eptstet. Rom. 8. 12. 


A FERE ajigbese Ii awa, ki ige ti ara, 

ti a o fi wà ni ipa ti ara.. Nitori bi ẹnyin 

ba wà ni ipa ti ara, ẹnyin o kú: gugbọn nipa 

ti Ẹmmí bi ẹnyin ba np(n iṣe ti ara loju, 
147 Là 


ADURA. 


ẹnyin o yẹ.. Nitori iye awọn ti a nge amòna 
fu lati ọdọ Ẹmmí Ọlọrun wá, awọn ni ige 
ọmmọ Ọlọrun... Nitori ẹnyin kò gbà ẹmmí 
ìdeni lati bẹ̀ru mQ; ṣugbọn ẹnyin ti gbà 
Ẹmmí isọdọmmọ, nipa eyi ti awa fi nkepò, 
Aba, Babba.. Ẹmmí tikararẹ̀ li o njẹ ẹmmí 
wa li ẹrí pe, ọmmọ Ọlọrun li awa ṣe: bi awa 
iba ṣe ọmmọ, njẹ awa li ajogun; ajogun ti 
Ọlọrun, ati ajumọ-jogun pẹlu Kristi; bi o ba 
ṣepe awa bá a jìya, ki a le ṣe wa logo pẹlu rẹ̀. 


Ildn-rere..- Mat. 7. 18. 


MA kiyesi awọn eke woli ti o ntẹ̀ nyin 

wá li awọ agutan, ṣugbọn apanijẹ ikorikò 
ni nwọn ninu.. Eso wọn li ẹnyin. o fi mọ wọn. 
Enia a ma ká eso ajara lori ẹgún ọgán, tabi 
a ma, ká eso ọpọtọ ninu ẹ̀wọn? (Gẹgẹ bẹ gbo- 
gbo igi rere ni so ego rere; ṣugbọn igi buburu 
ni sì so ego buburu, Igi rere kò le so eso 
buburu, bẹ̀ni igi buburu kò sì le so ego rere. 
Gbogbo igi tì kò ba go eso rere, a ke e lùlẹ, a 
sì wQọ ọ sọ sinu ìná... Nitorina, nipa, ego wọn 
li ẹnyin yio fi mẹ wọn.. Kì iṣe gbogbo ẹniti 
npẹé mi li Oluwa, Oluwa, ni yio wọle ijọbba 
ọrun; bikoge ẹniti nge ifẹ ti Babba mi ti mbẹ 
li ọrun. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸEẸSAN LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LUWA, fifu wa, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, 
ẹmmí ati ma rò on ati ma ge irú ohun 
nwọn-ni ti o tẹ nigba-gbogbo ; pe awa, ti kò 
le ṣe ohun kan ti o dara lẹhin rẹ, nipasẹ rẹ ki 
a le kún wa lọwò lati ma gbé ìwa gẹgẹ bi ifẹ 
rẹ̀; nitori Jesu Kristi Oluwa wa... 4m£n. 
148 


ADURA. 


Episteli. 1 Kor. 10.1. 


A OOO emi kò fẹ ki ẹnyin ki o ṣe 
alaìmọ, bi gbogbo awọn babba wa ti mbẹ 
labbẹ awọ sanma, ti gbogbo wọn sì là okun 
Já; ti a sì baptisi gbogbo wọn si Mose ninu 
awọ sanma, ati ninu okun; ti gbogbo wọn 
sì ti jẹ onjẹ ẹmmí kan na; ti gbogbo wọn sì 
ti mu ohun mimu ẹmmí- kan na: nitoripe 
nwọn nmu ninu Àpa(tta ẹmmí ni ti ntò wọn 
lẹhin: Kristi sì li Apatta na... Ṣugbọn ẹ̀pọ- 
lọpọ wọn ni ìnu Ọlọrun kò dùn si: nitoripe a 
bì wọn ṣubu Hi aginjù... Gbbogbo' nkan wọnyi 
81 jasi apẹrẹ fu wa, nis1S1yi, nikẹhin ki awa ki 
o máṣe ge ifẹkufẹ gi ohun buburu, gẹgẹ bi 
awọn pẹlu ti ṣe ifẹkufẹ... Bẹni ki ẹnyin kì o 
má sì ge abọriga, bi awọn omiran tì ṣe ninu 
wọn: gẹgẹ bi a ti kọ ọ wipe, Àwọn enia na, 
joko lati ma jẹ ati lati ma. mu, nwọn sì dide 
soke lati ma ṣire... Bẹ̀ni ki awa ki o má Bì ge 
àgbere bi awọn ẹlomiran ti ge, ti ẹgba mọkanla 
le ẹgbẹrun enia gubu ni ijọ kan ninu wọn. 
Bẹni ki awa ki o máṣe dan Kristi wò, gẹgẹ bi 
awọn ẹlomiran pẹlu ninu wọn tì dan a wò, ti 
a SÌ fi ejò run wọn.. Bẹni ki ẹnyin kì o máṣe 
kù ninu nyin, gẹgẹ bi awọn ẹlomiran pẹlu 
ninu wọn tì kù, a sì run wọn lati ọwọ olu- 
parun ni wá.. Gbogbo nkan wọnyi ti o gẹ si 
wọn Sì jasi apẹrẹ fu wa: a sì kọwe wọn lati 
jẹ ikilọ fu wa, lori ẹniti igbẹhin aiye mbọ wá 
si... Nitorina ẹnikẹni ti o ba rò pe on duro, 
ki o kiyesi ara, ki o má ba ṣubu.. Kò ská ti 
isi idanwò kan ti o ti bá nyin, bikoge irú eyiti 
o mẹ niwọn fu enia: ṣugbọn olododo li Ọlọrun, 
ẹniti kì yio jẹ ki a dan nyin wò jù bi ẹnyin ti 
le gbà; ṣugbọn on o ṣe ìlana kan pẹlu ninu 
ìdanwò na lati là, ki ẹnyin ki o le gbà a. 
149 


ADUBA. 


Ihin-rere -- Luku 16. 1. 

O BÌ wi fu awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ pe, Ọkọnri 

kan ọlọrọ ti wà, ti o ni iriju kan; on na 
ni nwọn fi sùn u pe, o ti nfi ọrẹ̀ rẹ̀ ṣẹòfo. 
Nigbati o sì pò e, o wi fu u pe, Éiṣe ti emi fi 
ngbọ eyi nitori rẹ Ti ṣìro igẹ iriju rẹ; nitori 
bọya iwọ kì yio ṣe iriju pẹ mQ.. Iriju na sì 
wì ninu ara rẹ̀ pe, Ewo li emi o ṣe? nitoriti 
Oluwa mi gbà ìṣẹ iriju lọwẹ mi: emi kò le 
wàlẹ; lati ṣagbe oju ntì mi.. Mo mọ bi emi 
o ti ṣe, nigbati a ba mu mai kuro nibi igẹ iriju, 
ki nwọn ki o le gbà mi sinu ile wọn... Bẹli o 
sì pẹ̀ olukuluku awọn ajigbese ti oluwa rẹ̀ 
sọdọ rẹ̀, o sì bì ekini pe, Elo ni iwọ jẹ oluwa 
mi! Ù sì wipe, Ọgọrun oṣuwọn oréro... O sì 
wi fu u pe, Mu awe rẹ, ki iwọ ki o sì joko 
nisisiyi, ki iwọ ki o kọwe ti adọta... Nigbana 
li o sì bì ẹnikeji pe, Elo ni iwọ jẹ? On sì 
wipe, Ọgọrun oṣuwọn alikama. O sì wi fu u 
pe, Mu iwe rẹ, ki iwọ ki o kọwe ti ọgọrin. 
Oluwa sì yìn alaìgôtọ iriju na, nitoriti o. 
ọgbọn ṣe e: awọn ọmmọ aiye yi sá gbọn ni 
iran wọn jù awọn ọmmọ imọlẹ lọ.. Ki emi ki 
o wì fu nyin, ẹ fi mamon alaìgòtọ yàn ọrẹ fu 
ara nyin; nigbati ẹnyin ba yẹ̀, ki nwọn ki o 
le gbà nyin si ibujoko wọn titì aiye. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸFKẸWA ITẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adara. 


O:bwe: jẹ ki etí inu rẹ ki o gí si adura 
awọn inṣgẹ rẹ onìrẹlẹ ohùn; ati ki nwọn 
ki o le ri ìbere wọn gbà, mu wọn bẹ̀re irú 
ohun ti yio ma wù ọ; nitori Jegu Kristi Oluwa 
W8a.- 42mún. 

150 


ADURA. 


Episteli. 1 Kor. 12. 1. 


AS RI emi kò fẹ ki ẹnyin ki o wà li 

òpe nipa ti ẹ̀bun ẹmmí.. Ẹnyin sá mẹ 
bi ẹnyin ti jẹ Keferi ti a fà lọ sọdọ odi oriṣa 
wọnyi, gẹgẹ bi a ti dari nyin.. Nitorina. mo 
wì fu nyìn latì mọ pe, kò sì ẹnikẹni ti nsòrọ 
nipa Ẹmmí Ọlọrun, ti o le pò Jesu li ẹni 
ifibu : ati pe, kò si ẹniti o le wipe, Oluwa ni 
Jesu ige, bikoge nipa Ẹmmí MimQ, -. Nisisiyi 
onirùiru ẹ̀bun hi o sá wà, ṣugbọn ọkan h 
Ẹmmí.. Ati oniriiru iṣẹ alufa hi o sì wà, ṣu- 
gbọn Oluwa kan na ni.. Atialarabara igẹ li o 
sì wà, ṣugbọn (Ọlọrun kan na ni nṣiṣẹ gbogbo 
wọn ninu gbogbo wọn... Kugbọn a nfi ifihàn 
ti Ẹmmí fu olukuluku enia lati jòre nipasẹ rẹ̀. 
Nitoriti a fi ẹrọ ọgbọn fu ẹnikan nipa ti 
Ẹmmí; ati fu ẹlomiran ẹ̀rọ ìmọ nipa mmí kan 
na; ati fu ẹlomiran igbagbọ nipa. Ẹimmí 
kan na; ati fu ẹlomiran ẹ̀bun imularada nipa 
Ẹmmí kan na; fu ẹlomiran ìṣẹ iyanu iṣe; 
fu ẹlomiran isọtẹlẹ; fu ẹlomiran ìmọ ẹmmí; 
fu ẹlomiran onirùiru òde ìfẹ ; fu ẹlomiran itu- 
mẹ̀ òde: ṣugbọn gbogbo wọnyi li ẹnikan ni, 
ani Ẹmmí kan na nṣe, o npín fu olukuluku gẹgẹ 
bi o tì wù u. 


Ilan-rere.. Luku 19. 41. 


NI. o sì gumọ etile, o ṣijuwò ilu nla, 
na, o sọkun si 1 lori, O nwipe, Iba, ṣepe 
ìwọ mẹ, iwọ na, loni ọjọ rẹ, ohun ti ṣe alafia 
rẹ! gugbọn nisisiyi nwọn pamọ kuro h oju 
rẹ... Nitori ọjọ mbẹ fu ọ, ti awọn ọtá rẹ yio 
wà yàra ká ọ, nwọn o BÌyi Ọ ká, nwọn o sì 
gaga tì ọ niha gbogbo, nwọn o sì wé ọ palẹ 
bẹrẹ, ati awọn ọmmọ rẹ ninu rẹ̀; nwọn kì 
yio sSÌ fi okuta kan silẹ lori ara wọn ; nitoriti 
151 


ADURA. 


iwọ kò mẹ̀ ọjọ ìbẹwo rẹ. O sì wẹ̀ inu tempeli 
(ile Ọlọrun) lọ, o sì bẹ̀rẹ si ilé awọn ti ntà ati 
awọn ti nrà ninu rẹ̀ gode; O wi fu wọn pe, 
A kọwe rẹ̀ pe, Ile adura ni ile mi; ṣugbọn 
ẹnyìn ti sọ ọ di ihò olò. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKỌEKANLA LẸHIN MẸTALỌEAN. 
A dura. 


LỌRUN, iwọ ti o fi ipá rẹ gbogbo hàn li 

ọpọlọpọ nì giṣe inu ati iyọnu; Fi ánu fi 

ìrú òṣuwọn ore-ọfẹ rẹ ni fu wa, ki awa, ti 

nsúire nìpa ọna ofin rẹ, ki a le. ri ileri rẹ 

oninu ore-ọfẹ gbà, ki a sì sọ wa di alabapin 

ti iṣura rẹ ọrun; nitori Jesu Kristi Oluwa. 
.4mán. 


Episteli. 1 Kor. 16. 1. 


AYONA emi nròhin lhin rere na fu 
nyin ti mo ti nwagu fu nyin, eyiti ẹnyin 
pẹlu sì ti gbà, ninu eyi ti ẹnyin sì duro; 
nipasẹ eyiti a o fi gbà nyin là pẹlu, bi ẹnyin 
ba di ẹ̀rọ ti mo ti nwasu fu nyin mu ṣinṣin, 
bikoṣepe ẹnyin ba gbagbQ lasan... Nitoripe 
siwaju ohun gbogbo mo fi eyiti mo ti gbà le 
nyin lọwọ pẹlu, bi Kristi ti kú nitori ẹ̀ṣẹ wa 
gẹgẹ bi iwe mimọ Ọlọrun tì wi; ati pe a 

sinkúi rẹ̀, ati pe o tún jinde ni ijọ 'ẹkẹta 'gẹgẹ 
bi iwe mimẹ Ọlọrun ti wi: ati pe a ri i lati 
ọdọ Kefa, lẹhin eyini a sì ri i lọdọ awọn meje- 
jila: lẹhin eyini a rì i lẹkan ṣo$o lọdọ awọn 
arakọnri ti o ji ẹdẹgbẹta lọ; apakan ti o pẹ̀ju 


132 


ADURA. 


gbogbo awọn Aposteli.. Ati nikẹhin gbogbo 
wọn a ri i lọdọ mi pẹlu, bi ẹnikan ti a bí l 
ọmmọ iṣẹ̀nu giwaju igba akokò rẹ̀.. Nitori 
emi li ẹniti o kere jùlọ ninu awọn A posteli, 
ti emi kò yẹ li ẹniti a ba pò li Aposteli kan, 
nitoriti mo ti nṣe inunibini si ijọ awọn enia 
Ọlọrun... Wugbọn nipa ore-ọfẹ Ọlọrun, mo 
jasi ohun ti mo jasi: ati ore-ọfẹ rẹ̀ tì a fifu mi 
kò sì jẹ asan; ṣugbọn mo ṣiṣẹ lọpọlọpọ jù 
gbogbo wọn lọ: ṣugbọn kì iṣe emi, bikoṣe ore- 
ọfẹ Ọlọrun ti o wà pẹlu mi.. Nitorina, iba ge 
,emi tabi awọn ni, bẹli awa nwasu, bẹ̀ ẹnyin sì 


ngbagbẹ. 
Ihin-rere... Luku 18. 9. 


Jo. sì pa owe yi fu awọn kan ti nwọn 
gbẹ kẹle ara wọn pe, awọn li olododo, ti 
nwọn SÌì ngàn awọn ẹlomiran: pe, Awọn 
ọkọnri meji lọ si ile Ọlọrun (tempeli) lati ma 
gbadura; ọkan a ma ge F'arisi, eyi ekeji a ma 
ṣe agbowode... Nigbati eyi Farisi dide, o 
ngbadura ninu ara rẹ̀ wi bayi pe, Ọlọrun, mo 
dupẹ lọwé rẹ, nitori ti emi kò ri bì ara iyo- 
kun, awọn alọnilọwọgba, alaìgôtọ, panṣaga, 
tabi emi kò tilẹ ri bi agbowode yi.. Emi 
gbàwẹ li ẹrinmeji li ẹ̀sẹ, mo san idamẹwa ohun 
gbogbo ti mo ni.. Agbowode sì duro li òkere, 
kò tilẹ jẹ gbé oju rẹ̀ soke ọrun, o gì lù ara rẹ̀ 
Ìi owokan àiya, o wipe, Ọlọrun ṣánu fu mi 
ẹlẹṣẹ. Mo wi fu nyin, ọkọnri yi sọkalẹ si ile 
rẹ̀ ni idalare jù ekeji lọ: nitori ẹnikẹni ti o 
ba gbé ara rẹ̀ ga on li a o rẹ̀ gilẹ; ẹniti o ba 
gì rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ on li a o gbéga goke. 





153 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN EEKEJILA LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adara. 


LODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, iwọ 

ti o mura nigba-gbogbo lati gbẹ jù wa lọ 

lati gbà adura, ti o sì fẹ lati funi jù bi awa ti 

fẹ, ati bi o sì ti yẹ fu wa lọ; Tú ẹ̀pọlọpọ anu 

rẹ si wa lori; ma dari ohun wọn-ni jì wa ti 

ọkkàn wa mbẹ̀ru, ki o sì ma fi ohun rere wọn- 

ni fu wa ti awa kò yẹ lati bẹ̀re, bikoṣe nitori 

itoye ati ìlaja Jesu Kristi, Ọmmọ rẹ, Oluwa 
Wa. ./42mtn. 


Epstet. 2 Kor. 3.4. 


F' igbẹkẹle yi li awa ni nipa Kristi sọdọ 

lọrun: kì iṣe pe awa to fu ara wa lati 
ge ìro ohunkohun bi ẹnipe ti awa tikarawa ; 
gugbọn Ọlọrun ni tito wa; ẹniti o sì ti fi wa 
ge alufa ti majẹmu titun ti o pé; kì iṣe ti iwe, 
bikoṣe ti ẹmmí: nitori ti iwe a ma pani, 
ṣugbọn ẹmmí a ma sọnì di iye.. KWugbọn bi 
ìṣẹ alufa ti ìkú, ti a ti kọwe rẹ̀, ti a, sì ti ge 
ọnà finfin rẹ̀ sì ara okuta, ba jẹ ologo, tobe ti 
awọn ọmmọ Israeli kò le tẹjumọ lati wò oju 
Mose, nitori ogo oju rẹ̀; ogo tì a o sọ di asan: 
yio ha ti ri ti iṣẹ alufa ti ẹmmí kì yio kuku 
jẹ ologo julọ? Nitoripe bì iṣẹ alufa fu idalẹbi 
ba jẹ ologo, melomelo nì iṣẹ alufa ododo yio 
rekọja l1 ogo. 


Ilán-rere.. Marku 7. 831. 


ESU kuro li àgbegbe T'ire on Sidon, o wá 

si adagun Galili larin àgbegbe Dekapoll. 

Nwọn sì mu enia kan wá sọdọ rẹ̀ ti etí rẹ̀ dì, 

o sì yadi li ahọn rẹ̀; nwọn sì bẹ̀ ẹ pe, ki o 

gbé ọwọ rẹ̀ le e.. O sì mu u kuro larin ìjọ 
154 


ADURA. 


awọn enia lọ si apakan, o sì tẹ ika rẹ̀ bọ ọ li 
etí, nigbati o tuté, o sì fi ọwọ tẹ o ll ahọn; O 
sì gbé oju soke wò ọrun, o kẹdòn, o sì wi fu 
u pe, Efata, eyini ni, Iwọ gí. Lojukan na, 
etí rẹ̀ si ṣí, okùn ahọn rẹ̀ sì tú, o sì nfọhun 
'kerekere.. O sì kìlọ fu wọn pe, kì nwọn ki o 
máge sọ fu ẹnikẹni: ṣugbọn bi o ti nkìlọ fu 
wọn to, bẹ$ gẹgẹ ni nwọn sì nkokaìkí rẹ̀; ẹnu 
si yà wọn gidigidi rekọja, nwọn wipe, O ge 
ohun gbogbo dara: o mu ki adìti gbọran, o sì 
mu kì odi fọhun. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸEKẸTALA LẸHIN MẸTALỌEAN. 
Adara. 
LODUMARE ati Ọlọrun alinu, lati kìki 


inu ẹ̀bun ẹniti o ti wá, ti awọn enia rẹ 
olòtọ fi iṣe ìsin otitọ ati ti ìyìn si ọ.. F'afuni, 
awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki awa ki o le ma sìn ọ 
nitôtọ tobẹ̀ li aiye yi, ki awa kì o máṣe tase 
nigbẹhin lati ri awọn ileri rẹ ọrun gbà; nipasẹ 
itoye Jesu Kristi Oluwa wa. .42n2:. 


Episteli. -. Gal. 3. 16. 


F?. Abrahamu ati fu irú ọmmọ rẹ̀ kan li a 
ti ge ileri wọn-ni... On kò wipe, F'u awọn 
ìrú ọmmọ, bi ẹnipe ọpọlọpọ; ṣugbọn bi ẹnipe 
ọkan, Ati fu irú ọmmọ rẹ̀, eyiti iṣe Kristi. 
Eyi ni emi nwipe, majẹmu ni, ti Ọlọrun ti 
muṣẹ niṣaju, nipasẹ Kristi, ani ofin ti o de 
lẹhin ọgbọn le nirinwo ọdún kò le sọ ọ dasan, 
ti a ba fi mu ileri na tase.. Nitoripe bi ỌrỌ 
ilẹnini na ba ṣe nipa ti ofin, kì iṣe nipa ti 
ileri mẹ: ṣugbọn Ọlọrun ti fi i fu Abrahamu 
nipa ileri... Njẹ ìsìn kili ofin ha jasi! A fi 
155 


ADURA. 


ofin kún u nitori ẹ̀ṣẹ, titi irú ọmmọ ti a ti ṣe 
ileri fu yio fi de; a sì ti ipasẹ awọn angeli 
ge ìlana rẹ̀ lati ọwọ onilaja kan wá. -. Njẹ 
onilaja kì ìṣe onilaja ti ẹnikan, ṣugbọn ọkan 
Ni Ọlọrun.. Nitorina ofin ha nge ìdena si ileri 
Ọlọrun bi? Ki a má ri 1: nitori iba gepe 
ofin kan ti wà ti a fi funi, ti o le fi ìye funi, 
nitôtọ ododo iba ti ipasẹ ofin wá... ugbọn 
Iwe mimẹ Ọlọrun ti há gbogbo wọn mú sabbẹ 
ẹ̀ṣẹ, ki a le fi ileri nipa igbagbọ Jesu Kristi 
fu awọn ti o gbagbọ. 


Ihin-rere... Luku 10. 23. 


J'! ni fu oju ti nri ohun ti ẹnyin nr: 
nitorì mo wi fu nyìn, Woli ati ọbba pipọ 
li o nfẹ lati ri ohun ti ẹnyin nri, nwọn kò 
Bì ri wọn; ati lati gbẹ ohun ti ẹnyin ngbẹ̀, 
nwọn kò sì gbọ wọn. fPá sì kiyesi i, amofin 
kan dide, o ndan a wò, o ni, Olukọnì, kìli emi 
iba ṣe ki emi kì o le jog(in aiye aìnipẹkun ? 
O sì bi i pe, Kili a kọ sinu iwe ofin ? bi iwọ 
ti kà a? O sì dahùn wipe, Ki ìwọ ki o fi 
gbogbo àiya rẹ, ati gbogbo ọkkàn rẹ, ati 
gbogbo agbara rẹ, ati gbogbo inu rẹ, fẹ Oluwa 
Ọlọrun rẹ̀; ati ẹnikeji rẹ bì ara rẹ... O sì wi 
fu u pe, Iwọ dahùn rere: ṣe eyiyi, iwọ o Bì yẹ̀. 
Mugbọn o nfẹ lati yìn ara rẹ̀, o wi fu Jesu pe, 
'T'ani ha li ẹnikeji mi ?. Jesu sì dahùn o wipe, 
Ọkọnri kan nti Jerusalemu sọkalẹ lọ si Jeriko, 
o sì bọ si ọwọ awọn olòẹ̀, tì nwọn gbà a Ji agọ, 
nwọn gá a lọgbẹ, nwọn sì fi i silẹ lọ li aìpa li 
apatan.. Ni alabapade li alufa kan nsọkalẹ lọ 
niha ibẹ̀: nigbati o sì ri i, o kọja lọ niha 
ekeji... Ati Lefite kan pẹlu, nigbati o de ibẹ̀, 
o wá, o wò o, O BÌ kọja lọ niha ekeji. Kugbọn 
ara Samaria kan, bi o ti nrẹ̀ àjo, o de ibì ti o 
gbé wà: nigbati o sì ri i, inu ge e, O sì tẹ ọ 
156 


ADURA. 


lọ, o sì dì i lọgbẹ, o da or6ro on ọti wain sgi 1, 
o sì gbé e le ori ẹranko rẹ̀ ti o ngùn, o sì mu 
u wá sgi ile òro, o sì nge itọju rẹ̀... Nigbati o 
sì lọ ni ìjọ ekeji, o fi owo idẹ meji fu bále òro, 
o sì wi fu u pe, Ma tọju rẹ̀; ohunkohun ti 
ìwọ ba sì ná si i, nigbati mo ba pada de, emi 
o gan a fu ọ.. Ninu awọn mẹtẹta wọnyi, tani 
iwọ gebi ṣe ẹnikeji ẹniti o bọ si ọwọ awọn olẹ̀? 
O sì dahùn wipe, Ẹniti o gánu fu u.. NIi- 
gbana ni Jesu sì wi fu u pe, Lọ, ki iwọ kì o 
sì ṣe bẹ̀ gẹgẹ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸRINLA LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 


LODUMA RE ati aiye-raiye ỌJlọrun, fi ibisi 
l igbagbe, ireti, ati ifẹni fu wa; ati ki awa 

ki o le ri ohun ti ìwọ ge ileri gbà, mu wa ki a 
fẹ eyi ti iwọ pa li aṣẹ; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa.. 4man. 


Eptstei. -. Gal. 5. 16. 


N"? mo ni, Ẹ ma rìn nipa ti Ẹmmí, ki ẹ 
má sì ṣe mu ifẹkufẹ ti ara ṣẹ. Nitoriti 
ara nṣe ifẹkufẹ lodi si Ẹmmí, ati Ẹmmí lodi 
sì ara: awọn wọnyi sì yàtọ si ara wọn, ekini. 
Bi ekeji: bẹli ẹnyin kò le ge ohun ti ẹnyin 
nfẹ. Kugbọn bi a ba nṣe amọna, nyin lati ọdọ 
Ẹmmí wá, ẹnyin kò si labbẹ ofin.. Njẹ awọn 
iṣẹ ti ara farahàn nigi81yì, ti ìṣe nwọnyi; Pan- 
gaga, àgbere, ìwa-€ri, wọbia, ibọriṣa, ogô, irira, 
ìja, ilara, ibinu, ABỌ, ìṣọtẹ, adamò, arankàn, 
ìipania, imọtipara, aiye ajẹju, ati irú wọn-ni: 
awọn ti mo ti nsọ fu nyin ṣaju, gẹgẹ bi mo sì 
ti sọ fu nyin tẹlẹ ri pe, awọn ti nṣe nkan ba 
wọn-ni kì yio jogún ijọbba Ọlọrun... ugbọn 
157 


ADURA. 


awọn eso ti Ẹmmí ni ifẹ̀, ayò, alafia, ipamọra, 
ìwa, pẹlẹ, iṣore, igbagbQ, ìwa tutù, ati aìre- 
kọja: ofinkofin kò lodi si irú wọn-ni.. Awọn 
ti iṣe Kristi ti kàn ẹran ara mọ agbelebu pẹlu 
ìfẹ ọkkàn ati ìfẹkufẹ ara rẹ̀. 


Ihin-rere... Luku 17. 11. 


O WSÌ ṣe, nigbati o nlọ si Jerusalemu, o kọja 

lọ larin Bamaria on Galili... Bi o sì ti 
nwò inu ìletò kan lọ, awọn ọkọnri adẹtẹ̀ mẹwa. 
pade rẹ̀, nwọn duro li òkere: nwọn sì nahùn 
soke, wipe, Jesu, Babba, gánu fu wa... Nig- 
bati o rì wọn, o wi fu wọn pe, Ẹ lọ ẹ fi ara 
nyin hàn fu awọn alufa. . O sì ge, bi nwọn ti 
nlọ, nwọn sì dì mimọ... Nigbati ọkan ninu 
wọn ri pe on di mim, o pada gẹhin, o sì fi 
ohùn rara yìn Ọlọrun logo, o sì wolẹ lẹba, ẹsẹ 
rẹ̀, o ndupẹ fu u: ara PBamaria ni Bgì iṣe. 
Jesu sì dahùn wipe, Àwọn mẹwa ki a Bgọdi 
mimọ? Àwọn mẹsan iyokun ha wà? A kò 
ri ẹnikan ti o pada wá fi ìyìn fu Ọlọrun, 
bikoṣe alejò yi? O sì wi fu u pe, Dide, ma 
ba ti rẹ lọ: igbagbọ rẹ mu ọ lara da. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸDỌGUN LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adura. 
Oo. awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, pa Ijọ awọn 


enia rẹ mọ ninu finu rẹ titi: ati nitori ti 
aìlera ti enia, lẹhin rẹ awa kọ le ge aìgubu, 
nipa iranlọwọ rẹ pa wa mọ lai kuro ninu ohun 
ipani-lara gbogbo, ki o sì ṣe amọna wa si ohun 
gbogbo ti o ge anfani si igbala wa; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa. 42m6n. 
158 


ADURA. 


Epistet.. Gal 6. 11. 

NYIN ri bi mo ti fi ọwé emi tikarami 
kọ iwe nla kan si nyin.. Iye awọn ti nfẹ 
ge ifihàn rere li ara, nwọn nrò nyin lati kọla; 
nitori ki nwọn ki o máṣe jìya inunibini nitori 
agbelebu Kristi... Nitori awọn ti a kọ-nìilà 
papa kò pa ofin mọ, ṣugbọn nwọn nfẹ mu 
nyin kọla, ki nwọn kì o le ma gogo lori ara 
nyin.. Ṣugbọn ki a máṣe rì pe emi nṣgogo, 
bikoṣe ninu agbelebu Jesu Kristi Oluwa wa, 
nipasẹ ẹniti a ti kàn aiye mọ agbelebu fu mi, 
ati emi fu aiye... Nitoripe ninu Kristi Jesu 
ìkọla kò di ohunkohun, tabi aìkola, bikoṣe ẹda 
titun... Iye awọn ti o sì nrìn gẹgẹ bi ìwọn yi, 
alafia lori wọn, ati anu, ati lori awọn Israeli 
Ọlọrun... Lati isisìyì lọ, ki ẹnikẹni máṣe yọ 
mi lẹnu mọ: nitorìti emi nrù apá Jesu Oluwa 
kiri Ii ara mi... Arakọnri, ore-ọfẹ Jesu Kristi 

Oluwa wa, ki o wà pẹlu ẹmmí nyin.. Amin. 


Thin-rere. ' Mat. 6. 24. 


K? 81 ẹniti o le sìn oluwa meji: bikogepe 
o korira ọkan, ki o sì fẹ ekeji; bi kò gì 
ṣe bẹ̀ yio faramọ ọkan, yio sì yàn ekeji ni 
ipọsi.. Ẹnyin kò le sìn Oluwa pẹlu mamon. 
Nitorina, mo wi fu nyin, Ẹ) máge gbòẹ̀ro nitori 
ẹmmí nyin pe, kili ẹ o jẹ, tabi kili ẹ o mu; 
ati fu ara nyin pe, kili ẹ o fi bora.. Ẹmmí kò 
jù onjẹ lọ? tabi ara ni kò jù aṣọ lọ? Ẹ sá wò 
ẹiyẹ oju ọrun; nwọn kò fọn irugbìn, bẹ̀ni 
nwọn kò ká, nwọn kì sì kéjọ sinu abà, ṣugbọn 
Babba nyin ti mbẹ li ọrun mbQ wọn.. Ẹnyin 
kò ha sian jù wọn lọ? 'Tani ninu nyìn ti o le 
fi ìgbero fi igbọnwọ kan kún giga rẹ̀! Nitori 
kih ẹnyin sì ṣe ngbòro aṣọ! Kiyensi lili ti 
mbẹ ni igbẹ bi nwọn ti ndàgba; nwọn kò 
ṣiṣẹ, bẹni nwọn kò ranwu: mo sì wi fu tiyin 
169 


ADURA. 


pe, A kò ṣe Bolomon papa li ọgọ ninu gbogbo 
ogo rẹ̀ to bì ọkan ninu wọnyi.. Njẹ bi Ọlọrun 
ba wò koriko igbé li aṣọ tob ti o wà loni, 
ti a sì gba a sinu iná lọla, melomelo ni kì 
yio fi le wẹ̀ nyin li aṣọ, Ẹnyin oni-kekere 
igbagbe? Nitorina ẹ má gbòro, wipe, Kili a 
o jẹ? tabi, Kili a o mu? tabi, Nibo li ao ti 
fi aṣọ wọ wa! Nitori gbogbo nkan wọnyì Ì 
awọn keferi nwá kirìi.. Babba nyin tì mbẹ li 
ọrun mọ pe, ẹnyin kò le ṣe alaìni gbogbo 
nkan wọnyi... Ṣugbọn ẹ tẹ̀te ma wá ijọbba 
Ọlọrun na, ati ododo rẹ̀; gbogbo nkan wọnyi 
Ri a o sì fi kún u fu nyin.. Nitorina ẹ máṣe 
gbòro ti ọla; ọla ni yio gbòro ohun ara rẹ̀. 
Buburu inu rẹ̀ to fu ọjọ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸEKẸBIN-DI-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌKAN. 


Adura. 


Orin awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, jẹ ki iyọnu rẹ 
titi ki o ma wẹ̀ Ìjọ awọn enia rẹ mẹ̀, 
o sì ma dábobo o; ati pe, nitori ti kò le duro 
pẹ ji alafia li aìsi iranlọwọ rẹ, ma. pa a mọ 
siwaju nipa iranlọwọ ati ore rẹ; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa. 492an. 
Epsteti.. Efes. 3. 13. 

M' bẹ̀ nyin ki árẹ̀ ki o máṣe mu nyin 

nitori gbogbo wahalà mi nitori nyin, ti 
ìge ogo nyin.. Nitori idi eyi ni mo ge nfi 
ékun mi kunlẹ lọdọ Babba Jesu Kristi Oluwa 
wa, lọdọ ẹniti a npò gbogbo idile ti mbẹ li 
ọrun ati li aiye li orukọ, ki on ki o le fifu 
nyin, gẹgẹ bi Ọpọlọpọ ọrọ ti ogo rẹ̀, lati fi ipá 
mu nyin lara le nipa Ẹmmí rẹ̀ ni ti ọkọnri 

160 


/ 


ADURA. 


inu; ki Kristi ki o le ma gbé ọkkàn nyin 
nipa igbagbe: pe bi a ti fi ẹsẹ nyin mulẹ, ti a, 
sì fi idi nyin kalẹ ninu ìfẹ̀, ki ẹnyin ki o le. 
mò pẹlu gbogbo awọn enia mimú, ohun ti ìbú,, 
ati gigun, ati jijìn, ati giga na jasi; ati lati 
mọ ifẹ Kristi ti o pọju ìmọ gbogbo lọ, ki 
ẹnyin ki o le kún fu gbogbo ẹkún (Ọlọrun. 
Njẹ nisisiyi fu ẹniti o le ṣe lọpọlọpọ jù gbogbo 
eyiti a mbẹ̀re, tabì ti a nrò lọ, gẹgẹ bi agbara, 
ti nṣiṣẹ ninu wa,on ni ki a ma fi ogo fu ninu 
ijọ awọn enia Ọlọrun nipa Kristi Jegu lati 
irandiran gbogbo, aiye aìnipẹkun.. Amin. 


Ihin-rere. Luku 7. 11, 


0 sÌ ṣe ni ijọ ekeji, o rò ilu nla kan ti a npò 
ni Nain; awọn pipọ ninu awọn ọmmọ 
ẹhin rẹ̀ sì mba a lọ, ati ọpọ enia.. Bio òà ti 
de ẹnu ẹ̀na ti ilu nla na, sì kiyesi i, nwọn 
ngbé okú ọkọnri kan jade, ọmmọkọnri kan na 
gogo ti ìya rẹ̀, on sì ṣe op6: ẹ̀pọ awọn enia ti 
ilu na sì wà pẹlu rẹ̀.. Nigbati Oluwa sì ri 1, 
anu ṣe e fu u, o sì wi fu u pe, Má sọkun mọ. 
Nigbati o JÌ wá, o sì fi ọwọ tọ aga posi na: 

awọn ti sì nrù u duro jẹ.. O sì wipe, Ọmmọ- 
kọnri, mo wi fu ọ, Dide.. Okú ọkọnri na sì 
,dide joko, o bẹ̀rẹ si ohùn ìfẹ. -. O sì fà a le iya 
rẹ̀ lọwọ... Ẹru sì ba gbogbo wọn: nwọn sì 
nyìn (lọrun logo, wipe, Woli nla dide soke 
ninu wa; ati pe, Ọlọrun sì wa ibẹ̀ awọn enia 
rẹ̀ WÒ. Okikí rẹ̀ sì kàn ni gbogbo Judea, ati 
gbogbo àgbegbe ti o yiká. 


161 M 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸTA-DI-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌKAN, 


Adura. 


O? awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki ore-ọfẹ rẹ 
ki o ma ṣaju, ati ki o sì ma tẹ wa lẹhin 
nigba-gbogbo, ki o sì mu wa lati fi ara wa fu 
iṣẹ rere gbogbo titi; nitori Jesu Kristi Oluwa 
Wa, Aminu 


Epistek.- Efes. 4. 1. 


ITORINA emi ond nipa ti Oluwa, mbẹ̀ 
nyin pe, ki ẹnyin ki o ma rìn bi o ti yẹ 
fu ìpe na nipasẹ eyiti a pò nyin, pẹlu ìrẹlẹ 
ọkkàn gbogbo ati inu tutù, pẹlu ipamọra, ki 
ẹnyin ki o sì ma fi siru gbà, ọmmọnikeji nyin 
nipa ifẹ; ki ẹnyin ki o gì ma rọju lati pa 
ìpgọkan ti Ẹmmí mẹ ni ìdípọ alafia.. Nitori 
ara kan ni mbẹ, ati Ẹmmí kan, gẹgẹ bi a ti 
pù nyin niti iretí kan ti a pò nyin si; Oluwa 
kan, igbagbẹ kan, baptismu kan, Ọlọrun kan 
ati Babba gbogbo, ẹniti o wà lori gbogbo, ati 
nipa gbogbo, ati ninu nyin gbogbo. 


Ihin-rere... Luku 14. 1. 
RÌ ṣe, bi o ti wọ ile ọkan ninu awọn 
olori Farisi lọ lati jẹun li ọjọ isimi. 
nwọn ngọ ọ.  PÌ kiyesi i, ọkọnri kan mbẹ 
niwaju rẹ̀ ti o li asọnkọn.. Jesu sì dahùn o 
wi fu awọn amofin ati awọn Farisi pe, O tẹ 
lati mu-ni lara da li ọjọ isimi! N wọn sì 
dakẹ... O sì mp u,o mu u lara da, o sì jọwọ 
rẹ̀ lọwẹ̀ lọ; O gì dahùn o wi fu wọn pe, 'T'ani 
ninu nyin ti yio ni kẹtẹkẹtẹ tabi malu kan, ti 
o bọ sinu ihò, ti kì yio sì fà a soke lojukan 
na li ọjọ isimi) Nwọn kò sì le da a li ohùn 
162 


ADURA, 


mọ si nkan wọnyi.. O sì pa owe kan fu awọn 
ti a pò jẹun, nigbati o wò bì nwọn ti nyàn 
ìpò ọllá; o sì wi fu wọn pe, Nigbati a ba ti 
ọdọ ẹnikan pò ọ wá si ibì iyawo, máṣe joko 
ni ipò ọllá; nitori bi a o ba pẹ̀ ẹniti o li ọllá 
jù iwọ lọ.. Nigbati ẹniti o pò ọ ati on ba de, 
a sì wi fu ọ pe, F'u ọkọnri yi li àye; iwọ a sì 
ma fi itiju mu ìpò ẹhin.. ugbọn nigbati a ba 
pò ọ, lọ o sì joko ni ìpò ẹhin; nigbati ẹniti o 
pẹ ọ ba de, ki o le wi fu ọ pe, Ọrẹ̀, bọ soke: 
nigbana ni ìwọ o ni ìyìn li oju awọn ti o ba ọ 
joko ti onjẹ... Nitori ẹnikẹni ti o ba gbé ara 
rẹ̀ ga, a o rẹ̀ ẹ silẹ; ẹnikẹni ti o ba sì rẹ̀ ara 
rẹ̀ silẹ, a o sì gbé e ga. 





ỌJỌ ỌLỌRUN EKEJI-DI-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌKAN, 


Adura. 
LUWA, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fi ore-ọfẹ fu 


awọn enia rẹ, lati duro tìya si ìdanwò ti 
aiye, ti ara, ati ti òṣu, ati pẹlu àìya ati inu 
funfun lati ma tò ọ lẹhin, iwọ Ọlọrun kanṣogo: 
nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa.. ./4Amia. 


Epistet. 1 Kor. 1. 4. 


'O dupẹ fu Ọlọrun mi nigba-gbogbo nitori 
nyin, nitori ore-ọfẹ (Ọlọrun ti a fifu nyin 
nipa Jesu Kristi; nitoripe nipasẹ rẹ̀ lat 
Bọ nyin di ọlọrẹ̀ li ohun gbogbo, ninu ẹkẹ 
gbogbo, ati ninu ìmọ gbogbo; ani gẹgẹ bi a ti 
fi idi ẹrí Kristi kalẹ ninu nyin: gẹgẹ bi 'ọnyia 
kò ti rẹ̀hin ninu ẹ̀bunkẹbun ; ti ẹnyin sì nr'etí 
ifarahàn Jesu Kristi Oluwa wa: ẹniti yio sì fi 
ìdi nyin kalẹ titi de opin pẹlu, ki ẹnyin ki o 
le jẹ alaìlẹgàn li ọjọ We er Kristi Oluwa wa. 
M 2 


ADURA. 


Ihin-rere... Mat. 22. 84. 
No. awọn Farisi gbQ pe, o pa awọn 


Sadusi li ẹnu mẹ, nwọn pe ara wọn jọ. 
Nigbana li ọkan ninu wọn, ti ṣe amofin, ndan, 
a wò, o Bì bi i lére ẹ̀rọ kan, wipe, Olukọni, 
ewo li aṣẹ nla ninu ofin ?. Jesu sì wi fu u pe, 
Kì ìwọ ki o fi gbogbo àiya rẹ, ati gbogbo 
okkàn rẹ, ati gbogbo inu rẹ, fẹ Ọlọrun Oluwa 
rẹ... EÉyi li ekini ati ofin nla.. Ekeji sì dabi 
rẹ̀, Iwọ fẹ ọmmọ ẹnikeji rẹ bi ara rẹ.. Ninu 
awọn ofin mejeji yi ni gbogbo ofin ati woli rẹ 
mẹ̀.. Bi awọn Farisi ti ké ara wọn jọ, Jẹsu 
bi wọn, wipe, Kili ẹnyin nrò ti Kristi mi! 
ọmmọ ti tani o ṣe? Nwọn wi fu u pe, Ọmmọ 
Dafidi ni... O wi fu wọn pe, Éha ti ṣe ti 
Dafidi nipa ẹmmí fi npò e li Oluwa, wipe, 
OLUWA wi fu Oluwa mi pe, Iwọ joko h ọwẹ̀ 
ọtún mi, titi emi yio fi sọ awọn ọtá rẹ di 
apoti itisẹ rẹ? Njẹ bi Dafidi ba npò e li 
Oluwa, 6ha ti ri ti o fi ṣe ọmmọ rẹ̀! Kò sì si 
ẹnikan ti o le da a Ji ohùn ẹ̀rọ kan, bẹ̀ni kò 
si ẹniti o jẹ bi 1 lére ohun kan mọ lati ọjọ 
na lọ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKỌKAN-DI-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌKAN. 


Adauro. 


LỌRUN, niwọnbi o ti ṣepe lẹhin Tẹ awa 
kò le ge ohun ti o wù ọ; F'i ánu fifuni, ki 
mmí Mimọ rẹ ki o le ma tẹ̀ wa, ki o sì ma 
ge akoso àiya wa ninu ohun gbogbo; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa... 44—m3. 
164 


ADURA, 


Eptastei..- Efes. 4. 17. 


YI ni mọ wi, ti mo sì njẹri niti Oluwa pe, 
lati isisiyi lọ ki ẹnyin ki o máge rìn bi 
awọn Keferi omiran ti nrìn, ninu ìro asan ìnu 
wọn, oyé awọn ẹniti o ge òkunkun, ti a sì ti 
sọdi àjeji si ìwa bi Ọlọrun nipa aìmọ ti mbẹ 
ninu wọn, nitori lile àiya wọn: awọn ẹniti 
àiya wọn ti le rekọja, ti nwọn gì ti fi ara wọn 
fu wọbia, lati ma fi ojukòkoro giṣẹ ìwa €ri 
gbogbo. Mugbọn a kò fi Kristi kẹ nyin b$ ri; 
bi ẹnyin ba ti gbohùn rẹ̀ nitẹtọ, ti a ba sì ti 
kẹ̀ nyin lati ọdọ rẹ̀ wá, gẹgẹ bi otitọ ti jasi ni 
ti Jesu: pe ki ẹnyin ki o bọ ara ìwa atijọ silẹ 
li apakan nipa ogbologbo ọkọnri ni, eyiti o 
dibajẹ gẹgẹ bi ifẹkufẹ nipa ẹ̀tan; ki ẹnyin ki 
o sì di titun ni inu nyin nipa ti ẹmmí; ki 
ẹnyin ki o sì gbé ọkọnri titun ni wọ, ẹniti a 
da li ododo nipa ti Ọlọrun ati li otitọ ìwa 
mimQ. - Nitorina ẹ fi eke giṣe silẹ, ki oluku- 
luku nyìn ki o ma go otitọ fu ọmmonikeji rẹ̀: 
nitori ẹ̀ya ara. ọmmọnikeji wa li awa ṣe.. Bi 
ẹnyin ba binu, ki ẹ má sì gẹ̀: ẹ máṣe jẹ ki 
Òrùn wọ sori ibinu nyìn: kì ẹ má sì ge fi àye 
fu òṣgu.. Kiẹniti o ti njale ri kì o máṣe jale 
mọ: ṣugbọn ki o kuku ma ge lálá, ki o ma 
fi ọwọ rẹ̀ ṣiṣẹ ohun ti o dara, ki on ki o le ni 
lati pín fu ẹniti o ge alaìni... Ẹ máṣe jẹ ki ẹrọ 
idibajẹ ti ẹnu nyin jade mẹ̀, ṣugbọn eyiti o 
'dara lati ma lò fu ẹkẹ ti o li ẹ̀re, ki o le ma 
ṣiṣẹ ore-ọfẹ fu awọn ti o gbẹ. Ẹ má sì ge 
mu Ẹmmí Mimọ Ọlọrun binu, ẹniti a ti fi ge 
òdidi nyin si ọjọ idande ni.. JẸ jẹ ki gbogbo 
ìwa kikorò, ati ibinu, ati irunu, ati arìwọ, ati 
ÌSỌTỌ buburu ki a mu u kuro lọdọ nyin, pẹlu 
gbogbo arankàn: ki ẹnyin ki o sì ma ṣore fu 
ọmmọnikeji nyin, ẹ ni iyọnu, ki ẹ ma darijì 
165 


ADURA. 


ọmmọnikeji nyin, gẹgẹ bi Ọlọrun nitori Kristi 
ti darijì nyin. 


Than-rere.. Mat. 9. 1. 


JU bọ sinu ọkọ, o rekọja, o sì wá si ilu 
on tikararẹ̀. BÌ kiyesi i, nwọn gbé ọkọnri 
kan ti o li ẹ̀gba wá sọdọ rò, o dubulẹ, lari 
akete; nigbati Jesu ri igbagbQ wọn, o wi fu 
ẹlẹgba pe, Ọmmọkọnri, tújuka, a dari ẹ̀ṣẹ rẹ 
jì ọ. SÌ kiyesi i, awọn ọkan ninu awọn akọwe 
nwi ninu ara wọn pe, Ọkọnri yi nsọ ẹ̀rọ 
buburu. Jesu sì mẹ̀ ìro inu wọn, o wipe, 
Nitori kidi ẹnyin ṣe nrò buburu ninu nyin ? 
Yala ewo li o yajù lati wi, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ; 
tabi lati wi, Dide, ki o nì ma rìn? Ṣugbọn ki 
ẹnyin kì o le mẹ̀ pe, Ọmmọ ọkọnri li agbara, 
H aiye lati dari ẹ̀ṣẹ jìni, (o sì wi fu alarun 
ẹ̀gba na pe,) Dide, gbé akete rẹ, ki o sì ma lọ 
si ile rẹ.. O sì dìde, o lọ gi ile rẹ̀.. Nigbati 
ijọ awọn enia sì rì i, ẹnu yà wọn, nwọn yìn 
Ọlọrun logo, ti o fi ìrú agbara bayi fu awọn 


enia. 





ỌJỌ ỌLỌRUN OGUN LẸHIN MẸTALỌKAN. 
Adaurao. 


LODUMARE ati Ọlọrun alánu julọ, niti 

inu ẹ̀pọlọpọ ore rẹ, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, pa 

wa mọ kuro ninu ohun gbogbo ti o le pani- 

lara ; niti awa mura tan ati li ara, ati li ọkkàn, 

ki awa ki o le ma fi inu-didùn ṣe ohun wọn-ni 

ti iwọ fẹ lati ṣe; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
A'man. 


Episteii..- Efes. 5. 15. 


KIYESI lati ma rìn ni ìwa pipé, kì iṣe 
bi awọn alaìmoye, ṣugbọn bi awọn 
166 


ADURA, 


ọlọgbọn, ẹ ma. ṣe irapada igba, nitori buru li 
awọn ọjọ... Nitorina ki ẹ máṣe alaìmoye, 
gbọn ẹ ma moye ohun tai ifẹ̀ Oluwa j jasi. Ai 
ẹnyin ki o má sì ge kúin fu ọti wain, ninu eyiti 
aṣeju wà; ṣugbọn ẹ kún fu Ẹmmí ; ki ẹ gì 
ma, ba ara nyin sẹ̀rọ ninu awọn orìn mimọ 
(Psalmu), ati orin iyìn, ati orin nipa ti ẹmmí, 
ẹ ma kọnrìn, ki ẹ sì ma fi ọgbọn kọnrin h 
àiya nyin si Oluwa; ẹ ma dupẹ nigba-gbogbo 
nitori ohun gbogbo fu Ọlọrun ati Babba li 
orukọ Jesu Kristi Oluwa wa; ẹ ma, foribalẹ 
fu ara nyin ni ìbẹru Ọlọrun. 


Than-rere.. Mat. 22. 1. 


ESU wipe, Ijọbba ọrun dabi ọbba kan,ti o ṣe 
igbeyawo fu ọmmọkọnri rẹ̀, ẹniti o sì rán 
awọn iranṣẹ rẹ̀ lọ lati pò awọn ti a ti pò tẹlẹ 
si ibi iyawo: ṣugbọn nwọn kò fẹ wá. O sì 
tún rán awọn irangẹ omiran, wipe, Ẹ wi fu 
awọn ti a pò pe, Wò o, mo ge onjẹ mi tan : a 
pa malu ati gbogbo ẹran abọpa mi, a sì ge 
ohun gbogbo tan: ẹ wá si ibi iyawo.. Ṣugbọn 
nwọn kò fi-pò nkan, nwọn ba ti wọn lọ, ọkan 
81 ọna oko rẹ̀, omiran si ọna iṣowo rẹ̀: awọn 
ìyokun sì mu awọn iranṣẹ rẹ̀, nwọn ṣe àbukun 
si wọn, nwọn 8ì lù wọn pa... Nigbati ọbba sì 
gbẹ eyi, o binu: o sì rán awọn ogun rẹ̀ lọ, o 
pa awọn apania wọn-ni run, o sì kun ilu-nla 
wọn. Nigbana li o wi fu awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, 
À ṣe ase iyawo tan, ṣugbọn awọn ti a ti pò 
kò yẹ. Nitorina ẹ lọ si ẹ̀na opépo, iyekiye 
ẹniti ẹ ba ri, ẹ pò wọn wá si ibi iyawo... Bẹli 
awọn iranṣẹ wọn-ni sì jade lọ si ọna op6po, 
nwọn sgì kô gbogbo awọn ẹniti nwọn ri jọ, ati 
buburu ati rere: ibi ase iyawo sì kúin fu awọn 
alapejẹ.. Nigbati ọbba na wá wò awọn ala- 
167: 


ADURA. 


pejẹ, o ri ọkọnri kan nibẹ̀ ti kò ni aṣọ iyawo: 
O gà bi i pe, Ọrẹ̀, iwọ ti ge wọ ihin wá laìni 
aṣọ iyawo ? Kò gì le fọhùn.. Nigbana li ọbba 
wi fu awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, Ẹ dì i tọwọ tẹsẹ, ẹ 
gbé e kuro, ki ẹ sì sọ ọ sinu òkunkun bin: 
biri; nibẹ̀ li ẹkún on ipahin keke yio gbé wà. 
Nitoriti ọpọlọpọ li a pẹ, ṣugbọn diẹ li a o ri 
yàn, ' 





ỌJỌ ỌLỌRUN PEỌKAN-LE-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌKAN, 


Adura. 


Oo. alánu, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fifu 

awọn enia, rẹ 'olôtọ ni idariji ati alafia, ki 
a le wẹ̀ wọn nù kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn gbogbo, ki 
nwọn ki o sì ma fi ọkkàn idakẹjẹ sìn ọ; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa. 4202. 


Epistei. -'Efes. 6. 10. 


ihh IN arakọnri mi, ẹ jẹ alagbara niti 
rÁ Oluwa, ati niti ìpá agbara rẹ̀.. Ẹ mu 
gbogbo ihamọra Ọlọrun wọ, ki ẹnyin ki o le 
duro dò arekereke òṣu,.- . Nitoripe kì ige ẹ̀jẹ 
ati ẹran ara hi awa mba jijakadi, ṣugbọn awọn 
ijoye, awọn alagbara, awọn olori ti ibi òkun- 
kun aiye yi, ati awọn ẹmmí buburu ni ibi oju 
ọrun.. Nitorina ẹ mu gbogbo ihamọra Ọlọrun 
wò, ki ẹnyin ki o le kọjujasi ọjọ buburu, lati 
duro, nigbati ẹnyin ba ti ṣe gbogbo wọn tan. 
Ẹ duro nitorina, bi awọn ti a ti fi àmure otitọ 
di lẹgbẹ, ki ẹ sì di awo-àìya ododo nì mọra; 
ki a sì fi imura ti Ihin rere alafia wọ ẹsẹ 
nyin ni bàta; li akotan, ẹ mu apatta igbagbẹ, 
nipasẹ eyiti ẹnyin o fi le ma paná gbogbo ọfà 
iná ti ẹni buburu ni.. Ki ẹ sì mu agibori irin 
168 


ADURA. 


ti igbala, ati idà ti Ẹmmí ni, ti iṣe ẹ̀rọ 
Ọlọrun: ẹ ma fi igba gbogbo gbadura ni 
gbogbo adura ati ẹ̀bẹ nipa ti Ẹmmí, ki ẹ sì 
ma ṣọra, sìbẹ̀ pẹlu iduro ginṣin gbogbo, ati 
ẹ̀bẹ fu gbogbo awọn enia mimé; ati fu mi, 
ki a le fi ohùn fu mi, ki emi ki o le ma fi 
igboiya yà ẹnu mi, lati ma fi ẹ̀ro ijinlẹ ti Ihin 
rere hàn, nitori eyiti emi iṣe ìrangṣẹ ninu 
ẹ̀wọn: ki emi ki o le ma fi igboiya sọrọ ninu 
rẹ̀, gẹgẹ bi o ti tẹ fu mi lati ma sọ. 


Ilán-rere.. Joh. 4. 46. 


MMỌ alade kan sì wà, ẹniti ara ọmmọ- 
kọnri rẹ̀ kò da ni Kapernaumu... Nigbati 
o sì gbẹ pe, Jesu ti Judea jade wá sgi (lalili, o 
tọ ọ wá, o sì mbẹ̀ ẹ, ki o le sọkalẹ wá lati mu 
ọmmọkọnri rẹ̀ lara da: nitoriti o wà li oju 
ìkú.. Nigbana ni Jesu wi fu u pe, Bikoṣepe 
ẹnyin ba ri àmi ati iṣẹ iyanu, ẹnyin kì yio 
gbagbọ... Ọmmọ alade na wi fu u pe, Oluwa, 
sọkalẹ wá, ki ọmmọ mi ki o to kú.. Jesu wi 
fu u pe, Ma ba ẹ̀na rẹ lọ; ọmmọkọnri rẹ yò. 
Ọkọnri na sì gbà ẹ̀rọ ti Jesu sọ fu u gbò, o sì 
dide lọ... Bi o sì ti nsọkalẹ lọ, awọn iranṣẹ rẹ̀ 
pade rẹ̀, nwọn sì wi fu u pe, Ọmmọkọnri rẹ 
yé... Nigbana li o bòẹ̀re wakati ti o bẹ̀rẹ si 
isan lọw$ẹ wọn... Nwọn sì wi fu u pe, Lana ni 
wakati ekeje ọjọ ni ibà na fi i silẹ. Bẹ̀ni 
babba na sì mọ pe, wakati kan na gan ni, 
ninu eyi ti Jesu wi fu u pe, Ọmmọkọnri rẹ 
yé: on tikararẹ̀ sì gbagbé, ati gbogbo ile rẹ̀. 
Eyi sì ni iṣẹ iyanu ekeji, ti Jesu tún ge ni- 
gbati o ti Judea jade wá si Galili, 





169 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN EEKEJI-LE-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌKAN. 
Adura. 
LUWA, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, pa agbo ile 


rẹ Ijọ awọn enia rẹ mọ titi ninu ìwa-bì- 
Ọlọrun; pe nipasẹ àbo rẹ ki o le bọ kuro ninu 
ipọnju gbogbo, ki o sì ma fi ifọkansìn gbé ara 
le lati ma sìn ọ ninu igẹ̀ rere, si ogo Orukọ rẹ ; 
nitori Jesu Kristi Oluwa wa... 42nn. 


Emistet.- FìN 1.3. 
O dupẹ fu Ọlọrun mi ninu gbogbo gige 
iranti mi fu nyin, emi nfi ayọ: bẹ̀bẹ 
nigba-gbogbo ninu gbogbo adura mi fu gbogbo 
nyìn, nitori ìdapọ nyin ninu Ihin rere lati 
ọjọ ekini wá titi fi di isisiyi; oju mi sá ti da 
si ohun kan na yi, pe ẹniti o ti bẹ̀rẹ igẹ rere 
ninu nyin yio EÌ pari rẹ̀ titi fi di ọjọ Jesu 
Kristi: gẹgẹ bi o ti tẹ fu mi lati rò eyi fu 
gbogbo nyin, nitori ti ẹnyin ni mi li àiya 
nyìn; niwọn bi o ti ṣepe nipa ìde mi,ati nipa 
àbo mi ati ifẹsẹ-mulẹ ti Ihin rere, gbogbo 
nyin ni ige alabapin nìnu ore-ọfẹ pẹlu mì. 
Nitoripe Ọlọrun li ẹlẹri mi, bi mo ti ngafẹri 
nyin to gidigidi ninu ìyọnu Jesu Kristi. Emi- 
sì ngbadura nitori eyi pe, kì ifẹ nyìn ki o le 
ma pọ sì 1 lọpọlọpọ ninu ìmọ ati ninu ọgbQún 
gbogbo; ki ẹnyin ki o le dan ohun ti o yàtọ 
wò; ki ẹnyin ki o le jasi pipé ati alaìlẹgẹ titi 
fi di ọjọ Jesu Kristi; kì ẹnyin kì o le kún fu 
ego ododo, ti iṣe nipa ti Jesu Kristi, fu ogo 
ati iyìn Ọlọrun. 


Ihin-rere. Mat. 18. 21. 


DPTERU wi fu Jesu pe, Oluwa, nigba melo 
li arakọnri mi yio ṣẹ̀ gi mi, ti emi onì fijì i? 
170 


ADURA. 


titi di igba meje? Jesu wi fu u pe, Emi kò 
wì fu ọ pe, titi di igba. meje, ṣugbọn bikoge 
titi di igba idọrin meje... Nitorina ni ijọbba 
ọrun fi dabi nla. kan ti nfẹ gbà ìro lọwọ 
awọn ọmmọ ọdọ rẹ̀.. Nigbati o bẹ̀rẹ si iṣiro, 
a mu ọkan tẹ ọ wá, ti o jẹ ẹ li ẹgbarun talenti. 
Njẹ bi kò ti ni nkan ti yio £an, oluwa rẹ̀ fi 
aṣẹ fu wọn pe kì a tà a, ati obiri rẹ̀, ati awọn 
ọmmọ rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o ni, ki gbese 
ki o le gan.. Nitorina li ọmmọ ọdọ na wolẹ 
lẹba ẹsẹ rẹ̀, o bẹ̀ ẹ, wipe, Oluwa, mu siiru fu 
mi, emi o san gbogbo rẹ̀ fu o... Nigbana li 
oluwa gánu fu ọmmọ ọdọ na, o tú: u silẹ, o fi 
gbese na jì i.. Ṣugbọn nigbati ọmmọ ọdọ na 
jade lọ, o sì ri ọkan ninu awọn ọmmọ ọdọ 
ẹgbẹ rẹ̀, ti o jẹ ẹ 1 ọgọrun owo idẹ: o gbé 
ọwọ le e, o fọn ọ li ọrùn, o wipe, San gbese ti 
iwọ jẹ fu mi. Ọmmọ ọdọ ẹgbẹ rẹ̀ kunlẹ lẹba 
ẹsẹ rẹ̀, o bẹ̀ ẹ, wipe, Mu siiru fu mi, emi o san 
gbogbo rẹ̀ fu ọ... On kò sì fẹ; o lọ o gbé egọ 
sainu tubu titi yio fi san 'gbese na.. N igbati 
awọn irangẹ ẹgbẹ rẹ̀ ri eyi ti a ṣe, anu ṣe wọn 
gidigidi, nwọn lọ, nwọn sì sọ gbogbo ohun (i 
a ṣe fu oluwa wọn. Nigbati oluwa rẹ̀ pò e 
tan,o wi fu u peẹ,Á ìwọ iranṣẹ buburu yi, 
Mo fi gbogbo gbese ni jì ọ, nitoriti iwọ bẹ̀ 
mi: iwọ kì sì ṣgánu iranṣẹ ẹgbẹ rẹ, gẹgẹ bi 
mo ti ṣiánu fu ọ? Oluwa rẹ̀ sì binu,ofii 

awọn onitubu titi yio fi san gbogbo gbese eyi 
ti o jẹ ẹ.. Bẹ na gẹgẹ ni Babba mi ti mbẹ 
li ọrun yio sì ṣe fu. nyìn, bi olukuluku kò ba 
fi tọkkàn-tọkkàn rẹ̀ dari ẹ̀ṣẹ arakọnri rẹ̀ jì 


wọn, 


1/71 


ADURA. 


ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸTA-LE-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌEAN. 


Adara. 


LỌRUN, àbo ati agbara wa, iwọ ti ṣe olo- 
rìṣon ti ìwa-bi-Ọlọrun gbogbo ; ;: Awa 
mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, mura ati gbẹ adura itọkkànwa 
ti Ijọ awọn enia rẹ̀; ki o sì fifuni, ki ohun 
wọn-ni tì awa nfi igbagbQ bòre, ki a le ma ri 
gbà li aba li aṣẹ, nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
492. 


Episteli. FiN 3. 17. 


A o nn ẹ ma ṣe ọmmọ lẹhin mi, ki ẹ 
sì ma kiyesi awọn ti nrìn bẹ̀, gẹgẹ bi awa 
ti jasi apẹrẹ fu nyin. (Nitori ẹ̀pọlọpọ ni nrìn, 
nipasẹ awọn ẹniti mo ti nwi fu nyin nigba- 
kugba, ani, ti mo gì nsọkun bi mo ti nwi fu 
nyin nisisiyi, pe ọtá ti agbelebu Kristi ni 
nwọn: igbẹhin ẹniti ige iparun, ìkùn ẹniti iṣe 
ọlọrun wọn, ati ogo ẹnitì o wà ninu itiju wọn, 
awọn ẹniti ntọju ohun aiye.).. Nitori ọlẹ̀tọ 
ẹgbẹ wa mbẹ li ọrun; nibiti awa pẹlu gbé 
nwò ọna fu Olugbala, Jesu Kristi Oluwa ni: 
ẹniti yio pa ara òṣì wa dà, ki o le ri gẹgẹ bi 
ara on tikararẹ̀, ti o li ogo, gẹgẹ bi igẹ agbara 
nipasẹ eyiti on le fi ṣẹgun ohun gbogbo fu 
ara, rẹ̀. 


Ihin-rere. Mat. 29. 18. 


N TIGBANA li awọn Farisi lẹ, nwọn ngbìmọ 
bi nwọn yio ti ge di i mu Ji ọrọ rẹ̀. 
Nwọn sì rán awọn ọmmọ ẹhin wọn pẹlu awọn 
ọmmọ ẹhin Herodu lọ sọdọ rẹ̀, wipe, Olukọni, 
awa mẹ̀ pe olotitọ ni iwọ, iwọ sì nkọni li 
ọna Ọlọrun li otitọ, bẹni iwọ kò woju ẹnikẹni : 
nitoriti iwọ kò ṣe isaju fu enia kan. Njẹ wi 

172 


ADURA. 


fu wa, Iwọ ti rò o si?. 0 tẹ lati ma san owode 
fu Kesari, tabi kò tẹ? Ṣugbọn Jesu mọ ìro 
buburu wọn, o sì wi fu wọn pe sẹ ti ẹnyin 
fi ndan mi wò, ẹnyin agabagebe?! Ẹ fi owode 
kan hàn mi. Nwọn sì mu owo ìdẹ kan tò ọ 
wá. O sì bi wọn pe, Aworan ati akọle tali 
eyi? Nwọn wi fu u pe, Ti Kesari ni... NI- 
gbana li o wi fu wọn pe, Njẹ ẹ fi ohun ti ṣe 
ti Kesari fu Kesari; ati ohun ti ṣe ti Ọl- 
ọrun fu Ọlọrun.. Nigbati nwọn sì ti gbẹ ẹ̀rọ 
wọnyi, ẹnu yà wọn, nwọn fi i silẹ, nwọn sì ba 
ti wọn lọ. 





ỌJỌ ỌLỌRUN ẸKẸRIN-LE-LOGUN LẸHIN 
MẸTALỌKAN, 


Adura. 


(O. , awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, tú awọn enia 
rẹ silẹ kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn; pe nipasẹ 
ọpọlọpọ ore rẹ ki a le yọ gbogbo wa kuro 
ninu ìde ẹ̀ṣẹ nwọn-ni, nipa aìlera wa ti awa ti 
da: Fi eyi funi, Babba ọrun, nitori Jesu 
Kristi, Olubukun ati Olugbala wa,.. 4m4ÁA.— 


Epistei.- Kol. 1. 3. 


A ndupẹ fu Ọlọrun ati Babba Jesu 
Kristi Oluwa wa, awa sì ngbadura fu 
nyin nigba-gbogbo, nigbati awa, gburô 'igba- 
gbẹ nyin niti Kristi Jesu, ati ìfẹ ti ẹnyin ni 
si gbogbo awọn enia mimọ... Nitori iretí ti a 
gbé leke fu nyin li ọrun, nipa eyiti ẹnyin ti 
gbọ ṣaju ninu ẹ̀rọ otitọ nipa Ihin rere; eyiti 
o tẹ̀ nyin wá, bi o sì ti ri ni gbogbo aiye; ti 
O BÌ nSO ego jade, bi o sì ti nṣe ninu nyin 
pẹlu, lati ọjọ ti ẹnyin ti gbẹ ọ, ti ẹnyin sì ti 
mọ ore-ọfẹ Ọlọrun li otitọ: gẹgẹ bi ẹnyin gì 
173 


ADURA. 


ti kẹ lati ọwọ Epafra iranṣẹ ẹgbẹ wa, olufẹ, 
ẹniti iṣe olododo alufa Kristi fu nyin; ẹnìtì 
o sì ti ròhin ìfẹ nyìn niti Ẹmmí fu wa pẹlu. 
Awa pẹlu nitori idi eyi na, lati ijọ ti a ti 
gburé rẹ̀, awa kò sì simi lati ma, gbadura fu 
nyin, ati lati ma bẹ̀bẹ pe kì ẹnyin ki o le kún 
fu ìmọ ifẹ̀ rẹ̀ nìnu ọgbọn ati imoye gbogbo ti 
ìge ti Ẹmmí ; ki ẹnyin ki o le ma rìn ni yiyẹ 
niti Oluwa sì ìwu gbogbo, kì ẹnyin kì o le jẹ 
eleso ninu igẹ rere gbogbo, ki ẹ sì le ma di 
pipọ ninu ìmọ Ọlọrun; ki a le fi ìpá gbogbo 
mu nyin li ọkkàn le, gẹgẹ bi agbara rẹ̀ ti o h 
ogo, sinu giiru ati ipamọra gbogbo pẹlu ayọ ; 
awa ndupẹ fu Babba, ẹniti o ti mu wa di 
alabapin ninu ìlẹnini ti awọn enia mimọ ninu 
ìmọlẹ. 


Ihin-rere. - Mat. 9. 18. 


b' Jesu ti nsọ nkan wọnyi fu wọn, kiyesi 
1, ijoye kan tọ ọ wá, o gì tẹriba fu u, 
wipe, Ọmmọbiri mi kú nisisiyi, ṣugbọn wá fi 
ọwọ rẹ le e, on yio gì yò.  Jegu dide, o nì ba 
a lọ, ati awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀.. BÌ kiyesi i, 
obiri kan tì o nrun ẹ̀rin ẹ̀jẹ lI ọdún mejila, o 
wá lẹhin rẹ̀, o fi ọwẹ kàn iṣẹtí agọ rẹ̀. O wi 
ninu ara rẹ̀ pe, Bi mo ba gá le fi ọwọ kàn aṣọ 
rẹ̀, ara mi yio da... Nigbati Jesu sì yi ara rẹ̀ 
pada ti o ri 1, o wipe, Ọmmọbìri, tújuka, 
ìgbagbẹ rẹ mu ọ lara da.. A sì mu obiri na 
lara da ni wakati kan na... Nigbati"Jesu sì 
de ile ijoye na, o ba awọn afọnfere ati awọn 
enia npa, ariwo, O wi fu wọn pe, Bìla; nitori 
ọmmọbiri na kò kú, sisùn Ni o sùn. N wọn sì 
fi rin ẹrin ẹlẹyà. Ṣugbọn nigbati a sì ge ti 
awọn enia jade, o bọ sile, o gì fà ọmmọbiri na 
Ìi ọwọ soke; bẹli ọmmọbiri na sì dide.. Okikí 
£ì kan ká ilẹ na gbogbo. 
174 


ADURA. 


ọjọ ỌLỌRUN ẸKARUN-DI-LỌGBỌN LẸHIN 
MẸTALỌKAN. 


Adara. 


LU WA, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, rú ìfẹ awọn 

enia rẹ olôòtọ soke; ki nwọn ki o le ma 

go ego igẹ rere jade li ọpọlọpọ, ki a sì le ma ti 

ọdọ rẹ gan a fu wọn li ẹ̀pọlọpọ; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa... .4Amm4n. 


Epistei.- Jer. 23. 6. 


LUWAÀ wipe, kiyesi i, ọjọ ni mbọ, ti emi 
o gbé 'Ekagtododo dide si Dafidi, Ọbba 
kan yio sì jẹ yio sì ni asiki, yio sì ma ge idajọ 
ati otitọ lori ilẹ.. lii ọjọ ni li a o gbà Juda là 
Israẹli yio sì ma gbé Ìi alafia: eyi sì li orukọ 
rẹ̀ ti a o ma fi pò... OLUWA OLODODO 
WA. Nitorina kiyesi i, ọjọ ni mbọ li Oluwa 
w1, ti wọn kì yio ma wi mò pe, Oluwa mbẹ ti 
o mu awọn ọmmọ Israẹli jade lati ilẹ Egipti 
wá: ṣugbọn bikoṣepe, Oluwa mbẹ, tì o mu wa 
oke, ti o sì ṣe amonà awọn iru ọmmọ ile Israẹli 
lati ilu ariwa jade wá, ati lati ilu gbogbo jade 
wá, nibiti mo gbé ti le nwọn gi; nwọn o sì 
ma, gbé inu ilẹ ti ara nwọn. 


Ihan-rere.- Joh. 6. 5. 


N'S'! Jesu sì gbé oju rẹ̀ soke, ti o sì ri 
ọpọ awọn enia wá sọdọ rẹ̀, o wi fu Filipu 
pe, Nibo li a o ti rà akara, ki awọn wọnyi ki 
o le jẹ? O sì sọ eyi lati dan a wò; nitoriti on 
tikararẹ̀ mọ ohun ti on o ge. Filipu da a 
lohùn pe, Igba owo idẹ akara kò to fu wọn, ti 
olukuluku wọn iba fi mu diẹ diẹ.. Ọkan ninu 
awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀, Ándru,arakọnrì Bimon Pe- 
teru wi fu u pe, Ọmmọkọnri kan mbẹ nìhìnyì, 
175 


ADURA. 


ti o ni iṣu akara Krite marun, ati ẹja, kekere 
meji: ṣugbọn kili wọn-ni ninu ọpọ awọn enia 
wọnyi? Jesu sì wipe, i mu ki awọn enia na 
joko.. Koriko pipọ sì wà nibẹ̀.. Bẹli awọn 
ọkọnri na joko, ni kikà nwọn to ìwọn ẹgbẹ- 
dọgbọn ẹnia... Jesu sì mu ìgu akara wọn-ni; 
nigbati o sì ti dupẹ, o pín wọn fu awọn ọmmọ 
ẹhin rẹ̀, awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ sì pín wọn fu awọn 
ti o joko; bẹ̀ gẹgẹ sì li ẹja ni ìwọn bi nwọn ti 
nfẹ.. Nigbati nwọn sì yé, o wi fu awọn ọmmọ 
ẹhin rẹ̀ pe, Fi ké ajẹkù ti o kù jọ, kì ohun- 
kohun máṣe ṣegun... Nitorina nwọn k6ô wọn 
jọ pọ, a sì kún agbọn mejila Hi ajẹkù ti iṣu 
akara Krite marun, li eyi ti o gìkù, ti o sì 
pọju fu awọn ti o jẹ.. Nitorina nigbati awọn 
ọkọnri na rì iṣẹ iyanu tì Jesu ge, nwọn wipe, 
Lòtọ eyi ni woli na ti mbọ wá aiye. 





ỌJỌ TI ANDBU APOSTELI MIMỌ, 
Adara. 


LỌRUN Olodumare, iwọ ti o fi irú orẹ-ọfẹ 

ni fu Andru Aposteli rẹ mim, ti o fi yara 

gbọ ìpe ti Jesu Kristi Ọmmọ rẹ, ti o sì tẹ̀le e 
laì dẹsẹ duro ; F'ifu gbogbo wa, bi a ti npò wa 
nipasẹ Ọrọ mimô rẹ, lojukan na kì awa ki o 
le fi igbọran fi ara wa fu ati mu ofin mimọ rẹ 
ṣẹ: nitori Jesu Kristi na Oluwa wa... 423. 


Episteti.. Rom. 10. 9. 


b' ìwọ ba fi ẹnu rẹ jẹwọ Jesu Oluwa, ti iwọ 

sì gbagbé, li ọkkàn rẹ pe, Ọlọrun jí i dide 

kuro ninu okú, a o gbà ọ là.. Nitori okkàn li 

enia fi gbagbQ si ododo; ẹnu li a sì fi jẹwọ si 

igbala,. Nitori Iwe mimQ Ọlọrun wipe, Iini- 
176 


ADURA. 


kẹni ti o ba gbà a gbQ kì yio damu.. Nitoriti 
kò si ìyatọ ninu Ju ati Helene: nitori Oluwa 
kan na li o lọrọ fu gbogbo awọn ti npò orukọ 
rẹ̀.. Ẹnikẹni tì o ba sá pò orukọ Oluwa a o 
gbà a là.. Nwọn o ha ti ṣe pò orukọ ẹniti 
nwọn kò gbagbQ ? nwọn o ha ti ṣe gbà ẹniti 
nwọn kò gburé rẹ̀ rì gbọ ? nwọn o ha ti ṣe 
gbé laìni oniwasu! Nwọn o ha ti ṣe wasu, 
bikoṣepe a rán wọn ? gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ẹsẹ 
awọn ti o nge wasgu Thin rere alafia ti dara to, 
ati nwọn ti sì nwasu ìhin ayọ ohun rere! Wu- 
gbọn gbogbo wọn kò gbà Ihin rere gbẹ̀.. Isaia 
sá wipe, Oluwa, tali o gbà iwasu wa gbẹ? Njẹ 
nipa igbọran ni igbagbọ ti wá, ati igbọran nipa 
ẹrọ Ọlọrun... Hugbọn mo ni, Awọn kò ha gbQ 
bi? Nitôtọ, ohùn wọn jade lọ si gbogbo ìlẹ, 
ati ọrọ wọn si opìnlẹ aiye.. Kjugbọn mo ni, 
Israeli kò ha mọ bi? Mose tòte wipe, Emi o 
fi awọn ti kì iṣe enla mu nyin jowú, ati awọn 
alaìmoye enia li emi o fi bi nyin ninu,. Wu- 
gbọn Isala tilẹ laiya, o sì wipe, A. ri mi lọdọ 
eawọn tì kò wá mi kiri; awọn ti kò bòre mi li 
a fi mi hàn fu... Wugbọn fu Israeli li o wipe, 
Ti ọjọ gbogbo li emi n-nà ọwọ mi si awọn 
alaìgbọran ati alariwìisi enia. 


Ilbaán-rere..- Mat. 4. 18. 


EBU nrìn letí adagun (Galili, o ri awọn 
arakọnrì meji, Bimon, ẹniti a npò nì Pe- 
teru, ati Andru arakọnri rẹ̀, nwọn nsọ àwọn 
sinu adagun: nitoriti nwọn ge apẹja. O sì wi 
fu wọn pe, Ẹ: ma tẹ mi lẹhin, emi o sì sọ nyin 
di apẹja enia... Nwọn sì fi àwọn wọn silẹ loju- 
kan na, nwọn ntẹ̀ ọ lẹhin.. Bi o gì ti nlọ 
siwaju ìbẹ̀, o rì awọn arakọnri meji, Jakobu 
ọmmọ febede, ati Johanu arakọnri rẹ̀, ninu 
ọkọ pẹlu Sebede babba wọn, nwọn ndi àwọn 
17/ 2: N 


ADURA. 


wọn: o B8ì pò wọn... Lojukan na nwọn sì fi 
ọkọ ati babba wọn gilẹ, nwọn ntẹ ọ lẹhin lọ. 





ỌJỌ TI TOMA APOBTELI MIMỌ. 


Adhura. 


LODUMARE ati lai Ọlọrun aláye, nitori 
ifẹsẹ-mulẹ siwaju ti igbagbọ ni, ìwọ ti 
o jẹ ki T'oma Aposteli rẹ mimọ: ki o ge iye- 
meji niti ajinde Ọmmọ rẹ; F'fu wa bẹ̀ ni pìpé 
gangan, ati li aìgiye-meji kan, lati gbagbọ niti 
Jesu Kristi ọmmọ rẹ, lai ki a má le ri igbagbọ 
wa bawi niwaju rẹ. Oluwa, gbẹ ti wa, nitori 
Jesu Kristi na, fu ẹni, pẹlu rẹ ati Ẹmmí 
Mimẹ̀, ti gbogbo ọllá ati ogo wà fu, nisisiyi 
ati lailai. . -4—men. 


Emistei.  Efes. 2. 19. 


JẸ nitorina ẹnyin kì ige alejò ati atipo 
mẹ̀, ṣugbọn àjumọ jẹ ọlẹtọ pẹlu awọn" 
enia mimẹ̀, ati awọn ara ile Ọlọrun; a si 
ngbé nyin ré lori ipilẹ ti awọn Aposteli, ati ti 
awọn woli, Jesu Kristi tikararẹ̀ ni pàtaki okuta 
igun ile; ninu ẹniti a fi tẹyẹtẹyẹ ṣiṣẹ gbogbo 
ile na ṣọkan. pọ ti ndàgba soke fu tempeli 
mimọ kan ni ti Oluwa: ninu ẹnìti a ngbé 
nyìn ré pẹlu fu ibujoko kan ti Ọlọrun nipa 
Jùmmí. 
Ihin-rere... Joh. 20. 24. 
UGBỌN 'Toma, ọkan ninu awọn mejejila, 
ti a npò ni Didimu, kò wà pẹlu wọn ni- 
gbati Jesu de... Nitorina awọn ọmmọ ẹhin 


iyokù wi fu u pe, Awa ti ri Oluwa. Mugbọn 
o wi fu wọn pe, Bikoṣepe emi ba ri apa ìṣé li 
178 


ADURA. 


ọwọ rẹ̀, ki emi ki o sì fi ìka mi bọ apa iṣgéá 
wọn-ni, ki emi ki o sì tẹ̀ ọwọ mi bọ ìha rẹ̀, 
emi kì yio gbagbọ... Lẹhin ìjọ mẹjọ awọn 
ọmmọ ẹhin sì tun wà ninu ile, ati 'l'oma pẹlu : 
nigbati gbogbo ilẹkun sì ti sé tan, Jesu de, o 
Bì duro larin wọn, o sì wipe, Alafia, fu nyin. 
Nigbana li o wi fu 'T'oma pe, Mu ika rẹ wá 
nihin, ki o sì wò ọwọ mi; sì mu ọwọ rẹ wá 
nìhìn, ki o sì tẹ̀ ẹ bọ ìha mi: ki iwọ ki o máge 
alaìgbagbọ mẹ, ṣugbọn gbagbọ... 'T'oma dahùn 
o sì wi fu u pe, Oluwa mi ati Ọlọrun mi. Jesu 
wi fu u pe, T'oma, nitoritì iwọ ti ri mi nì iwọ 
fi gbagbọ: alabukúin-fu li awọn ti kò tì iri, ti 
nwọn gì tì gbagbọ... Ati ẹ̀pọlọpọ ìṣẹ àmi omi- 
ran ni Jesu ge nitòtọ niwaju awọn ọmmọ ẹhin 
rẹ̀, ti a kò kọ sinu ìwe yi: ṣugbọn ìwọnyi li a 
kọ, ki ẹnyin ki o le gbagbQ pe, Jesu ni ige 
Kristi, Ọmmọ Ọlọrun; ati pe gbigbà a gbọ, ki 
ẹnyìn ki o le ni ìye nipa orukọ rẹ̀. 





ỌJỌ TI IYIPADA TI PAULU APOSTELI MIMỌ. 
Adura. 


LỌRUN, nipasẹ iwasu ti Paulu Aposteli 
Ù mimé ati alabukún-fu, iwọ ti o mu imọlẹ 
ti Ihin-rere lati tàn jalẹ aiye; F'funi, awa 
mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki awa, ti o ni iyipada rẹ̀ tì o 
yanu ni iranti, ki awa ki o le ma fi ọpẹ wa 
hàn jade fu ọ nitori na, nipasẹ ìtọ lẹhin ẹkọ 
mìimẹ̀ ti o kẹni ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
Amn. 


Eputei.- Iṣe 9.1. 


TI Saulu, titi o fi di isisiyi, o nmí ìlọ ati 
pipa si awọn ọmmọ ẹhin ti Oluwa, nigbati 
179 N 2 


ADURA. 


o tọ olori awọn alufa lọ, O bẹ̀bẹ iwe lọwọ rẹ̀ si 
Damasku sì sinagogu pe, bì on ba rì ẹnikẹnì li 
ẹna yi, iba ṣe ọkọnri, iba ge obiri, kì on ki o le 
mu u ni dìdò wá sì Jerusalemu.. Bi o sì ti 
nlọ, o sì gumQ etí Damasku: imọlẹ sì mò, yi 
i ká lojìjì lati ọrun wá.. Nigbati o sì ṣubu lulẹ, 
o gbọ ohùn tì o nfẹ si i pe, Baulu, Saulu, £ṣe 
ti iwọ fi nṣe inunibini si mi? On sì wipe, Iwọ 
tani, Oluwa? Oluwa sì dahùn pe, Émiì Jesu 
ni, ẹniti ìwọ nṣe inunibini si: o ṣoro fu ọ lati 
tapá si ẹgún. O sì nwa-rÌri, ẹnu sì yà a, o ni, 
Oluwa, kili iwọ nfẹ kì emi ki o ṣe! Oluwa sì. 
w1 fu u pe, Dide, ki o sì lọ si ilu nla na, nibẹ̀ 
li a o sọ fu ọ li ohun ti iwọ o ṣe.. Awọn 
ọkọnri ti sì mba a rìn pọ duro, kẹ̀kẹ pa mọ 
wọn li ẹnu, nwọn ngbẹ ohùn, ṣugbọn nwọn kò 
ri ẹnikan.. Saulu sì dide ni ilẹ; nigbati oju 
rẹ̀ sì ṣí, kò ri ẹnikẹni: ṣugbọn nwọn fà a li 
ọwọ, nwọn sì mu u wá si Damasku... 0 sì gbé 
ìjọ mẹta li aìrina, kò sì jẹ, bẹni kò sì mu. 
Ọkọnri kan ọmmọ ẹhin sì wà ni Damasku, ti 
a npò ni Anania; on li Oluwa sì wi fu li oju- 
ran pe, Anania.. 0 sì dahùn wipe, Wò o, emi 
ni yì, Oluwa. Oluwa sì wi fu u pe, Dide, ki o 
sì lọ si Ọna igboro ti a npò ni Ọganran, ki iwọ 
ki o sì bẹ̀re ẹnikan, ti a npò ni Baulu, ara 
'T'arsu, ni ile Juda: gá kiyesi i, o ngbadura. 
O sì ti ri ọkọnri kan li ojuran ti a npẹ̀ ni 
Anania o wọle, o sì fi ọwọ le e, ki o le riran 
rẹ̀. Anania sì dahùn wipe, Oluwa, mo ti gburô 
ọkọnri yi lọdọ ẹ̀pọ awọn enia, ni ìwọn buburu 
ti o ge si awọn enia mimQ, rẹ ni Jerusalemu : 

O sì gbà agbara lati ọdọ awọn olori alufa wá 
si ihinyi, lati dò gbogbo awọn ti npò orukọ rẹ. 
ugbọn Oluwa wi fu u pe, Ma ba ti rẹ lọ: 

nitoriti ige ohun ìlo fyo fu mi, lati mu orukọ 
mi lọ si twaju awọn Keferi, ati ti awọn ọbba, 

180 


ADURA. 


ati niwaju awọn ọmmọ Israeli: nitori emi o 
fi hàn a ni ìya ohun pipọ ti yio jẹ nitori orukọ 
mi.. Ànania sì mu ọta rẹ̀ pọn, o sì wò ile na; 
nigbati o sì fi ọwọ rẹ̀ le e, o ni, Daulu Àra- 
kọnri, Oluwa li o rán mi, Jesu ti o fi ara hàn 
fu ọ li ẹ̀na bi iwọ ti mbọ wá, ki iwọ ki o le 
yiran rẹ, ki o sì le kúin fu Ẹmmí Miméọ.. Ibo- 
jukan na ohun kan bọ kuro li oju rẹ̀ bi ipẹpẹ: 
o gSÌì riran bi a ti nwi yi, nigbati o sì dide, a 
baptisi rẹ̀. Nigbati o sì jẹun, ara rẹ̀ le. Saulu 
sì wà pẹlu awọn ọmmọ ẹhin nì Damasku nì 
ìjọ melokan.. Lojukan na o sì wasu Kristi 
ninu sinagogu pe, on li Ọmmọ Ọlọrun.. Ku- 
gbọn ẹnu yà gbogbo awọn tì o ngbéẹ̀, nwọn sì 
wipe, Ọkọnri yi kì nṣe inunibìni si awọn ti 
npe orukọ yi ni Jerusalemu, ti o sì ti itori na 
wá gi ihinyi, ki o le mu wọn ni dìdò lọ ìfi fu 
awọn olori alufa? ugbọn agbara Saulu npọ 
Bì 1, o tì damu awọn Ju ti o wà ni Damasku, 
o nfi hàn pe, eyiyi na ni Kristi. 


Iln-rere.. Mat. 19. 27. 


ETERU dahùn, o sì wi fu u pe, Wò o,awa 
ti fi gbogbo rẹ̀ silẹ, awa sì ntọ ọ lẹhin ; njẹ 
kili awa o ha ni ? Jesu sì wi fu wọn pe, LÒtọ 
ni mo wi fu nyin, Pe ẹnyìn ti ẹ ntọ mi lẹhin 
ni igba atunbi, nigbati Ọmmọ ọkọnri yio joko 
lori ìtẹ ogo Tẹ̀, ẹnyìn o sì joko pẹlu lori itẹ 
mejila, ẹnyin o ma ṣe idajọ awọn ẹ̀ya Israeli 
mejejila... Ati gbogbo ẹniti o fi ile silẹ, tabi 
arakọnri, tabi arabiri, tabi babba, tabi 1ya, 
tabi aya, tabi ọmmọ, tabi ilẹ, nitori - orukọ mi, 
nwọn yio ri ọrọrun gbà, nwọn yio sì jogin ì ìye 
aìnipẹkun. Mugbọn ẹ̀pọ awọn ti o giwaju ni 
yio kẹhin ; awọn ti o kẹhin ni yio sì ṣiwaju. 


181 


ADURA. 


"O IMUWÁ-FIHÀN ERISTI SINU TEMPELI, 
T'i a ma pò ni 
IWẸNUMỌ TI MARIA WUNDIA MIMỌ. 


Adaeura. 


LODUMARE ati lai Ọlọrun aláye, awa 

nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ Ọllá-nla rẹ, pe 

bi a ti mu Ọmmọ bíbi rẹ na kanṣoṣo wá fihàn 

ninu tempeli li oni, ninu ìwa ẹda ti ara wa, 

bẹ̀ni ki a sì mu wa wá sọdọ rẹ pẹlu àìya 

funfun ati mimọ, nipasẹ Ọmmọ rẹ na Jesu 
Kristi Oluwa wa... 4i2min. 


Epiesteti. Mal. 83. 1. 


IYESI i, emi o ran onṣẹ mi, on yio sì tun 
À ẹ̀na mi ṣe niwaju mi: ati Oluwa ẹniti 
ẹnyin nwá, yio sì wá li ojiji sinu tempil rẹ̀, 
ani o nṣẹ majẹmu ni, ẹniti inu nyin dùn si: 
Kiyesi 1, yio wá, li Oluwa ti awọn ọrpọmọ ogun 
wi... ugbọn awọn ta ni' yio le igba ọjọ wiwá 
rẹ̀? ta ni yio sì duro nigbati ọ ba fi ara hàn ? 
nitoriti ọ dabi ìná adakoro, ati bi ọgẹ alagbàfọ : 
yio sì joko bi adakoro ati bì alawẹnu fadaka ; 
yio sì wẹ̀ awọn ọmmọ Lefi mọ, yiọ sì dà wọn 
bi wura ati fadaka; kì nwọn ki o le ma ru 
ẹbọ ọrẹ ododo si Oluwa... Nigbana li ẹbọ ọrẹ 
ti Juda ati ti Jerusalẹmu yio ṣe dìdùn mẹ fu 
Oluwa, bi ọjọ igbani, ati bi ọdún atijọ... Emi 
yio sì sunmQ nyin wa gi ìdajọ; emi o sì ma 
ge ẹlẹri ti ọ yara si awọn ogo, ati si awọn à- 
gbere, ati si awọn abura, ke, ati si awọn ti nrẹ 
awọn alagbasọ jẹ ninu owo iṣẹ wọn, opé ati 
ọmmọ alaìni babba, ati si awọn ti nyi alejò 
pada kuro ninu ohun titọ rẹ̀ ti kò sì bẹru mi, 
li Oluwa awọn ọmmọ ogun wi. 
182 


ADURA. 


Ihin-rere... Luku 2. 22. 
NA ọjọ iwẹnu rẹ̀ a. sì pé gẹgẹ 


bi ofin Mose, nwọn gbé e (Jesu) wá si 
Jerusalemu lati fi i fu Oluwa; (bi a ti kọ ọ 
sinu ofin ti Oluwa pe, Gbogbo ọmmọ ọkọnri ti 
o ge akọbi, on li a o pò ni mimẹ̀ fu Oluwa ;) 
ati lati rubọ gẹgẹ bi a ti wi 1 li ofin ti Oluwa, 
Àdaba meji tabi ọmmọ ẹiyẹle meji.. Sì kiyesi 
1, ọkọnri kan wà ni Jerusalemu, orukọ rẹ̀ a ma 
jẹ Simeon; ọkọnri na sì ṣe olôtọ ati olufọk- 
kànsìn, o duro dò itunu Israeli: Ọmmí Mimọ 
sì wà lare rẹ̀.. A sì ti fihàn a lati ọdọ immí 
Mimọ na wá pe, on kì yio ri ìkú, ki o to ri 
Kristi ti Oluwa.. O bì ti ipa ẹmmí na wá 
sinu tempeli (ile Ọlọrun:) nigbati awọn Gbi 
rẹ̀ sì gbé ọmmọ na, Jesu wá, lati ṣe fu u bi ìṣe 
ofin, nigbana li o sì gbé e li apa rẹ̀, o fi ibuk(úin 
fu Ọlọrun, o ni, Oluwa, nigbayi li o to jọwọ 
ọmmọ ọdọ rẹ lọwọ. lọ li alafia, gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ: 
nitoriti oju mi ti ri igbala rẹ na, ti ìwọ ti pẹ̀se 
nilẹ niwaju awọn enia gbogbo; ìmọlẹ lati mọ 
Bi awọn Keferi, ati ogo Israeli awọn enia, rẹ. 
Ẹnu sì yà Josefu ati iya rẹ̀ si nkan ti a nsọ si 
ì wọnyi.. Bimeon sì sure fu wọn, o sì wi fu 
Maria iya rẹ̀ pe, Kiyesi 1, a gbé ọmmọ yi kalẹ 
fu iṣubu ati idide ti Ọpọ awọn enia ni Israeli; 
ati fu àmi ti a o sẹrọ òdi gi; (idà yio sì gún 
ìwọ na li ọkkàn pẹlu,) ki a le fi ironu ti ẹ̀pọ 
ọkkàn hàn... Ini kan sì mbẹ, Ana woli, ọm- 
mọbiri F'anueli, li ẹ̀ya Aseri: ọjọ ogbé rẹ̀ pẹ̀, 
o ti ba ọkkọ gbé N ọdún meje lati igba wundia, 
rẹ̀ wá; O sì ṣe opé ìwọn ọdún mẹrin le lọgọ- 
rìn, ẹniti kò kuro ni tempeli (ile Ọlọrun,) o sì 
nfi àwẹ ati adura sìn Ọlọrun lọsán ati loru. 
O sì wọle li akokò na, o sì dupẹ fu Oluwa 
pẹlu, o sì sẹ̀rọ rẹ̀ fu gbogbo awọn tì o duro dò 
idande ni Jerusalemu... Nigbati nwọn sì ti ṣe 

183 


ADURA. 


nkan gbogbo tan gẹgẹ bi ofin ti Oluwa, nwọn 
pada lọ si (dalii, si Nasareti ilu nla wọn. 
Ọmmọ na sì dàgba, o sì le li ọkkàn, o sì kún 
fu ọgbọn: ore-ọfẹ Ọlọrun sì mbẹ lara rẹ̀. 





ỌJỌ TI MATIA APOSTELI MIMỌ. 


Adura. 


LỌRUN Olodumare, ni ìpò Juda ti ṣe oni- 
kupani, ìwọ ti o yàn Matia olòtọ irangẹ 
rẹ, ki a kà a kúin ìye awọn Aposteli mejila ni; 
Fifuni pe, bi a ti npa Ijọ awọn enia rẹ mẹ 
nigba-gbogbo kuro ninu awọn eke Apostel, 
ki a le ma t6 ọ, kì a sì le ma ṣe amọna rẹ̀ 
nipasẹ awọn olòtọ ati olododo olutọju, nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa. 4mtn. 


Episteli. Iṣe 1. 15. 

N' ìjọ wọn-ni ni Peteru sì dide duro li awujẹ 

ti awọn ọmmọ ẹhin (iye orukọ ti awọn enia 
gbogbo ninu ìjọ jẹ ọgọfa,) o ni, ẹnyin alàgba 
ati arakọnri, Iwe mimQ Ọlọrun yi kò le ge ki 
o má ti ṣẹ, ti Ẹmmí MimQ ti sọtẹlẹ li ẹnu 
Dafidi nipa ti Juda, ti o ṣe amọna fu awọn ti 
o mu Jesu.. Nitoriti a kà a sinu wa, o Bì ni 
ipa ninu iṣẹ apogteli yi.. Njẹ ọkọnri yì sá sì fi 
ẹ̀re ẹ̀ṣẹ rà ìlẹ kan ; nigbati o ṣubu li ogedengbe, 
o bẹ̀ li agbedemeji, gbogbo ifọn rẹ̀ sì tú jade. 
A sì gbé ihin na kalẹ lọdọ gbogbo awọn are 
Jerusalemu ; nitori rẹ̀ ji a fi npò ìgbé na ni 
Akeldama li òde wọn, eyini ni, Igbẹ ẹ̀jẹ. A sá 
kọ ọ ninu Iwe Psalmu pe, Ki ibujoko rẹ̀ ki o 
di ahoro, ki ẹni kan ki o máṣe gbé ibẹ̀ mẹ: 
ati iṣẹ ìbojuwò rẹ̀ ni ki ẹlomiran ki o gbà. 
Njẹ o yẹ, ninu awọn ọkọnri wọnyi ti nwọn ti 

184 


ADURA. 


mba wa rìn nigba-gbogbo ti Jesu Oluwa, fi 
nwọle, ti o sì njade ninu wa, bẹ̀rẹ si ì lati igba 
baptismu Johanu wá, titi o fi di ọjọ na ti a 
gbé e lọ soke kuro lọdọ wa, kì awa ki o yàn 
ọkan ṣe ẹlẹ̀ri ti ajinde rẹ̀ pẹlu wa.. 'Nwọn bì 
yàn awọn meji, Jogefu ti a npò ni Barsaba, 
ti nwọn sì sọ apele rẹ̀ ni Justu, ati Matia. 
Nwọn sì gbadura, nwọn sì ni, Iwọ, Oluwa, ti 
o mọ ọkkàn awọn enia gbogbo, fihàn ninu awọn 
mejeji yi, ewo ni ìwọ yàn, ki o le gbà ìpa kan 
ni iṣẹ alufa, ati nì iṣẹ aposteli yi, ni ibiti Juda 
ti fi ẹ̀ṣẹ ṣubu, ki o le lọ si ipò ti rẹ̀. Nwọn sì 
di ìbo wọn; ìbo sì mu Matia; a sì kà a kún 
awọn aposteli iyokù mọkanla. 


fian-rere..- Mat. 11. 258. 


AKOKÙÒ ns ni Jesu dahùn, o sì wipe, Mo 
dupẹ lọwẹ rẹ, Babba, Oluwa ọrun on aiye, 
nitoriti iwọ pa nkan wọnyi mẹ kuro li oju 
awọn ọlẹgbọn ati amoye, iwọ sì fi wọn hàn fu 
awọn ọmmọ ọwọ... Gẹgẹ bẹ̀ na ni, Babba, 
nitori bẹli o tẹ HI oju rẹ. Ohun gbogbo li a 
fifu mi lati ọdọ Babba mi wá: kò sì si ẹniti o 
mẹ Ọmmọ, bikoṣe Babba; bẹ̀ni kò sì si ẹniti 
o mẹ̀ Babba bikoṣe Ọmmọ, ati ẹnikẹni ti 
Ọmmọ fẹ o fi i hàn fu. P. wá sọdọ mi gbogbo 
ẹnyìn ti nṣiṣẹ, ti a sì di ẹrù wuwo le lori, emi 
o sì fi isimi fu nyin... i gbà àjaga mì si ọrùn 
nyìn, ki ẹ sì ma kọ ẹkẹ ti emi; nitori oninu 
tìtẹ̀ ati oninu tutù li emi; ẹnyin o sì ni igìmi 
fu ọkkàn nyin.. Natorati àjaga, mi rọrùn, ẹrù 
mi si fuyẹ. 


185 


ADURA. 


ỌJỌ TI BISỌFU TI MARIA WUNDIA 
ATLABUKUNFU. 


Adura. 


LUWA, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, tú ore-ọfẹ rẹ 

si wa li àiya; pe bi awa ti mẹ̀ imawọ 
ẹran ara ti Ọmmọ rẹ Jesu Kristi nipa iṣẹ- 
riran lati ọwọ angeli kan wá, bẹ gẹgẹ nipa 
agbelebu ati ijiya rẹ̀, ki a le mu wa wá sibi 
ogo ajinde rẹ̀; nipasẹ Jesu Kristi. na Oluwa 
wa. 4. 


Eptstet. - Isa. 7. 10. 


Ji a Oluwa tun sọ fu Áhas pe, 
Bòre àmi kan lọwẹ̀ Oluwa Ọlọrun rẹ; 
bòre rẹ̀ iba iṣe ni ọgbọn tabi ni giga loke. 
gugbọn Ahas wipe, Emi kì yio bòre bẹli emi 
kì yio dan Oluwa wò... On sì wipe, Ẹi ma gbẹ 
nisisiyi ẹnyin arale Dafidi ; Iṣe ohun kekere fu 
nyin lati da enia li agara njẹ ẹnyin o sì da 
Ọlọrun mi li agara pẹlu! Nitorina Oluwa 
tikararẹ̀ ni yio fi àmì kan hàn nyin; Kiyesi i, 
Wundia kan yio lNì oyun, yio sì bimmọkọnri 
kan, yio sì ma pe orukọ rẹ̀ ni Imanuel. Oria- 
mọ ati oyin ni yio ma jẹ, ki o le imọ bi ati ikọ 
ohun ibi ati bi ati iyan ohun rere. 


Ilan-rere.. Luuku 1. 26. 


L ogù ẹkẹfa a sì rán angeli na Gabrieli lati 
ọdọ Ọlọrun lọ sì ilu nla kan ni (alil, ti 
a npò nì Nasareti, si. Wundia, kan ti a fẹ fu 
ọkọnri kan, ti a npò ni Josefu, ti idile Dafidi ; 
orukọ wundia na a sì ma jẹ Maria.. Angeli na 
sì tọ ọ wá, o ni, Alafia, iwọ ẹniti a kọjusi ge li 
Ore, Oluwa pẹlu rẹ: alabukún-fu ni iwọ ninu 
awọn obiri... Nigbati o sì ri i, ara fu u li ẹ̀rọ 
6 


ADURA, 


rẹ̀, o sì rò ninu ara rẹ̀ pe, irú kíki kili eyi. 
Angeli na sì wi fu u pe, Má bẹ̀ru, Maria: 
nitori iwọ ti ri oju rere lọdọ Ọlọrun... Dá sì 
kiyesi i, Iwọ o léyun ninu rẹ, iwọ o sì bí ọm- 
mọkọnri, iwọ o sì pò orukọ rẹ̀ ni JEBU.. 0n 
yio pẹ, Ọmmọ Ọgá-ogo H a o sì ma pò e: 
Oluwa Ọlọrun yio sì fi itẹ ti Dafidi babba rẹ̀ 
fu u: yio sì jọbba'ni ile Jakobu tìtì aiye; 
ìjọbba rẹ̀ kì yio sì ni ipẹkun.. Nigbana ni 
Maria, wi fu angeli na, pe, Bawo Ji eyi o ha ri, 
nigbati emi kò ti mẹ̀ ọkọnri? Angeli na sì 
dahùn o sì wi fu u pe, ỌẸimmí Mimẹ yio tẹ ọ 
wá, ati agbara ti Ọgá-ogo yio ṣiji bò ọ : nito- 
rina ohun Mimẹ ti a o ti ìnu rẹ̀ bí, Ọmmọ 
Ọlọrun li a o ma pò e.. Sá sì kiyesi i, Elisa- 
beti ara rẹ, o sì léyun ọmmọkọnri li ogbo- 
logbo rẹ̀: oṣù ẹkẹfa ni fu ẹniti a npò li àgan. 
Nitori kò si ohun ti o goro fu Ọlọrun.. Maria, 
sì wipe, Wò ọmmọbiri ọdọ ti Oluwa; kio ri 
fu mi gẹgẹ bì ẹ̀rọ rẹ. Angeli na, gì fi i gilẹ lọ. 





ỌJỌ TI MAREU EFANGELIBTI MIMỌ. 
Adura. 


Ipee Olodumare, iwọ ti o fi ẹkẹ̀ rẹ 
ọrun niti ìpa, Marku Efangelisti rẹ mimọ, 
kẹ̀ Ijọ awọn enia rẹ mimQ... F'i ore-ọfẹ fu wa, 
pe ti awa kò dabi ọmmọ kekere ti a fi gbogbo 
ẹfùifu ẹk6 asan gbá kiri, ki a le fi ẹsẹ wa mulẹ 
ninu otitọ ti Ihin-rere rẹ mimọ; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa... 4mtn. 


Epistet. 'Efes. 4. 7. 


lu olukuluku wa li a fi ore-ọfẹ fu, gẹgẹ bi 
i" oṣuwọn ti ẹ̀bun Kristi,. Nitorina o wipe, 
187 


ADURA. 


Nigbati o ti gòke lọ si ibi giga, o ti di ijọ ti 
awọn igbekun ni igbekun lọ, o sì ti fi ẹ̀bun fu 
awọn enia. (Niti pe o gòke lọ si ọrun, kini rẹ̀, 
bikoge pe on pẹlu ti tẹ̀te sọkalẹ lọ si ìha ìsalẹ 
aiye! Ẹnikan na ti o ti sọkalẹ li o sì tì gòke 
lọ si ibi ti o ga jù gbogbo ọrun lọ, ki o le kún 
ohun gbogbo.) O sì ti fifu awọn ẹlomiran, iṣẹ 
A posteli ; ati fu awọn ẹlomiran, iṣẹ Woli; ati 
fu awọn ẹlomiran, iṣẹ Efangelisti; ati fu awọn 
ẹlomiran, iṣẹ Oluṣọ agutan ati iṣẹ Olukọnì; 
lati ṣe awọn enia mimọ li aṣepé, fu ìgẹ alufa, 
fu imuduro ti ara Kristi: titi gbogbo wa, o fi. 
wá sinu igọkan ti igbagbQ, ati sinu ìmọ ti 
Ọmmọ Ọlọrun, si ọkọnri pipé kan, si oṣuwọn 
ti ọdún àgba ti o kún niti Kristi: lati isisiyi 
lọ ki awa ki o máṣe jẹ ewe mẹ, ẹniti a o ma tì 
niwa tì sẹhin, ati ti a o sì ma fi gbogbo afẹfẹ 
ẹkẹ̀kẹkọ gbá kiri, nipa itanjẹ enia, ati ọgbọn 
arekereke, nipasẹ eyiti nwọn fi mba ni buba fu 
ltanjẹ; ṣugbọn ki a ma sọ otitọ ni Ifẹ, ki a le 
ma dàgba goke ninu rẹ̀ Ii ohun gbogbo, ẹniti 
ige ori ni, ani Kristi: lati ọdọ ẹnita a fi tẹyẹ- 
tẹyẹ so gbogbo ara ṣọkan pọ, ti o sì fi ara 
mọra, nipa eyiti a fi nkún gbogbo orike, gẹgẹ 
bi iṣẹ aìtase na ninu oṣuwọn ni ìha, gbogbo, 
lati ma mu ara na bisi 1 fu imaraduro on tika- 
rarẹ̀ ninu ìfẹ̀. 


Jián-rere.- Joh. 15.1. 


MI ni àjara, otitọ, Babba mì sì ni oluṣọgba. 
Gbogbo ẹká ninu mi ti kò ba so eso, on a 

mu u kuro: ati gbogbo ẹká ti o ba go eso, on 
a sì wẹ̀ ẹ mẹ, ki o le so eso lọpọlọpọ... Ẹnyin 
di mimẹ̀ nisislyi nipa ẹ̀rọ ti mo ti sọ fu nyin. 
Ẹ ma gbé inu mi, emi o sì ma gbé inu nyin. 
Gẹgẹ bi ẹká kò ti le so eso fu ara rẹ̀, bikoṣepe 
o ba ngbé inu àjara; gẹgẹ bẹli ẹnyin kò le ṣe 

188 


ADURA. 


e, bikoṣepe ẹnyin ba ngbé inu mi.. Emi ni 
àjara, ẹnyin ni ẹká.. Ẹniti o ba ngbé inu mi, 
ati emi ninu rẹ̀, on ni yio BO eg0 ẹ̀pọlọpọ : 
nitori yiyara nyìn kuro lọdọ mì, ẹnyin kò le 
ge ohunkohun.. Bi ẹnikan kò ba gbé inu mi, 
a sì mu u kuro gẹgẹ bi ẹká, ti o sì gbẹ; ti a 
sì kò wọn jọ, ti a sì wẹ wọn jù sinu iná, nwọn 

a sì jéána.. Bi ẹnyin ba ngbé inu mi, ti ẹ̀rọ mi 
ba sì ngbé inu nyin, ẹnyin o bòre ohun ti ẹnyin 
fẹ, a o sì ṣe e fu nyin.. Ninu eyi li a sá nyìn 
Babba mi logo pe, ki ẹnyin ki o ma go eso 
pupọ; bẹli ẹnyin o jẹ ọmmọ ẹhin mi... Gẹgẹ bi 
Babba ti fẹ mi, bẹli emi sì fẹ nyin: ẹ duro 
ninu ifẹ mi.. Bi ẹnyin ba pa ofin mi mẹ, ẹnyin 
o duro ninu ìfẹ mi ; gẹgẹ bi mo ti pa ofin Babba 
mi mô, mo sì duro ninu ìfẹ rẹ̀. Nkan wọnyi 
ni mo sọ fu nyìn, ki ayẹ̀ mi kì o le duro ninu 
nyìn, ati kì ayọ nyin ki o le kún. 





ỌJỌ TI FILIPU ATI TI JAKOBU AWỌN 
APOSTELI MIMỌ, 


Adura. 


LỌRUN Olodumare, ẹni ati mò ni(ôtọ ti 
Ọ ge ìye aìnipẹkun ; Fifu wa lati mẹ Ọmmọ 
rẹ Jesu Kristi li amọpé, pe on ni ge ọna, otitọ, 
ati ìye ; pe ni ìtẹle ipasẹ ti F'ilipu ati Jakobu, 
awọn Aposteli rẹ mimẹ̀, ki awa ki o le ma fi 
iduro ṣinṣin yìn ji oju ọna ni ti o tẹ̀le ìye aìni- 
pẹkun; nipasẹ Ọmmọ rẹ na Jegu Kristi Oluwa 


wa. 'áÁintn, 
Epsteh.- Jak.1.1. 


Jo. iranṣẹ t1 Ọlọrun ati ti Jesu Kristi 
Oluwa, si awọn ẹ̀ya mejejila ti o túka kiri, 
189 


ADURA. 


alafia... Ẹnyin arakọnri mi, nigbati ẹnyin ba 
bọ sinu onìriiru ìdanwò, ẹ kà a si ayọ gbogbo ; 
.. ki ẹnyin ki o sì ma mọ eyi pe, idanwò igbagbọ 
nyin ni igiṣẹ siru.  BMugbọn ẹ jẹ ki stiru ki o 
ṣiṣẹ aṣetan, ki ẹnyin ki o le pé, ki ẹ ṣọkan, ki 
o máṣe kù ohun kan. Bi ẹnikan ninu nyin ba 
ge alaìlẹgbọn, ki o bòre lọwọ Ọlọrun, ẹniti ifi 
fu gbogbo enia li Ọpọlọpọ, ti kì si ibaniwi; a 
o sì fifu u.. Kugbọn ki o bẹ̀re nì igbagbọ, li 
aìṣiye-meji... Nitori ẹniti o ngiye-meji, o dabi 
riruomi okun, ti ntì ọwọ afẹfẹ bì siwa bì sẹhin. 
Nitoripe ki oluwarẹ̀ na ki o máṣe rò pe, on 
yio ri nkan gbà lọwọ Oluwa. - Enia oniye- 
meji kò le mu ara duro nipa ọna rẹ̀ gbogbo. 
Wugbọn ki arakọnri onirẹlẹ ki o ma yọ nì ti a 
gbé e ga soke: gugbọn ọlọrọ, ni ti a rẹ̀ ẹ nilẹ: 
nitori bi itan-ná koriko bẹ̀ni yio rẹ̀ silẹ fò lọ. 
Nitori bi òrùn ba ti là ti on ti oru mimu, a sì 
ma gbẹ koriko, ati itan-ná rẹ̀ a Bì rẹ̀ silẹ, ati 
ẹwà iṣe rẹ̀ a sì parun: bẹ̀ gẹgẹ li ọlọrọ yio sì 
parẹ̀ nipa ọna rẹ̀. Ibukúin ni fu ọkọnri ti o fi 
ọkkàn rán ìdanwò: nitori igbati a ba dan a 
wò, yio gbà ade ìye, ti Oluwa ti ṣe ileri fu 
awọn ti o fẹ ẹ. 


Ihin-rere. Joh. 14. 1. 


MÁKRE j jẹ ki ọkkàn nyin bajẹ: ẹnyin gbà 

Ọlọrun gbọ, ẹ sì gbà mi gbọ pẹlu. Ninu 
ile Babba mi ẹ̀pọlọpọ ibugbe li o wà: iba 
máṣepe bẹ̀ni, emi iba ti sọ fu nyin.. Emi nlọ 
lati pòse àye silẹ fu 'nyin.. Bi emi ba sì lọ lati 
pòge àye gilẹ fu nyin, emi yio sì tún pada wá, 
emi o sì mu nyin lọ sọdọ emi tikarami ; pe 
nibiti emi gbé wà, nibẹ̀ li ẹnyin o ma gbé pẹlu. 
ÀẸínyin mẹ̀ ibiti mo gbé nlọ, ẹnyin sì mọ ẹ̀na 
na pẹlu... 'Toma wi fu u pe, Oluwa, awa kò 

180 


ADURA. 


mẹ ibiti iwọ nlọ; awa o sì ti ṣe le mẹ ẹ̀na na ? 
Jegu wì fu u pe, Emi ji ẹ̀na, ati otìtọ, ati ìye : 
kò si ẹnikẹni ti o le wá sọdọ Babba, bikoṣe 
nipasẹ mi... Bi ẹnyin ba ti mọ mi, ẹnyin iba 
ẹnyin ti mọ ọ, ẹnyin sì ti ri i. F'ilipu wì fu u 
pe, Oluwa, fi Babba na hàn wa, o sì to fu wa. 
Jesu wi fu u pe, Bi akokò tì mo ba nyin gbé 
ti pẹ to yi, iwọ kò sì ti ìmọ mi sgìbẹ̀, F'ilipi ? 
ẹnikẹni ti o ba ti ri mi,o ti rì Babba tan ; 
ìwọ ha sì ti ge wipe, Fi Babba hàn wa? Iwọ 
kò gbagbọ pe, Emi wà ninu Babba, ati pe 
Babba wà ninu mi? ẹ̀rọ tì mo sọ fu nyìn, 
emi kò sọrọ ti emi tikarami ; bikoge tì Babba 
tì ngbé inu mi, on nì nge igẹ wọn-ni.. I gbà 
mi gbọ pe, emi wà ninu Babba, ati Babba wà, 
ninu mi: bikoṣe bẹ ẹ gbà mi gbé nitoriti iṣẹ 
wọn-ni.. Lòtọ, lôtọ ni mo wi fu nyin, Iùnitì o 
ba gbà mi gbé, iṣẹ ti mo ge on ni yio sì ṣe 
pẹlu ; iṣẹ ti o sì tobìjù wọnyi lọ nì yio sì ge; 
- nitoriti emi lọ sọdọ Babba mi... Áti ohun- 
kohun ti ẹnyin o bòre lì orukọ mi, on na li 
ẹmi o ge, ki a le yìn Babba logo ninu Ọmmọ- 
kọnri... Bi ẹnyin ba bòre ohunkohun ji orukọ 
mi, emi o ge €. 





ỌJỌ TI BARNABA APOSTELI MIMÚ. 
Adura. 


LUWA Ọlọrun Olodumare, iwọ ti o fi 
ìyatọ ẹ̀bun ti Ẹmmí MimQ wọ Barnaba 
Apostel rẹ mimQ; Máṣe fi wa silẹ, awa 
mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, li aìni ẹ̀pọlọpọ ẹ̀bun rẹ, tabi H 
aìsi ore-ọfẹ lati ma lò wọn nigba-gbogbo fu 
ọllá ati ogo rẹ; nitori Jesu Kristi Ola: wa. 


"o 49?nANn. 


191 


ADURA. 


Epistei. "Iṣe 11. 22. 


HIN nkan wọnyi de etí ti ìjọ awọn enia 
A rnb ti o wà ni Jerusalemu: nwọn sì 
rán Barnaba, ki o lọ to bi Àntioku... Nigbati 
o sì de ibẹ̀, ẹnìti o gì ri ore-ọfẹ Ọlọrun, o yọ, o 
Bì gbà gbogbo wọn niyanju pe, pẹlu ipin-nu l 
ọkkàn ni kì nwọn ki o fi ara mọ: Oluwa. 
Nitori on ge enia, rere, o sì kún fu Iimmí 
MimQ, ati fu igbagbọ: awọn enia pipọ li a 
sì kà kún Oluwa. - Barnaba sì dide, o lọ, si 
'l'arsu lati wá Baulu.. Nigbati o sì ri i, o mu 
u wá gi Ántioku.. OÙ sì ge pe o kadun kan 
gbako ti nwọn mba ìjọ awọn enia Ọlọrun pejọ 
pọ, nwọn sì nkọ awọn enia pipọ. Ni Antioku 
ni nwọn gbé tòtekọ pò awọn ọmmọ ẹhin ni 
Kristian... Li ọjọ wọn-ni li awọn woli agì ti 
Jerusalemu sọkajẹ wá si Antioku... Nigbati 
ọkan ninu wọn, ti a npò ni Agabu sì dide, o 
sọtẹlẹ nipa ẹmmí pe, ọdá nla yio da ká gbogbo 
aiye: ti o sì ṣẹ nigba ọjọ Elaudiu Kesari. 
Nigbana li awọn ọmmọ ẹhin pin-nu rẹ̀, olu- 
kuluku bi agbara rẹ̀ ti mọ, lati rán iranlọwọ 
si awọn arakọnri ti o wà ni Judea : ti nwọn 
sì ṣe, nwọn sì rán a lọ sì awọn alàgba li ọwẹ 
Barnaba on Baulu. 


Ihin-rere, Joh. 15. 12. ; 
' li ofin mi, Ki ẹnyin ki o fẹ ọmmọnikeji 


rẹ̀ nṣe: gugbọn emi pò nyin li ọrẹ; nitori ohun 
gbogbo ti mo ti gbẹ lati ọdọ Babba mi wá, mo 
192 


ADURA. 


Bì ti fi hàn fu nyin.. Kì ige ẹnyin lì o yàn mi, 
gugbọn emi li o tòte yàn nyin, mo sì ge ìlana 
nyin, ki ẹnyin kì o le lọ, kì ẹ sì so ego, ki eso 
nyin ki o le duro; ki ohunkohun ti ẹnyin ba 
bòre lọwẹ Babba li orukọ mì, ki o le fi i fu 
nyin. 





ỌJỌ TI JOHANU BAPTISTI MIMỌ, 
Adau'o. 


LỌRUN Olodumare, nipasẹ ìpege ẹniti a 
fi bí Johanu Baptisti iranṣẹ rẹ ni iyani- 
lẹnu, ti a sì rán a lati ma túnn ẹ̀na ỌỌmmọ rẹ 
Olugbala wa ṣe, nipa iwasu ti ironupiwada; 
Mu ki a ma tẹ̀le ẹkẹ ati ìwa rẹ̀ mimé, kì awa 
ki o le ronupiwada nitôtọ gẹgẹ bi iwasu rẹ̀; ati 
nipasẹ apẹrẹ rẹ̀ ki a ma gọ otitọ ni ìtẹnumẹ 
gìngin, li aìfoya ki a ma ba ìwa ẹ̀ṣẹ wi, ati ki 
a Bì fi gúru jìya nitori otitọ; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. 42min. 


Eptastei. - Isai. 40. 1. 


TUNU fu nyin, itunu fu nyin, enia mi li 
Ọlọrun nyin wi... Ì sọrọ itunu fu Jeru- 
galẹmu, kì ẹ sì ke si 1, Pe ìja rẹ̀ pari, pe, a dari 
ẹṣẹ rẹ̀ jì: nitoriti o ti gbà ago ìṣẹ meji lọwọ 
Oluwa fu ẹgẹ rẹ̀ gbogbo... Ohùn ẹniti nke li 
agmnju, Ẹ) tún ẹ̀na Oluwa ṣe, ẹ mu opopo ọna 
tọ nibi aṣalẹ fu Ọlọrun wa... Glbogbo afonifojì 
li a o ru soke, ati gbogbo okò nla ati okeke- 
kòke li a o tẹ̀ bẹrẹ, ati ibi wiwo li a o mu tọ 
ati ibi palapala li a o mu ge titọ... A oáì fi 
ogo Oluwa, hàn, gbogbo enia ni yio sì ri i pẹ; 
nitoripe ẹnu Oluwa li ọ sọ ọ.. Ohùn na wipe, 
Ké. Onsì wipe, ki ni nke? (bogbo enia ni 
193 0 


ADURA. 


koriko, ati gbogbo ẹwà rò bi itana eweko ìigbẹ̀. 
Koriko a ma rọ, itana eweko a SBÌ ma rẹ̀, 
nitoriti Immí Oluwa fẹ si 1 lori: nitotọ koriko 
Ni enia.. Koriko a ma rọ, itana eweko a sì ma 
rẹ̀; Ṣugbọn ẹ̀rọ Ọlọrun wa yio duro lailai. 
Biọn ìwọ ti nmu ihinrere wa, dide lọ si okò 
giga ni: Iwọ Jerusalẹmu tì nmu ihinrere wa; 
fi agbara gbé ohùn rẹ̀ soke ; gbé e goke, má ṣe 
bẹru : wi fu awọn ilunlanla Juda pe, Wò Ọlọ- 
run nyin.. Wò o, Ọlọrun Oluwa yio wá ti on 
ti ọwọ agbara, apa rẹ̀ ni yio sì ma ge akogo fu 
u: kiyesii òre rẹ̀ mbẹ̀ pẹlu rẹ̀ ati iṣẹ rẹ̀ niwaju 
rẹ̀... Yio ma bọ agbo ẹran rẹ̀ bi oluṣọ-agutan ; 
yio g8ì ma fi apa rẹ̀ ko awọn ọmmọ agutan, yio 
sì ma ko wọn lọ li owokan àiya rò, yio sì ma fi 
pẹlẹpẹlẹ dà awọn tì o loyun. 


TJhan-rere.. luku 1. 57. 


JỌ Elisabeti pé wayi ti yio bí; o sì bí 
ọmmọkọnri. Ati awọn aladugbo, ati awọn 

ara rẹ̀ gbẹ bi Oluwa ti ṣe inu nla fu u; nwọn 
sì ba a yọ... O bì ge, ni ijọ ẹkẹjọ nwọn wá latì 
kọ ọmmọ na nila; nwọn sì sọ orukọ rẹ̀ ni 
Bakaria, nipa orukọ babba rẹ̀. Iya rẹ̀ sì dahùn, 
o ni, Bẹ̀kọ; bikoṣe Johanu li a o pò e. Nwọn 
Bì wi fu u pe, Kò sì ọkan ninu awọn ara rẹ ti 
a npò li orukọ yì.. Nwọn sì ṣe apẹrẹ gi babba, 
rẹ̀, bi o ti nfẹ ki a pò e.. O sì bẹ̀re walái, o kọ 
ọ, wipe, Johanu li orukọ rẹ̀. Ẹnu sì yà gbogbo 
wọn... Ẹnu rẹ̀ sì ṣí lọgan, okùn ahọn rẹ̀ sì tú, 
a, 8ì Sọrọ, o sì yìn Ọlọrun. iru sì ba gbogbo 
awọn ti mbẹ li àgbegbe wọn : a sì ti rò gbogbo 
ihin wọnyi ká gbogbo ilẹ òke Judea. Gbogbo 
awọn ti o gbẹ sì tò o sinu ọkkàn wọn, nwọn 
nwipe, Irú ọmmọ kili eyi o jẹ! Ọwọ ti Oluwa 
sì pẹlu rẹ̀. BSakaria babba rẹ̀ si kún fu Émmí 
Mimẹọẹ̀, o sì sọtẹlẹ, o ni, Olubukún li Oluwa 

194 


ADURA. 


Ọlọrun Israeli; nitoriti o ti bojuwò, ti o sì ti 
da awọn enia rẹ̀ nide, ti o sì ti gbé iwo igbala 
goke fu wa ni ile Dafidi ọmmọ ọdọ rẹ̀; bi o ti 
wi li ẹnu awọn woli rẹ̀ mimọ, ti nwọn ti mbẹ 
nigbati aiye ti ṣẹ : pe a o gbà wa là lọwọ awọn 
ọtá wa, ati lọwẹ gbogbo awọn ti o korira wa. ; 
lati ṣe inu ti o ti leri fu awọn babba wa, ati 
lati ranti majẹmu rẹ̀ mimọ; ara ti o ti bu fu 
Abrahamu babba wa, pe on o fifu wa, lati gbà 
wa lọwọ awọn ọtá wa, kì awa kì o le ma gìn 1 
laìfoya, ni mimọ ìwa ati li ododo nìwaju rẹ̀, li 
ọjọ aiye wa gbogbo... Ati iwọ, ọmmọ, woli 
Ọgá-ogo li a o ma pò ọ: nitori ìwọ ni yio 
ṣaju Oluwa lati tún ọna rẹ̀ ge; lati fi ìmọ 
igbala fu awọn enia rẹ̀ fu imukuro ẹ̀ṣẹ wọn, 
nipa iyọnu Ọlọrun wa. ; nipa eyiti ìla Òrùn lati 
oke wá bojuwò wa, lati fi ìmọlẹ fu awọn ti o 
wa le ọna alafia. (Ọmmọ na sì dàgba, o sì le li 
ọkkàn, o sì wà ni ìjù titi o fi di ọjọ ifihàn rẹ̀ 
fu Israeli. 


ỌJỌ TI PETERU APOSTELI MIMỌ. 


Adure. 
LỌRUN Olodumare, nipasẹ Ọmmọ: rẹ 


ey) se, 


u gidigidi pe ki ò ma bẹ agbo agutan rẹ; Awa 
mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, mu awọn Biṣopu ati Olutọju 
gbogbo lati ma wasu (Ọrọ mimọ rẹ li aìṣgemẹlẹ, 
ati ki awọn enia ki o sì ma fi igbọran tẹ̀le eyi 
na, ki nwọn ki o le gbà ade ìye aìnipẹkun, 
nitori Jesu Kristi Oluwa wa. .42mẹn. 

185 0:2 


ADURA. 


Episteli. Ige 12.1, 


iii akokò igba na ni Herodu ọbba sì nawọ 
rẹ̀ lati t$ awọn kan ninu ìjọ awọn enia 
Ọlọrun, O' sì fi idà bẹ Jakobu arakọnri Jo- 
hanu lori. Nigbati o sì ri i pe, o dùn-mọ awọn 
Ju, o sì nawọ mu Peteru pẹlu.. Nigbana li ọjọ 
aìwukara, N ìgbati o sì mu u, o fi1 sinu tubu, 
o fii le ori ẹṣẹ mẹrìn ti awọn ọmmọ ogun lọwọ 
lati pa a mẹ; o nrò pe lẹhin Irekọja, ki on ki 
o mu u jade tọ awọn enia wá... Njẹ nwọn pa 
Peteru mẹ ninu tubu : ṣugbọn nwọn ngbadura 
fu u li aìsìmi si Ọlọrun ninu ijọ awọn enia 
Ọlọrun.. Nigbati Herodu iba sì mu u jade, li 
oru na. Peteru nsùn li arin awọn ọmmọ ogun 
meji nìnu ìde ẹ̀wọn meji: awọn ọmmọ ogun 
sì wà niwaju ilẹkun, nwọn nṣọ tubu na... DÌ 
kiyesi i, angeli ti Oluwa duro tì i, imọlẹ si mẹ 
ninu tubu : nigbati o sì lù Peteru pépẹ li ẹgbẹ, 
o gbé e dide, o ni, Dide kánkan... iwọn rẹ̀ sì 
bọ silẹ kuro lọwọ rẹ̀. Angeli na sì wi fu u pe, 
Di àmure, ki o sì go salubata rẹ. O sì ṣe bẹ̀. 
O sì wi fu u pe, Da agọ rẹ bora, ki o sì ma tẹ̀ 
mi lẹhin... On sì jade, o ntọ ọ lẹhin lọ; kò sì 
mò pe otitọ li ohun na ge lati ọwọ angeli na 
wá; ṣugbọn o gebi on wà li ojuran... Nigbati 
nwọn kọja iṣọ ekini ati ekeji, nwọn de ẹnu 
ọna ilẹkun ìrin, ti o lọ si ilu nla; ti o sì tika- 
rarẹ̀ ṣí silẹ fu wọn: nigbati nwọn sì jade, nwọn 
nlọ titi li ẹ̀na igboro kan; lojukan na angeli 
na sì fi i silẹ lọ... Nigbati oju Peteru sì walẹ, 
o ni, Nigbayi ni mo to mọ naitôtọ pe, Oluwa 
rán angeli rẹ̀, o sì gbà mi li ọwọ Herodu, ati 
ninu gbogbo ireti ti awọn enia Ju. 





)96 


ADURA. 


Il4n-rere..- Mat. 16. 13. 


N' Jesu de igberiko Kesarea, ti 
Filipi, o bi awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ lére, 
wipe, Tali awọn enia nfi emi Ọmmọ ọkọnri 
ìpò? Nwọn sì wi fu u pe, Omìran ni Johanu. 
Baptisti ni iwọ ; omiran wipe, Elia ni; awọn 
ẹlomiran ni Jeremia, bikoge bẹ̀ ọkan ninu 
awọn woli... O bi wọn lére, wipe, Ṣugbọn tali 
ẹnyin nfi emi ipò ? Simon Peteru dahùn, wipe, 
Kristi, Ọmmọ ti Ọlọrun aláye ni iwọ ṣe. Jesu 
8Ì dahùn o sì wi fu u pe, Alabukúinfu ni iwọ 
Bimon Ọmmọ Jona: kì iṣe ẹran ara ati ẹ̀jẹ h 
o sá fi eyi hàn ọ, ṣugbọn Babba mi ti mbẹ li 
ọrun.. Kiemi ki o sì wi fu ọ pẹlu pe, Iwọ ni 
Peteru, lori apatta yi li emi o kọle ijọ awọn 
enia mi si; gbogbo agbara oju ọna ọrun apadi 
kì yio le borì rẹ̀, emi o sì fu iwọ ni gika ijọbba 
ọrun: ohunkohun ti iwọ ba dò li aiye, a osì 
dò e li ọrun: ati ohunkohun ti ìwọ ba tú li 
aiye, a o Bì tú u ji ọrun. 


ỌJỌ TI JAKOBU APOSTELI MIMO, 
Adura. 


LỌRUN alánu, fifu wa, pe bi Jakobu 
', Aposteli rẹ mimQ, ti fi babba rẹ̀ ati ohun 
gbogbo ti o ni silẹ, li aìduro-pẹ ti o sì fi 
igbọran jẹ ìpe Ọmmọ rẹ Jesu Eristi ti o Bì tẹ̀ 
ọ lẹhin; bẹ̀ni awa, ni ìkọ ohun aiye gbogbo 
ati ifẹ ara silẹ, ki awa ki o le mura si i lati 
ma tò ofin mimọ rẹ lẹhin; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. 4min. 

197 


ADURA. 


Episteli. Iṣe 11. 27, ati apakan ti Kap. 12. 


lẸ, ọjọ wọn-ni li awọn woli sì ti Jerusalemu 
sọkalẹ wá si Antioku... Nigbati ọkan ninu 
wọn, ti a npò ni Agabu sì dide, o sọtẹlẹ nipa, 
ẹmmí pe, ọdá nla yio da ká gbogbo aiye: ti o 
sì ṣẹ nigba ọjọ Klaudiu Kesari... Nigbana li 
awọn ọmmọ ẹhin pin-nu rẹ̀, olukuluku bi 
agbara rẹ̀ ti mọ, lati rán iranlọwọ sì awọn 
arakọnrì ti o wà ni Judea: ti nwọn sì ge, 
nwọn sì rán a lọ si awọn alàgba li ọwọ Bar- 
naba on Baulu.. Li akokò igba na nì Herodu 
ọbba sì nawọ rẹ̀ lati t$ awọn kan ninu ìjọ 
awọn enia Ọlọrun... O sì fi idà bẹ Jakobu 
arakọnri Johanu lori... Nigbati o sì rì ì pe, o 
dùn-mọ awọn Ju, o sì nawọ mu Peteru pẹlu. 


Ihan-rere..- Mat. 20. 20. 


NA. ni iya ti awọn ọmmọ Rebede ba 
awọn ọmmọkọnri rẹ̀ tọ ọ wá, o bẹ̀ ẹ, o sì 
nfẹ ohun kan li ọwọ rẹ̀. O sì bi i pe, Kini iwọ 
nfẹ ? O wi fu u pe, Jẹ ki awọn ọmmọkọnri mi 
mejeji ki o ma joko, ekini li ọwọ ọtúin, ekeji 
li ọwọ òsìn ni ijọbba rẹ. KMugbọn Jesu dahùn, 
o sì wipe, Ẹnyin kò mò ohun tì ẹnyin mbẹ̀re. 
Ẹnyin le mu ninu ago ti emi o mu, ati ki a fi 
baptismu ti a o fi baptisti mi baptisti fu nyin ? 
Nwọn wi fu u pe, Awa le ge e.. O sì wi fu 
wọn pe, Lôtọ li ẹnyin o mu ninu ago mi, ati 
ninu baptismu ti a o fi baptisi mi Ìi a o bì fi 
baptisi nyin ; ṣugbọn lati joko li ọwọ ọtún ati 
li ọwọ òsin mì, kì ige tì emi lati fi funi, biko- 
gepe kìkì fu awọn ẹniti a ti pòse rẹ̀ silẹ fu lati 
ọdọ Babba mi wá. Nigbati awọn mẹwa iyokun 
gbọ ọ, nwọn binu si awọn arakọnrì wọn mejejì. 
Kjugbọn Jesu pò wọn sọdọ rẹ̀, o sì wipe, Ẹnyin 
mọ pe awọn ọbba Keferi a ma lò agbara lorì 
188 


/ 


ADURA. 


wọn, ati awọn ẹni nla ninu wọn a ma fi ọllá 
tẹri wọn ba... jugbọn kì yio ri bẹ̀ ninu nyin : 
gugbọn ẹnikẹni ti o ba fẹ kì o pò ninu nyin, ẹ 
jẹ ki o ṣe iranṣẹ fu nyin; atì ẹnìkẹnì tì o ba 
fẹ ṣe olori ninu nyìn, jẹ ki o ma ṣe ọmmọ ẹhin 
- nyin: gẹgẹ bi Ọmmọ ọkọnri kò ti wá latì ma 
ge ìrangẹ fu, bikoṣe lati ma ge irangẹ funi, ati 
lati fi ẹmmí rẹ̀ ṣe irapada fu ọpọlọpọ enia. 





ỌJỌ TI BABTOLOMEU APOSTELI MIMO, 
Adura. 


LODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, iwọ 

ti o fi ore-ọfẹ fu Bartolomeu Aposteli rẹ 

miméẹ̀ lati gbagbọ ati lati wasu Ọrọ rẹ nìtẹ̀tọ ; 

Fifa Ijọ awọn enia rẹ, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, lati 

fẹ Ọrọ maimọ na ti o gbagbọ, ati lati ma wasu 

ki a sì ma gbà eyi na; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. 42—m4. 


Episteli... Iṣe 5. 12. 


LL ọwọ awọn aposteli ni igẹ àmì ati igẹ 
ìyanu pipọ tì ṣe ninu awọn enia; gbogbo 
wọn sì fi ọkkàn kan wà ni iloro Solomon. 
Ati ninu awọn ìyokù, ẹnikan kò jẹ daṣa ati 
ba wọn dàpọ: ṣugbọn awọn enia nko okìki 
wọn.. Ọpọ awọn onigbagbé li a sì nyàn kún 
Oluwa, ati ọkọnri ati obiri.. Tobẹ ti nwọn 
ngbé awọn abirẹòn jade si igboro, ti nwọn ntẹ 
wọn si ori akete, atì ibìrọgbọku, bi o tilẹ ge kiki 
ojiji Peteru ti nrekọja lọ ni kì o le ṣijibò diẹ 
ninu wọn. Ọpọ awọn enia, sì ti ilu nla igberiko 
wá 81 Jerusalemu, nwọn nmu awọn abìirọn enia 
wá, ati awọn tì ara kan fu òṣukeṣu: a sì ge 
dìda ara olukuluku wọn. 
199 


ADURA. 


Ihin-rere... Luku. 22. 24. 


l' À kan sì mbẹ ninu wọn, li ẹniti yio ṣe 
olori ninọ wọn... 0 sì wi fu wọn pe, Awọn 
ọbba Keferi a ma lò ìpá oluwa si wọn; asì 
ma, pò awọn tì nlò ìpá ọllá si wọn ni olúre. 
Wugbọn ẹnyin kì yio sì ri bẹ̀: bikoge ẹniti o 
pọju lọ ninu nyin kì o jẹ bi aburo; ati ẹniti 
o Bì ṣe ọlọllá, ki o ṣe bi iranṣẹ. Njẹ tali o 
pọju, ẹniti o joko tì onjẹ, tabi ẹniti o nṣe 
iranṣẹ! ẹniti o joko tì onjẹ kẹ̀? ṣugbọn emi 
mbẹ ninu nyin bi ẹniti nṣe iranṣẹ. Ẹnyin li 
awọn ti o ti mba mi gbé ninu ipọnju mi.. Mo 
sì yàn ijọbba fu nyin, gẹgẹ bi Babba mi ti yàn 
ìjọbba fu mi; ki ẹnyin kì o le ma jẹ, ki ẹnyin 
ki o sì le ma mu lori tabeli mi nì ijọbba mi, ki 
ẹnyin ki o le joko lori ìtẹ̀, ati ki ẹnyin ki o le 
ma ge ìdajọ fu awọn ẹ̀ya Israeli mejejila. 





ỌJỌ TI MATEU APOSTELI MIMỌ, 
Adura. 


LỌRU N Olodumare, nipasẹ Ọmmọ rẹ olu- 
bukún iwọ ti o pò Mateu ni ibode lati 
ma ge Aposteli ati Efangelisti; F'ifu wa li 
ore-ọfẹ lati kọ gbogbo ifẹ ojukòkoro, ati aìfara- 
balẹ ìfẹ ọrẹ̀ silẹ, ati ki a ma tẹ̀ Jesu Kristi 
Ọmmọ rẹ na lẹhin, ẹniti o wà ti o sì njọbba 
pẹlu rẹ ati Ẹmmmí Mìmẹ̀, Ọlọrun kan, aiye aìni- 
pẹkun.. 4mán. 


Epistei. .2 Kor.4.1. 


NIWAN bi awa ti ni iṣẹ alufa yi, gẹgẹ 

bi a sì ti ri £nu gbà, £rẹ̀ kò mu wa; ṣu- 

gbọn awa ti kọ gbogbo ohun ìkọkọ ti o ni itiju 

silẹ, awa kò sì rìn li ẹ̀tan, bẹli awa kò sì fi ọwé 
a00 


ADURA. 


ẹ̀tan mu ẹ̀rọ Ọlọrun; ṣugbọn nipa fifi otitọ 
hàn, awa nyìn ara wa gi ọkkàn olukuluku 
enia niwaju Ọlọrun.. Kugbọn bi Ihin rere wa 
ba farasin, o farasin fu awọn ti o nù: ninu 
awọn ẹnitì ọlọrun aiye yi ti sọ ọkkàn awọn ti 
kò gbagbọ di afọju, ki ìmọlẹ ti Ihin rere Kristi 
ti o logo, ẹniti iṣe aworan Ọlọrun, ki o máṣe 
mọlẹ ninu wọn... Nitoriti awa kò wasu awa 
tikarawa, bikoṣe Kristi Jesu Oluwa ni; awa 
tikarawa sì jasi iranṣẹ nyin nitori Jesu... Ni- 
toriti Ọlọrun ẹniti o paṣẹ ki imọlẹ ki o mọlẹ 
lati inu òkunkun jade, on li o ti nmọlẹ li àiya 
wa, lati fu wa ni imọlẹ ti ìmọ ogo Ọlọrun li 
oju Jesu Kristi. 


Thin-rere.. Mat. 9. 9. 


I Jegu sì ti nrekọja lati ibẹ̀ lọ, o ri ọkọnri 
kan ti a npò ni Mateu, o joko ni bode; o 
wì fu u pe, Ma tẹ mi lẹhin.. O sì dide, o tẹ̀ ọ 
lẹhin.. O sì di igbati o ge, bi Jesu ti joko tì 
onjẹ, sì kiyesi i, ọpọ awọn agbowode ati ẹlẹṣẹ 
wá, nwọn Bì ba a joko pẹlu awọn ọmmọ ẹhin 
rẹ̀. Nigbati awọn F'arisi sì ri i, nwọn wi fu 
awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ pe, féṣe ti Olukọ nyin fi 
mba awọn agbowode ati awọn ẹlẹṣẹ jẹun pọ ! 
Sugbọn nigbati Jesu gbẹ̀, o wi fu wọn pe, 
Awọn ti ara wọn le kò wá onigegun, bikoge 
awọn ti ara wọn kò da.. Kugbọn ẹ lọ, ẹ si kọ 
bi a ti mọ eyi si, Ànu li emi o gbà, kì iṣe ẹbọ : 
Nitori emi kò wá lati pò awọn olododo, bikoge 
awọn ẹlẹṣẹ si ironupiwada, 


201 


ADURA. 


ỌJỌ TI MIKAELI MIMỌ ATI GBOGBO AWỌN 
ANGELI. 


Adura. 


AO. Ọlọrun, ìwọ ti o ti ge ìlana 
ati idasilẹ ìsin ti awọn Angeli ati ti enia 
Ni ẹsẹ-ẹsẹ iyani-lẹnu; F' £nu fifuni, pe bi awọn 
Angeli rẹ mimọ ti nṣe ìsìn si ọ nigba-gbogbo 
li ọrun, nipa ilasilẹ rẹ kì nwọn ki o le ma ràn 
wa lọwẹ̀, ki nwọn ki o sì ma dabobo wa lori 
ilẹ aiye bẹ gẹgẹ ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
mtn. 


Epistet.. Ifihàn 12. 7. 


GUN sì mbẹ ji ọrun: Mikaeli pẹlu awọn 
angeli rẹ̀ mba dragon na jà; ati dragon 
njà ati awọn angeli rẹ̀, nwọn kò sì le ṣẹgun; 
bẹ̀ni kò si àye fu wọn mẹ li ọrun.. A sì lé 
dragon nla na jade, ejò lailai nì, ti a npò ni 
Eṣu, ati Satan, ti ntàn gbogbo araiye jẹ: a sì 
lé e jù si ilẹ aiye, a sì lé awọn angeli rẹ̀ jade 
pẹlu rẹ̀. Mo sì gbọ ohùn rara li ọrun, nwipe, 
Nigbayi nì igbala, ati agbara, ati ijọbba ti 
Ọlọrun wa, ati agbara ti Kristi rẹ̀; nitoriti 
a lé olufisẹn ti awọn arakọnri wa, sọkalẹ, ti o 
nfi wọn sọn niwaju Ọlọrun wa lọsán ati loru. 
Nwọn sì ṣẹgun rẹ̀ nipa ẹ̀jẹ ti Ọdọ Agutan ni, 
ati nipa ẹ̀rọ ti ẹrí wọn ; nwọn kò sì fẹ ẹmmí 
wọn titi de ikú... Nitorina ẹ ma yọ, ẹnyin ọrun, 
ati ẹnyin ti ngbé inu wọn.. Égbé ni fu awọn 
araiye, ati fu awọn ara inu okun ! nitoriti ẹ̀ṣu 
sọkalẹ tọ nyin wá, ti o ni ibinu nla, nitoriti o 
mò pe kìki igba kukuru li on ni. 


Ihin-rere... Mat. 18. 1. 


T'" na li awọn ọmmọ ẹhin Jesu tẹ̀ ọ 
wá, nwọn bi i pe, T'ali ẹniti o papọju ni 
a0a 


ADURA. 


ijọbba ọrun? Jesu sì pò ọmmọ kekere kan 
sọdọ rẹ̀, o mu u duro larin wọn, o gì wì fu 
wọn pe, Lòtọ nì mo wi fu nyin, Bikoṣepe 
ẹnyin pada, ki ẹ sì dabi awọn ọmmọ kekere, 
ẹnyin kì yio le wọle ijọbba ọrun... Nitorina 
ẹniti o ba rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ bi ọmmọ kekere yi, 
on na ni yio papòju ni ijọbba ọrun... Ẹnìtì o 
ba gbà irú ọmmọ kekere yi kan, li orukọ mi, 
o gbà mi, ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba ṣẹ̀ ọkan ninu 
awọn kekere wọnyi ti o gbà mi gbẹ, o ya fu u 
ki a go ọlọ mẹ ọ li ọrùn, ki a sì rì 1 gi ibú omi 
okun.. Egbé na fu aiye nitori ẹ̀ṣẹ! a kò le ṣe 
ki ẹ̀ṣẹ ki o má de; ṣugbọn egbé ni fu oluwarẹ̀ 
na nipasẹ ẹniti ẹ̀ṣẹ na ti wá! Nitorina bi ọwú 
rẹ tabi ẹsẹ rẹ ba mu ọ ṣẹ̀, ke wọn kuro, ki o 
Bì mu wọn kuro lara rẹ; o ya fu ọ kio ṣe 
akewọ, tabi akesẹ lọ si ibì ìye, jù ki o li ọwọ 
meji tabi ẹsẹ meji, ki a, gbé ọ jù sinu ìná titi 
aiye aìnipẹkun.. Bi oju rẹ ba sì mu ọ ṣẹ̀, yọ 
ọ jade, ki o sì mu u kuro lara rẹ; o ya fu ọ 
ki o lọ si ibi ìye li olojukan, jù ki o N oju 
meji, ki a gbé ọ sọ sinu ìná titi aiye aìnipẹkun. 
Kiyesi ara ki ẹnyin má gàn ọkan ninu awọn 
kekere wọnyi; nitori mo wi fu nyin pe, Nigba- 
gbogbo li ọrun ho awọn angeli wọn nwò oju 
Babba mi ti mbẹ li ọrun. 





ỌJỌ TI LUEU EFANGELIBTI MIMỌ. 
Adhuro. 


Ulu, Olodumare, iwọ ti o pẹ̀ Luku 

Onigegun, ìyìn ẹniti mbẹ ninu Ihin-rere 

ni, lati ṣe Efangelisti, ati Oniṣgegun ti ọkkàn ; 

Ki o le wù ọ, pe nipasẹ ogùn dida ara ti ẹké 

rẹ̀ ti ati ọwọ rẹ̀ fifuni, ki gbogbo arun ọkkàn 
203 


ADURA. 


wa ki o di awotan; nitori itoye ti Ọmmọ rẹ 
Jesu Kristi Oluwa wa. .42min. 


Epistet. 9 Tim. 4. 5. 


T'o? ma gọra ninu ohun gbogbo, ma fi ori tì 
ipọnju, ma ge igẹ ti oniwasu kiri, fi idi ìsìn 
igẹ alufa rẹ hàn.. Nitoriti emi mura tan lati fi 
mi ge ìtọrẹ, igba alọ mi sì gumọ etile. Emi ti 
jà ìja rere, emi ti pari ipa ìlana mi, emi ti pa 


lelẹ fu mi, ti ti Oluwa, onidajọ ododo, yio fifu 
mi ji ọjọ na: kì sì ige kìkì emi nìkan, gugbọn 
ati fu gbogbo awọn pẹlu ti o fẹ ìfarahàn rẹ̀. 
Làkaka lati tọ mi wá nisisiyi : nitoriti Dema 
tì kọ mi silẹ lọ, o nfẹ aiye isisiyi, o sì lọ si 
'l'esalonika; Kresken si (lalatia, Titu si Dal- 
matia.. Luku nikan li o kù pẹlu mi... Mu 
Marku wá pẹlu rẹ: nitoriti o ge anfani fu mi 
fu iṣẹ alufa na. T'kiku ni mo rán lọ si Efesu. 
Aṣọ igbojo ti mo fi silẹ ni Troa lọdọ Karpu, 
nigbati i ìwọ ba mbẹ̀ mu u wá, ati ìwe wọn-ni 

pẹlupẹlu iwe awọ wọn-ni. Aleksanderu ala- 
gbẹdẹ bàba ṣe mi ni buburu pupọ: Oluwa yio 
san a fu u gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀: nipasẹ ẹniti ki ìwọ 
ki o ma gọra pẹlu; nitoriti o ṣe ìdena si iwasu 


wa pupọ. 
Ihan-rere.. Luku 10. 1. 


LUWA sì yàn adọrin ọmmọ ẹhin omiran 
'pẹlu, o sì rán wọn ni mejimeji lọ si iwaju 
Yẹ̀, Bi gbogbo ilu ati ibi, ti on tikararẹ̀ yio gbé 
de.. O sì wi fu wọn pe, Ikojọ-oko pọ, ṣugbọn 
awọn alagbaṣe kò to nkan: ki ẹnyin ki o 
Oluwa ti ikojọ-oko, ki o le rán awọn alagbaṣe 
ginu ìkojọ-oko rẹ̀. JÁ mu ọna nyin pọn : sawò 
o, emi rán nyin lọ bi ọdọ agutan sinu ikokò, 
204 


ADURA. 


Ẹ, máṣe mu asuwọn ẹ máṣe mu birigami, tabi 
bàta; ki ẹnyin ki o máṣe kí ẹnikẹni Ìì ẹ̀na. 
Ni ilekile ti ẹnyin ba wọ, ki ẹnyin ki o tẹ̀te 
wipe, Alafia fu ile yi.. Bi ọmmọ, alafia ba 
mbẹ nibẹ̀, alafia nyin yio bà le e: bì kò ba si, 
yio sì tún pada sì nyìn.. Ni ile na nì ki ẹnyin 
ki o gbé, ki ẹnyin ki o ma jẹ, ki ẹnyìn ki o sì 
ma mu ohunkohun ti nwọn fifu nyin: nitori 
ọya alagbaṣge tẹ gi ì. 


ỌJỌ TI BIMON ATI TI JUDA AWỌN APOBTELI 
MIMỌ. 


Adura. 


LỌRUN Olodumare, iwọ ti o fi idi Ijọ 

awọn enia rẹ kalẹ lori ipilẹṣẹ ti awọn 
Aposteli ati Woli, Jesu Kristi tikararẹ̀ jẹ 
pataki okuta ìigọn "ile; F'ifu wa ki a le go wa 
pò tobẹ̀ ninu iṣọkan ẹmmí nipa ẹkọ wọn, ki 
a le sọ wa di ile tempeli mimẹ̀ itẹwọgbà fu 
ọ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa... 4amán. 


Ep:istei. - Juda 1. 


UDA, iranṣẹ ti Jesu Kristi, ati arakọnri 

J akobu, si awọn ti a sọdi miméẹ̀ lati ọwọ 
Ọlọrun Babba wá, ti a sì pamẹ̀ ninu Jesu 
Kristi, ti a sì pò: Anu fu nyin, ati alafia, ati 
ìfẹ, ki o ma bisi i. Olufẹ, nigbati mo fi aìsìmi 
gbogbo kọwe si nyin nitori igbala ti ọwọpọ, o 
tẹ fu mi lati kọwe sì nyin, ki emi sì gbà nyin 
niyanju, ki ẹnyin ki o le ma fi itara tẹnumọ 
igbagbẹ, ti ati fifu awọn enia mimẹ lẹ̀kan. 

205 


ADURA. 


Nitoripe awọn enia kan mbẹ ti nwọn nyọ 
wọnu li aìfarahàn, nigba atijọ ẹni ti a ti yàn 
si ẹbi yi, enia alaìwa-bi-Ọlọrun, ti o nyi ore- 
ọfẹ Ọlọrun wa pada sì iwọbia, ti nwọn sì nsẹ 
Oluwa Ọlọrun kanṣogo na, ati Jesu Kristi 
Oluwa wa... Nitorina emi o rán nyin letí, bi 
ẹnyin tilẹ ti mẹ̀ ọ lẹkan, pe bi Oluwa, nigbati 
o gbà awọn enia là tan lati ilẹ Egipti wá, nigba 
, ikẹhin o sì run awọn ti kò gbagbQ... Ati awọn 
angéli ti kò duro ni ipò wọn iṣaju, ṣugbọn ti 
nwọn fi ipò oyò wọn silẹ, awọn li o pamQ dò 
.. ẹ̀wọn aìnipẹkun nisalẹ òkunkun titi di ọjọ 
idajọ ni nla.. Ani bi Bodomu ati Glomora, ati 
ilu agbegbe wọn wọn-ni bẹ̀ gẹgẹ, ti nwọn fi ara 
wọn fu àgbere iṣe, ti nwọn nlò ara òdi, awọn 
li o sì fi lelẹ ṣe apẹrẹ, nwọn njìya ẹsan ti ìná 
aìnipẹkun... Bẹ̀ gẹgẹ pẹlu li awọn alalá ẹgbin 
wọnyi, ti nsọ ara di éri, ti ngàn ijoye, ati ti 
nwọn a ma Bgọrọ buburu si awọn ọlọllá. 


Ihin-rere. Joh. 15. 17. 


NO wọnyi ni mo pa lagẹ fu nyin pe, ki 
ẹnyin ki o fẹ ọmmọnikeji nyin.. Bi aiye 
ba korira nyin, ẹnyin mẹ pe o korira mi, ki 
0 to korira nyin.. Iba ṣepe ẹnyin ṣe ti aiye, 
aiye iba fẹ awọn ti rẹ̀: ṣugbọn nitoriti ẹnyin 
kì ige ti aiye, ṣugbọn emi ti yàn nyin kuro 
ninu aiye, nitorina Ni aiye fi korira nyin.. PP 
ranti ẹ̀rọ ti mo ti sọ fu nyin pe, (Ọmmọ ọdọ kò 
tobijù oluwa rẹ̀ lọ. Bi nwọn ba ti ṣe inunibini 
B1 mi, nwọn yio ṣe inunibini si nyin pẹlu: bi 
nwọn ba, pa ẹrọ mì mẹ, nwọn yio sì pa ti nyin 
mẹ pẹlu. ugbọn gbogbo nkan wọnyì ni nwọn 
o ge si nyin, nitori orukọ mi, nitoriti nwọn kò 
mọ ẹniti o rán mi... Iba ṣepe emi kò ti wá ati 
sọ fu wọn, nwọn kì ba ti li ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn nisisiyi 
206 


ADURA. 


nwọn di alaìriwì nitori ẹ̀ṣẹ wọn... Ẹniti o ba 
korira mi korira Babba mi pẹlu. Iba ṣepe emi 
kò ti ṣe iṣẹ na larin wọn, ti ẹlomiran kò ge ri, 
nwọn kì ba tì li ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn nisisiyi nwọn ti 
rì, nwọn 8ì korira ati emi ati Babba mi. Wu- - 
gbọn eyi ṣe ki ẹ̀rọ, ti a kọ ninu ofin wọn ki o le 
ṣẹ, Nwọn korira mi li aìnidi. ugbọn nigbati 
Olutunu na ba de, ẹniti emi o rán si nyin lati 
ọdọ Babba wá, ani Ẹọmmí otitọ ni, ẹniti nti ọdọ 
Babba wá, on yio sì jẹ̀ri mi: ati ẹnyin pẹlu yio 
sì jẹ̀ri mi, nitoriti ẹnyin ti wà pẹlu mi lati 
ìpilẹṣẹ wá. 


ỌJỌ TI GBOGBO AWỌN ENIA MIMỌ. 


Adara. 


( YLỌRUN Olodumare, ìwọ ti o ti da awọn 

ayanfẹ rẹ pò ninu idapọ ati ikẹgbẹ kan, li 
ara Ọmmọ rẹ Kristi Oluwa wa, ti o jinlẹ; Fi 
ore-ọfẹ fu wa bẹ̀ lati ma tẹ ipasẹ awọn enia 
mim rẹ alabukunfu, ninu gbogbo ìwa-ọrun, 
ati aiye ìwa-bi-Ọlọrun, ki awa ki o le wá si 
ibi ayọ nì tì a kò le sọ, tì iwọ ti pòse silẹ fu 
awọn ti o fẹ ọ laìṣẹtan; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. Amin. 


Epsteii.. Ifihàn 7. 2. 


M" sì ri angeli omiran kan o nti ìha ìla òrùn 

jade wá, o ni òdidi ti Ọlọrun aláye lọwọ: o 

sì kigbe li ohùn rara si awọn angeli mẹrin, ti 

a fifu lati pa ilẹ aiye ati okun lara, wipẹ, Máṣe 

pa ìlẹ aiye, tabi okun, tabi ipi lara, titi awa o fi 

fi òdidi sami si awọn iranṣẹ (Ọlọrun wa ni iwaju 
207 


ADURA. 


wọn. Mo sì gbọ iye awọn ẹniti a fi òdidi sami 
si: awọn ti a Bami sgi jẹ ọkẹ meje o le ẹgbaji 
lati inu awọn ẹ̀ya ti awọn ọmmọ Israeli gbo- 
gbo wá. 'Ninu ẹ̀ya ti Juda a fi òdidi sami si 
ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti Reuben a fi òdidi 
sami gni ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti Gadi a fi 
ẹ̀didi sami si ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti Aseri 
a fi òdidi sami si ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti 
Neftalimu a fi òdidi sami si ẹgba mẹfa. Ninu 
ẹ̀ya ti Mamnase a fi ẹ̀didi sami si ẹgba, mẹfa. 
Ninu ẹ̀ya ti Bimeon a fi òdidi sami si ẹgba 
mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti Lefi a fi òdidi sami si 
ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti Isakari a fi òdidi 
sami gi ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti Babulon a fi 
òdidi gami si ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti Josefu 
a fi òdidi sami si ẹgba mẹfa... Ninu ẹ̀ya ti 
Benjamin a fi òdidi sami si ẹgba mẹfa... Lẹhin 
eyi mo wò, sì kiyesi i, ọpọlọpọ enia, ti ẹnikẹni 
kò le kaye, lati inu orilẹ òde gbogbo, ati ibatan, 
ati enia, ati lati inu òde gbogbo wá, nwọn duro 
niwaju ìitẹ̀, ati niwaju Ọdọ Agutan ni, a wọ 
wọn li aṣọ igunwa funfun, ìimẹ̀ ọpẹ sì mbẹ li 
ọwọ wọn; nwọn Bì kigbe li ohùn rara, wipe, 
Igbala nì fu Ọlọrun wa ti o joko lori itẹ̀, ati 
fu Ọdọ Agutan ni.. Gbogbo awọn angeli sì 
duro rọgba yì itẹ na ká, ati yi awọn alàgba ati 
awọn ẹda mẹrìn ni ká, nwọn sì wolẹ dojubolẹ 
niwaju ìtẹ, nwọn sì nsìn Ọlọrun, wipe, Amin : 
Ibukún, ati ogo, ati ọgbẹn, ati ọpẹ, ati ọllá, 
ati agbara, ati ipá, fu Ọlọrun wa, lai ati lailai. 
Amin. 


Ilan-rere. Mat. B. 1. 
Jo. nrì ẹ̀pọ enia, o gùn orì òke lọ: ni- 


. gbati o sì joko, awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ tẹ ọ wá. 
Nigbati o sì yà ẹnu rẹ̀, o sì nkọ wọn, wipe, 
208 


ADURA. 


Alabukún-fu li awọn òtoṣi li Ẹmmí : nitoriti 
nwọn ni ìjọbba ọrun... Alabukún-fu li awọn 
ẹniti nkánu : nitoriti a o tù wọn ninu... Ala- 
bukún-fu li awọn ọlọkkàn tutù: nitoriti nwọn 
o jogún aiye.. Alabukún-fu li awọn ẹniti ebi 
npa ati ti ongbẹ ngbẹ sipa ododo; nitoriti a 
fi kún wọn.. Alabukún-fu li awọn alánu : ni- 
toriti nwọn o ri ánu gbà. Alabukún-fu li 
awọn oninu funfun: nitoriti nwọn o yì Ọlọ- 
run. Àlabukún-fu li awọn onilaja : nitori awọn 
ọmmọ Ọlọrun ni a o ma pẹ̀ wọn.. Álabukún- 
fu li awọn ẹniti a nṣe inunibini si nitori ododo : 
nitoriti nwọn ni ijọbba ọrun.. Alabukúin-fu li 
ẹnyin, nigbati nwọn ba, nkẹgan nyin, ti nwọn 
ba nṣe inunibini si nyin, ti nwọn ba nfi eke 
sòrọ buburu gbogbo si nyin nitori emi.. Ẹ ma, 
yọ, ki ẹnyin ki o sì ma yò ayò nla: nitoriti 
ẹ̀re nyin pọ li ọrun: bẹni nwọn sá ṣe inunibini 
61 awọn woli ti o ti mbẹ ṣaju nyin. 


209 P 


IṢẸ IPINFUNI TI ONJẸ ALẸ OLUWA 


TABI TI 


IDAPỌ MIMỌ. 


D' wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ 
rẹ. Ijọbba rẹ de. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li 
aiye, Bi nwọn ti nṣe li ọrun. ..F' wa li onjẹ 
ọjọ wa loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari 
ẹ̀ṣẹ jì awọn ti o ṣẹ̀ wa. Má fà wa sinu ìdẹwò ; 

Ṣugbọn gbà wa ninu tulasin.. Nitori ijọbba 
ni ti rẹ, agbara ni ti rẹ, ogo ni ti rẹ, lailai. 
Amin. 


Adura. 


LỌRUN Olodumare, ẹniti gbogbo àiya wa 
ṣipaya fu, ẹniti gbogbo ifẹ inu wa di 
mimò fu, ati ẹniti ohun ìkọkọ kan kò fi ara 
pamọ lọdọ rẹ̀; Fi ìimísi ti Ẹmmí Mimọ rẹ wẹ̀ 
ìro inu wa nù, ki awa ki o le ma fẹ ọ li afẹtan, 
ki a sì le ma gbé Orukọ mimọ rẹ ga bi o ti 
yẹ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa,.. .4—mín. 


Alufa. Ọlọrun sọ gbogbo ẹ̀rọ wọnyi, pe; 

Emi ni JEHOFA Ọlọrun rẹ: Iwọ kò gbọdọ li 
ọlọrun omiran pẹlu mi. 

Idahàùn. Oluwa, ṣínu fu wa, ki o sì yi wa li 
àiya pada, ki a le pa ofin yi mú. 

Alufa. Iwọ kò gbọdọ yá ere-kere fu ara rẹ, 
tabi aworan ohun kan ti mbẹ li oke ọrun, 
tabi ti ohun kan ti i ni isalẹ ìlẹ, tabi ti 

l 210 


IDAPỌ MIMỌ. 


ohun kan ti mbẹ ninu omi ni isalẹ ilẹ. Iwọ 
kò gbọdọ tẹ̀ ori rẹ ba fu wọn, bẹ̀ni iwọ kò 
gbọdọ sìn wọn: nitori Émi JEHOFA Ọlọrun rẹ 
Ọlọrun owúi ni mi, ti mbẹ̀ ẹ̀ṣẹ awọn babba wò 
lara awọn ọmmọ, lati iran-diran ẹkẹta ati 
ẹkẹrin ninu awọn tì o korira mi, Emi a sì ma 
fi inu hàn ẹgbẹgbẹrun awọn ti o fẹ mi, ti 
nwọn sì pa ofin mi mọ. 

Idahùn. Oluwa, ṣánu fu wa, ki o sì yi wa 
li àiya pada, kì a le pa ofin yi mẹ̀. 

Alufa. Iwọ kò gbọdọ pò Orukọ JEHOFA 
Ọlọrun rẹ lasan: nitori ti JEHOFA kì yio mu 
awọn ti o pò Orukọ rẹ̀ lasan, li aìlẹgẹ li ọrùn. 

Idahùm. Oluwa, ṣánu fu wa, ki o sì yi wa 
li àiya pada, ki a le pa ofin yi mú. 

Alufa. Ranti ọjọ Isimi lati lò o ni mimo. 
Ijọ mẹfa ni iwọ o ṣgigẹ, ti iwọ o sì ṣe igẹ rẹ 
gbogbo; ṣugbọn ijọ ekeje li ọjọ Isimi JEHOFA 
Ọlọrun rẹ.. Ninu rẹ̀ ìwọ kò gbọdọ ṣe ìgẹ̀-kiṣẹ 
kan, iwọ, tabi ọmmọ rẹ ọkọnri, tabì ọmmọ rẹ 
obiri, tabi ọmmọ ọdọ rẹ ọkọnri, tabi ọmmọ 
ọdọ rẹ obiri, tabi ohun ẹ̀sìn rẹ, tabi alejò rẹ 
ti o mbẹ ninu ibode rẹ.. Nitori ni ìjọ mẹfa 
ni JEHOFA da ọrun on aiye, okun, ati ohun 
gbogbo ti mbẹ ninu wọn, o sì simi ni ijọ 
ekeje: nitori na ni JEHOFA ge busi ọjọ isimi, 
o sì yà a si mimọ. 

Idahùa. Oluwa, ṣánu fu wa, ki o sì yi wa 
" 1i àiya pada, kì a le pa ofin yì mọ. 

Alufa. Bọwọ fu babba on iya rẹ: ki ọjọ rẹ 
ki o le pẹ ni ilẹ, ti JEHOFA (Ọlọrun rẹ fifu ọ. 

Idahùn. Oluwa, gfnu fu wa, ki o sì yi wa li 
àiya pada, ki a le pa ofin yi mọ. 

Alufa. Iwọ kò gbọdọ pania. 

— dahùn. Oluwa, ṣgánu fu wa, ki o sì yi wa 

li àiya pada, ki a le pa ofin yì mẹ̀. 
'.Alufa. Iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga. 
211 Pa 


IDAPỌ MIMỌ, 


Idahùn. Oluwa, ṣánu fu wa, ki o sì yi wa . 
li àiya pada, ki a le pa ofin yi mẹ. 

Atufa. Iwọ kò gbọdọ jale. 

Idahùm. Oluwa, ṣánu fu wa, ki o sì yi wa 
li àiya pada, kì a le pa ofin yi mẹ. 

Ali/a. Iwọ kò gbọdọ jẹ̀ri eke si ẹnikeji rẹ. 

Idahùm. Oluwa, ṣánu fu wa, ki o sì yì wa 
li àìpa pada, ki a le pa ofin yi mé. 

Alufa. Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro sgi ile ẹni- 
keji rẹ, Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro mi aya ẹni- 
keji rẹ, tabi ọmmọ ọdọ rẹ̀ ọkọnri, tabi ọmmọ 
ọdọ rẹ̀ obiri, tabi malu rẹ̀, tabì kẹtẹkẹtẹ rẹ̀, 
tabi ohun gbogbo ti ṣe ti ẹnikeji rẹ̀. 

Idahùnm. Oluwa, ṣánu fu wa, ki o sì kọ gbo- 
gbo ofin rẹ wọnyi si wa li àìya, awa, mbẹ̀bẹ 
lọdọ rẹ. 


4 Nigbana Ri Alufa o gbà ọkam, nma, awuọn, 
Adura méj ju Ọbba, o sù wpe, 


Ẹ jẹ ki a gbadura. 


LỌRUN Olodumare, ijọbba ẹniti kò nipẹ- 
Ú/ kun, ati agbara ẹniti kò li opin; KWánu 
fu gbogbo Ijọ awọn enia rẹ; ki ìwọ ki o sì 
ge akoso àiya N— Ọbba (Bálẹ) Iranṣẹ ayanfẹ 
rẹ, (bi o ti nmọ iranṣẹ ẹniti on ge) ki o le ma, 
tọju ọÙá ati ogo rẹ jù ohun gbogbo lọ: ati ki 
awa, ati gbogbo awọn enia, rẹ̀ (ti awa sì nrò 
bi o ti yẹ, ọllá ẹniti o ni) ki a ma fi otitọ sìn 
1, ki a ma, bu ọllá fu u, ki a sì ma, fi iparamọ 
gbà ti rẹ̀ gbẹ, nipa ti rẹ, ati nitori ti rẹ, gẹgẹ 
bi Ọrọ ati ìlana rẹ ti o ni ibukún ; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa, ẹniti o wà ti o sì njọbba 
pẹlu iwọ ati Ẹimmí MimQ, lai Ọlọrun kan, aiyẹ 
aìnipẹkun.. 4amán. 
2la 


ÌDAPỌ MIMỌ. 


'T'abi eyi. 

( YLODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, ninu 

ọ mimú rẹ li a gbé tì kẹ̀ wa pe, àìya 
awọn Ọbba mbẹ ni ikawọ ati akoso rẹ, ati pe 
ìwọ ge fà wọn, ti iwọ sì ge yì wọn pada bì o 
ti tẹ julọ si ọgbQẹn rẹ bi-ti-Ọlọrun: Awa nfi 
iparamọ bẹ̀bẹ lọdọ rẹ lati fà ati lati ṣe akosò 
àiya N— Ọbba (Bálẹ) bẹ̀, Iranṣẹ rẹ, ni ìro 
inu, ẹ̀rọ, ati igẹ rẹ̀ gbogbo, ki o le ma tọju 
ọllá ati ogo rẹ, ki o sì le ma humọ ati pa awọn 
enia rẹ mò ti a fi gi ìṣẹ rẹ̀, 1 ọrò, li alafia, ati 
ni ìwa-bi-Ọlọrun: Fi eyi fu nì, Babba alánu, 
nitori ti Ọmmọ rẹ ọwọn, Jesu Kristi Oluwa 
wa. 4man. 


4: Nigbana hi Alufa o gbà Adura ti a yàn 
sdẹ fu Ijọ Ọlọrun na. 
M' gbà Ọlọrun kan Babba Olodumare gbẹ̀, 
Ẹlẹda ọrun on aiye, Ati ohun gbogbo ti 
a nri ati eyi ti a kò ri. 

Mo gbà Oluwa kan gbẹ Jesu Kristi, Ọmmọ 
bíbi nikangogo Ọlọrun, T' a bí lati ọdọ Babba 
rẹ̀ ṣaju aiye gbogbo, Ọlọrun lati inu Ọlọrun, 
Imọlẹ lati inu Imọlẹ, Ọlọrun tikararẹ̀ lati inu 
Ọlọrun tikararẹ̀, Ẹnitì a bí, ti a kò da, Ẹniti 
ge ara kan na pẹlu Babba; Lati ọwọ ẹniti a 
ti da ohun gbogbo, Ẹni nitori awa enia, ati 
nitori igbala wa, ti o ti ọrun wá ilẹ, Ẹniti o 
sì mu awò ara nipa Ẹmmí MimQ lara, Maria 
Wundia, A sì da a li ọkọnri, À sì kàn a mú 
agbelebu pẹlu, nitori wa. lọw Pontiu Pilatu. 
O jìya a sì sin i, Ni ijọ ẹkẹta o sì tún jinde 
gẹgẹ bi Ọrọ Ọlọrun, O sì lọ soke ọrun, O sì 
joko h ọwọ ọtún Babba..-. Yio sì tún pada wá 
ti on ti ogo lati ba ati áye ati okú wijọ: 
Ijọbba ẹniti kì yio nipẹkun. 

213 


IDAPỌ MIMỌ. 


Mo sì gbà Ẹmmí MimQ gbọ, Oluwa, ati 
Olufuni ni ìye, Ẹniti nti ọdọ Babba ati 
Ọmmọ wá, Pẹlu Babba ati Ọmmọ ẹniti a 
nsìn ati ti a nyìn logo pẹ.- Ẹniti o ti ẹnu 
awọn Woli sẹ̀rọ.. Mo sì gbà Ijọ mim kan 
ti awọn enia Ọlọrun ati ti awọn Aposteli gbẹ. 
Mo jẹwọ Baptismu kan fu imukuro ẹ̀ṣẹ, Emi 
sì nreti ajinde okú, Ati' ìye aiye ti mbọwá.? 
Amin. 


4 NTigbama, ti Alufa o kà diẹ mámu aùumọn ẹ̀rọ 
Ọlọrun, maoọmàyjì, 
NYIN jẹ ki imọlẹ nyin ki o mọlẹ tobẹ 
nìwaju enia, ki nwọn ki o le ma ri ìṣẹ̀ 
rere nyìn, ki nwọn ki o sì le ma yìn Babba 
nyìn tì mbẹ li ọrun logo... Aa£. 5. 16. 

Ẹnyin máṣe tò igura jọ fu ara nyin li aiye, 
nibiti kòkoro ati ipara ge bà a jẹ, ati nibiti 
awọn olẹ̀ runlẹ, ti nwọn sì jale: ṣugbọn ẹ ké 
igura jọ fu ara nyin li ọrun, nibiti kòkoro ati 
ipara kò le bà a jẹ, ati nibiti awọn olò kò le 
runlẹ ki o jale.. A/at£. 6. 19, 20. 

Ohun-kohun ti ẹnyin nfẹ ki awọn enia ki o 
ṣe si nyin, bẹni ki ẹnyin ki o sì ṣe si wọn 
BA nitori eyi N ofin ati awọn woli. - A/4at(. 


"Ki iṣe gbogbo ẹniti npò mi Ni Olùwà; 
Oluwa, ni yio wọle ijọbba ọrun; bikoṣe ẹniti 
nṣe ìfẹ ti Babba mi ti mbẹ ji ọrun... A/a(. 
7. 21. 

Sakeu dide duro, o sì wi fu Oluwa pe; Ba 
wò o, Oluwa, àbọ ohun inì mi ni mo fi tọrẹ fu 
awọn olupọnju; bi mo ba sì fi ẹ̀sun eke gbà 
ohun kan lọwẹ a mo gan a pada ni 
mẹrinmẹrìn. Lai 19. 8 

Tani lọ si ogun nigba kan nì inawo ara, rẹ̀ ? 
tani gbìn agbala ajara, ti kì sì jẹ eso inu rẹ̀) 

214 


IDAPỌ MIMỌ. 


tabi tani bẹ ọwọ ẹran, ti PA Bì jẹ ninu wàra 
ọwọ ẹran na?! -. 1 Aor. 9. 

Bi awa ti fọnrugbin han ti ẹmmí gi nyin, 
ohun nla ha ni bi awa o sì káohun nyin ti ṣe 
ti aiye? 1 Aor. 9. 11. 

Ẹnyin kò mẹ̀ pe, awọn ti nṣe, irangẹ nipa, 
ohun mimẹ̀, ninu ohun ti ibi mimô ni nwọn 
njẹ! ati awọn ti o duro ti pepele, pepele ni 
nwọn mba ṣe olupin? (ẹgẹ bẹ̀ t Oluwa sì 
lana silẹ, pe awọn ti nwasu Ihin-rere, ohun 
Ihin-rere ni ki nwọn ki o ma jẹ.. 1 Aor. 9. 
13, 14. 

Ẹniti o ba fọnrugbin kiun, kiun ni yio sì 
ká; ẹniti o ba sì fọnrugbin pupọ, pupọ ni yio 
sì ká. Jẹ ki olukuluku enia ki o ṣe gẹgẹ bi 
o ti wù u li ọkkàn rẹ̀, kì iṣe afinyanju ṣe, tabi 
ti alaìgbọdọ máṣe; nitori ti Ọlọrun fẹ oninu- 
didùn ọlọrẹ.. 2 Aor. 9. 6, 7. 

Ki ẹniti a nkẹ ninu Ọrọ na ki o pòse fu ẹniti 
nkọni ninu ohun rere gbogbo.. Ki a máṣe 
tàn nyin jẹ, a kò le gàn Ọlọrun: nitori ohun- 
kohun ti enia ba fọnrugbin on ni yio sì ká 
pẹlu... 6al. 6. 6, 7. 

Njẹ bi awa ti ni igba, ẹ jẹ ki a ṣore fu 
gbogbo enia, ati pẹlu-pẹlu fu awọn arale 
igbagbẹ... (Gal. 6. 10. 

K$ugbọn ìwa-bi-Ọlọrun pẹlu ikún-ni-loju ẹ̀re 
nla ni: nitori ti awa. kò mu ohun kan wá 81 
aiye yi, o sì daniloju pe awa kì yio sì le mu 
ohun kan ti inu rẹ̀ jade lọ.. 1 Tim. 6. 6, 7. 

Kìlọ fu awọn ti o lọrẹ li aiye yi, ki nwọn 
ki o mura ati ge ìtọrẹ, ki inu wọn ki o sì ma 
dùn lati pinfuni; ki nwọn ki o ma ké iṣura 
ipilẹ rere jọ fu ara wọn dò igba ti mbẹ̀, ki 
nwọn ki o le de ibi ìye ti kò nipẹkun... 1 7'um. 
6. 17, 19. 

Ọlọrun kì iṣe alálàòdòdá; ti yio gbagbé iṣẹ 

218. 


IDAPỌ MIMỌ, 


ati 1818 ifẹ nyin, ti ẹnyin ti fi hàn sipa Orukọ 
rẹ̀, niti ẹnyin ti nṣe iranṣẹ fu awọn enia mimQ, 
ti ẹ sì nge gibẹ̀.. Meb. 6. 10. 

Ati ma ṣore, on ati ma pinfuni, ẹ. máṣe 
gbagbé: nitori pe irú ẹbọ bẹni inu Ọlọrun 
dùn sì jọjọ. .//eb. 13. 16. 

Ẹniti o ba ni ohun rere aiye yi, ti o sì ri 
arakọnr: rẹ̀ ti ṣe alaìnìi, ti o sì sé ilẹkun iyọnu 
rẹ̀ mọ ọ, ìfẹ Ọlọrun yio ha ti ba oluwarẹ̀ gbé ? 
1 Joh. 83. 17. 

Ẹniti o ba gfnu fu olupọnju JEHOFA li o 
wìn: ati ohun ti o fifuni yio san a pada fu u. 
Pro. 19. 17. 

Ibukún ni fú ẹniti npẹ̀se fu olokurun ati 
fu alaìni: JEHOFA yio gbà a là nigba ipọnju. 
Paal,. 41. 1. 


4 8 jẹ ki a gbadhura fu gbogbo ìta ajagun tú 
Ìjọ awbọn ermáa, Krtsti ii aiye jì. 

Oo 22 ati lai Ọlọrun aláye, iwọ ti 

o ti ọwọ Aposteli rẹ mimẹ kẹ̀ wa lati ma 
gbadura, ati lati ma bẹ̀bẹ, ati lati ma dupẹ 
nitori gbogbo awọn enia; Awa nfi iparamọ 
bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki ìwọ ki o fi ánu rẹ ti o julọ 
(gbà ọrẹ dma, ati ẹ̀bun oa, ati ki o a)?" gbà 
adura wa wọnyi, ti awa ngbà si Ọllá-nla Ìwa 
mìmẹ rẹ: awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki ìwọ ki o ma 
mí ẹmmí ofitọ, iṣọkan, ati irẹpọ, nìgba-gbogbo 
Bì gbogbo Ijọ awọn enia mimọ rẹ: Kì ìwọ ki 
o Bì fifuni, ki gbogbo awọn tì o jọwọ Orukọ 
mimọ rẹ, ki nwọn ki o ge ohùn kan Ì otitọ 
ti Ọrọ mimẹ̀ rẹ, ki nwọn ki o sì wà ni iṣọkan, 
ati ni ifẹ bi-Ọlọrun.. Awa sì mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ 
lati gbà, ati lati dábobo awọn Ọbba, Ọmmọ 


" Bi ọrẹ imu tabi ẹ̀bun kò ba si, a o fò ẹ̀rọ 
nuọT?/Jjì (gbà ọrẹ inu rn AA wa) (ft aìka. 


IDAPỌ MIMÚ, 


alade, ati Bálẹ gbogbo ti ṣe Kristian ; ṣugbọn 
pẹlu-pẹlu N— Ọbba wa Iranṣgẹ rẹ; kia le ma 
fi ìwa-bi-Ọlọrun ati ìwa pẹlẹ ṣe akoso wa labbẹ 
oyò rẹ̀: Ki iwọ ki o sì fifu gbogbo awọn 
Ìgbimọ rẹ̀, ati fu gbogbo awọn ti a fi gi ibi 
ọllá labbẹ oyò rẹ̀, ki nwọn ki o le ma fi otitọ, 
aìgojusaju dajọ aìṣgegbe, lati ṣẹ ìwa-buburu ati 
ìwa-ẹ̀ṣẹ nigẹ, ati lati gbé ìsìn otitọ rẹ ati ìwa 
rere ọrun leke.. Babba ọrun, fi ore-ọfẹ fu 
gbogbo awọn (Olori alufa, ati fu awọn alufa, 
kì nwọn ki o le ma fi ìwa ati ẹkọ wọn gbé Ọrọ rẹ 
otitọ ti o ni ìye kalẹ, ati bi o ti tẹ ati bi o tì 
yọ ki nwọn ki o le ma ge ìgẹ̀ ìipinfuni awọn 
Bakramenti rẹ mimọ: Ati ki o sì fi ore-ọfẹ 
rẹ ọrun fu gbogbo awọn enia rẹ; ati pẹlu- 
pẹlu fu ijọ awọn enia ti o wà nihin nisisiyi; 
pẹlu àiya tutù ati ẹ̀wọ ti o yẹ, ki nwọn ki o 
ma gbé, ki nwọn ki o sì ma gbà Ọrọ mimẹ rẹ; 
ki nwọn ki o ma sìn ọ nitôtọ ni mimẹ̀ ìwa ati 
li ododo li ọjọ aiye wọn gbogbo... À wa sì nfi 
iparamọ bẹ̀bẹ lọdọ rẹ ninu ore rẹ, Oluwa, lati 
rẹ̀ on ati ràn gbogbo wọn lọwẹ li aiye irekọja 
yi, ẹniti o wà ninu ìṣẹ̀, nì ibinujẹ, li aìni, 
ninu arùn, tabi ninu ipọnju omiran.. Àwa sì 
nfi ibukún fu Orukọ mimọ rẹ pẹlu, nitori gbo- 
gbo awọn enia rẹ ti o ti fi aiye yi silẹ, ni igba- 
gbẹ, ati ni ìbẹru rẹ; awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki 
ìwọ ki o fi ore-ọfẹ fu wa bẹ̀, lati ma tòpa ìwa 
rere wọn, ati pẹlu wọn ki awa ki o le ṣe onìpìn 
ijọbba ọrun rẹ: Babba fi eyi fu ni, nitori Jesu 
Kristi Onilaja ati Alagbawi wa nikanṣoṣo. 
4 ma, 
Iyanju. 
LUFẸ ọwọn, ni ijọ oni, emi ngbòro, 
nipa iranlọwọ (Ọlọrun, lati ṣe ipinfuni 
Bakramenti ti Àra on Ẹjẹ Kristi ti o ni itunu 
217 





IDAPỌ MIMỌ. 


julọ, fu gbogbo iwọn ẹniti ọkkàn wọn ba fà si 
ni ifọkkàn sìn Ọlọrun ; lati fi ọwẹ wọn gbà a 
ni iranti ti Agbelebu ati Ìya rẹ̀ ti o toye; nipa 
eyi kan na ti awa gbé nrì imukuro ẹ̀ṣẹ wa 
gbà, ti a sì nmu wa di onipin ti ìjọbba ọrun. 
Njẹ nitorì na iṣ$ wa, ni lati fi iparamọ ati 
tọkkàn-tọkkàn dupẹ bi o ti tọ julọ fu Ọlọrun 
Olodumare Babba wa ti mbẹ li ọrun, nitori 
ti o fi Jesu Kristi Ọmmọ rẹ̀ Olugbala wa fu 
ni, kì iṣe kìki ati kú fu wa, ṣugbọn pẹlu lati 
ma, ṣe onjẹ ati ohun ibọ-ni ti ẹmmí ni Bakra- 
menti na mimQ.. Éyì ti ṣe ohun miméẹ̀ ati 
ohun itunu fu awọn ẹniti o gbà a bi o ti yẹ, 
bẹ̀ Ii o sì ge ohun ewu fu awọn ti o sì làkaka 
wá lati gbà a laìyẹ; iṣẹ mi ni ki emi gbà nyin 
niyanju nìwọyi lati rò ọllá-nla tì ẹ̀rọ ijinlẹ na 
mimQ, ati ewu nla ti aìgba a bi o ti yẹ; bẹni 
ki ẹnyin ki o sì wá ọkkàn nyin jalẹ koro, (kì 
ima ṣe ni ìwá afọwọ-ta, bi awọn ẹlẹ̀tan niwaju 
Ọlọrun; ṣugbọn bẹ̀) ki ẹnyin ki o le wá ni 
mimọ atì li aìléri si irú Ase ọrun yi, ninu aṣọ 
iyawo ti Ọlọrun nwá mìnu Ọrọ mìmọ rẹ̀, kì a 
sì le gbà nyin ni alabapin ti o yẹ si ibi T'abeli 
na mimọ. 

Ọna ati ipa ati wá sibẹ̀ ni i; Àtetekọge, ki 
ẹnyìn ki o fi ìlana ti ofin Ọlọrun wadi ìwa ati 
ọrọ ẹnu nyin; nibi-kibi ti ẹnyin ba sì woye pe 
ẹnyin tikara nyin ti gẹ̀, iba ṣe nipa ìfẹ, nipa 
ọrọ ẹnu, tabi nipa ìwa hihù, nibẹ̀ ni ki ẹnyin 
ki o pohunrere ẹkún ọpọlọpọ ẹ̀ṣẹ ara nyin, ki 
ẹnyin ki o sì jẹwọ ẹ̀ṣẹ ara nyin fu (Ọlọrun 
Olodumare, pẹlu ipin-nu ti ìwa rere apada-hù. 
Bi ẹnyin ba sì woye pe ẹ̀ṣẹ nyin kì iṣe si kìki 
Ọlọrun nikan, ṣugbọn sgi ẹnikeji nyin pẹlu; 
njẹ ki ẹnyin ki o ba ara nyin làja; ki ẹnyin 
ki o sì mura ati san ẹsan pada ati lati ṣe 
itunu bi agbara nyin ti gùn to, nitori ohun ibajẹ 

218 


IDAPỌ MIMỌ. 


ati iwọsi ti o ti ọdọ nyin ge si ẹlomi ; ki ẹnyin 
ki o sì ma mura bẹ̀ gẹgẹ lati dari jì awọn 
ẹlomì ti nwọn sì ti ṣẹ̀ si nyin, bi ẹnyin ti nfẹ 
idariji ẹ̀ṣẹ nyin lọwọ Ọlọrun: nitori bi kò ba 
ri bẹ̀ gbigbà ti Onjẹ Idapọ mimọ na, kì yio ṣe 
Ohun omiran bikogepe ki o sọ ẹbi nyin di 
pupọ: Nitorina. bi ẹnikan ninu nyin ba nge 
asọrọ òdi si Ọlọrun, adẹ̀na, tabi aṣe ibajẹ Ọrọ 
rẹ̀, àgbere, tabi ti nṣe arankan, tabi ilara, tabi 
ti o wà ninu ẹ̀ṣẹ buburu omiran, ẹnyin ronupi- 
wada ẹ̀ṣẹ nyin, bikoṣe bẹ, ẹ máṣe wá si ibi 
Tabeli na mimọ; lẹhin igbati ẹnyin ba gbà 
Bakramenti mimọ na tan, ki ẹ̀ṣu ki o má wọ 
inu nyin, bi o ti wò inu Juda, ki o má sgì ṣe 
mu nyin kún fu ẹ̀ṣẹ gbogbo, ki o má sì ṣe mu 
nyin ati ara ati ọkkàn lọ si inu iparun. 

Ati itori ti o sì yẹ, pe ẹnikẹni kò gbọdọ wá 
si ibi Idapọ mimọ na, bikogepe ni igbẹkẹle 
anu Ọlọrun pupò, ati pẹlu ibalẹ ọkkàn ; nitori 
na bi ẹnikan ba mbẹ ninu nyin, ti kò le fi eyi 
mu ọkkàn rẹ̀ balẹ, bi o ba nfẹ itunu ati ìmọ 
omiran sgi i, ki o tò mi wá, bi kò sì ge bẹ̀, ki o 
tọ Alufa omiran ti Ọrọ Ọlọrun lọ, ti o moye, 
ti o kẹ̀-ẹkọ, ki o sì ṣí ibinujẹ rẹ̀ silẹ fu u, nipa 
ÌSỌ ẹ̀rọ mimọ (lọrun, ki o le ri anfani ìfijì ẹ̀gẹ, 
pẹlu ìmọ ati ẹkẹ ẹmmí, lati mu ọkkàn rẹ̀ balẹ, 
ati lati yẹ̀ onnẹ ati iṣiye-meji kuro. 


'T'abi Iyanju yì. 

A olufẹ ọwọn, ni ìjọ oni, emi nrò O, 

nipa ore-ọfẹ Ọlọrun, lati ṣe ipinfuni ti 
Onjẹ Oluwa: nitori ti Ọlọrun, li emi npò 
gbogbo ẹnyìn ti o wà nihinyi, ki ẹnyin kì o 
wá Sgìbẹ̀; mo SsìÌ bẹ̀ nyin, nitori Jesu Kristi 
Oluwa, ki ẹnyin ki o máge kẹ lati wá sibẹ̀, bi 
Ọlọrun tikararẹ̀ ti nfi ifẹ rẹ̀ pò ni.. Ẹnyin mẹ 
bi o ti ṣe ohun ìbinujẹ ati àbukun si, nigbati 

219 





ÌDÀPỌ MIMỌ. 


enia kan ba sẹ̀ àse pupọ, ti o fi oniriiru onjẹ 
ge tabeli rẹ̀ li ọṣẹ, ti kò si ohun ti o kù, 
bikoṣepe, ki awọn, ti a pò ki o joko; ṣugbọn 
ki awọn ti a pò (laìni idi) laìmore tobẹ̀, ki 
nwọn ki o kò lati wá.. Tani ninu nyin ti ìnu 
rẹ̀ kì yio ru? Tani kì yio rò pe àbukun ati 
iwọsi nla li a ṣe gi on? Njẹ nitori na, ẹnyin 
olufẹ ọwọn julọ nipa ti Kristi, ẹ ma jaiye si 
ara, nyin rere, ni ifasẹ sẹhin kuro nibi Onjẹ 
mim? yi, ki ẹnyin ki o máṣe ru ibinu Ọlọrun si 
ara nyin.. Kò goro fu ẹnikan lati wi pe, Emi kì 
yio jẹ onjẹ idapọ, nitori ti iṣẹ aiye di mi lọwọ. 
Sugbọn ìrú awawi wọn-ni kò le kọja, kò sì le 
ge ohun amoju-kuro bẹ̀ niwaju Ọlọrun. Bi ẹni- 
kan ba sì wìpe, ẹlẹṣẹ buburu lì emi, nitori na 
nì mo ge bẹ̀ru ati wá: 6haṣge tì ẹnyin kò ronu- 
piwada kì ẹnyin ki o sì mu ìwa, rere atun-hù ? 
Nigbati Ọlọrun npẹ̀ nyin, oju kò tì nyin lati 
wipe ẹnyin kò fẹ wá? Nigbati ẹnyin o ba 
pada tọ Ọlọrun lọ, ẹnyin o le ṣe awawi fu ara 
nyin pe, ẹnyin kò ti mura tan? Inyin ba 
ara nyin rò Oo gidigidi bi irú, awawi ẹ̀tan ni 
kì yio ti ṣe anfani niwaju Ọlọrun... Awọn ti o 
kẹ̀ àse ninu Ihin-rere, nitori ti nwọn yà ìlẹ 
oko, tabi awọn ti nfẹ lọ dan àjaga malu wò, 
tabi awọn ti agbeyawo fu, a kò fi awawi wọn 
jì wọn, ṣugbọn a, kà wọn li alaìyẹ si àge ọrun. 
Nipa ti emi, emi o mure; ati gẹgẹ bi iṣẹ 
Oyò mi, mo pò nyin li Orukọ Ọlọrun, mo pò 
nyin fu Kristi, emi ngbà nyin niyanju, bi 
ẹnyin ti fẹ igbala ọkkàn ara nyin, ki ẹnyin ki 
o ge alabapin Idapọ mimọ yi.. Ati bi Ọmmọ 
Ọlọrun ti fiyesini lati fi ikú jọwọ ọkkàn rẹ̀ 
lọwọ nitori igbala nyin lori Àgbelebu; igẹ 
nyin sì ni bẹ̀ lati gbà Idapọ na ni iranti ẹbọ 
ikú rẹ̀, bi on tikararẹ̀ ti fi ohùn silẹ : bi ẹnyin 
ba sì gbagbé ati ṣe ohun na, ki ẹnyin ki o rò 
220 


IDAPỌ MIMÚ, 


o ninu ara nyin bì àbukun ti ẹnyin ge si Ọlọrun 
ti tobi to, ati bi ìya ti ẹnyin o jẹ nitori na ti 
o g0-rọ li ori nyin ti pò to; nigbati ẹnyin ba 
fi amọṣe fà sẹhin kuro nibi 'T'abeli Oluwa, ti 
ẹnyin sì yà ara nyin kuro lọdọ awọn arakọnri 
nyin, ti o wá lati fi àse ọrun na ti o julọ bẹ 
ara wọn. Bi ẹnyin ba rò nkan wọnyi gidigidi, 
nipa, ore-ọfẹ Ọlọrun ẹnyin o pada si ironu ti o 
sanju: nitori ati ri i gbà na, awa kì yio simi 
ati ma, fi iparamọ bẹ̀bẹ lọdọ Ọlọrun Olodu- 
mare Babba wa ti mbẹ li ọrun. 


Iyanju ni igba ti Rakramenti. 


LUFPẸ ọwọn nipa ti Oluwa, ẹnyin ti nfẹ 
wá si Ìdapọ mimọ ti Ara on Ẹjẹ Kristi 
Olugbala wa, ki o rò bi Paulu ti gbà gbogbo 
enia niyanju lati wadi ara wọn jalẹ koro, ki 
nwọn ki o to làkaka lati wá jẹ Àkara na, ati 
lati wá mu ninu Àgo na.. Nitori bi anfani rẹ̀ 
ti pọ to, bi awa ba fi ironupiwada àiya nitòtọ 
ati Aye igbagbọ gbà Bakramenti na mim; 
(nitori igba na li awa njẹ ẹran ara Kristi, ati 
ti awa sì nmu òjẹ rẹ̀ nipa ẹmmí; nigba na ni 
awa mba, Kristi gbé, ati ti Kristi sì mba wa 
gbé; awa di ọkan pẹlu Kristi, ati Kristi sì di 
ọkan pẹlu wa;) bẹ̀ li ewu na sì tobi, bi awa 
ba gbà eyi na li alaìyẹ.. Nitori igba na li awa 
jẹbi Ara on Ẹjẹ Kristi Olugbala wa; awa njẹ 
awa sì nmu ẹbì ara wa, awa kò rò Ara ti 
Oluwa; awa ntinabọ ibinu Ọlọrun si ara wa 
lori; awa ntọ ọ lati fi oniríiru arun ati ikúi ba 
wa ja. Nitorina arakọnri ẹ ba ara nyin wijọ, 
ki a ma ti Ọwọ Ọlọrun ba nyin wìjọ ; ẹnyin 
ronupiwada ni(tôtọ nitori ẹ̀ṣẹ nyin ti o ti kọja ; 
ẹnyin ni igbagbẹ̀ iye ati igbagbọ ti o duro 
ṣinṣin nipa Kristi Olugbala wa; ẹnyin ge 
221 


IDAPỌ MIMỌ. 


atun-hù rere ìwa, ki ẹnyin ki o sì wà ni ìfẹni 
afẹtan si gbogbo enia; bẹli ẹnyin o sì ge ala- 
bapin ẹ̀rọ ijinlẹ mim wọnyi bi o ti yẹ.. Ati 
bori ohun gbogbo kì ẹnyin kì o ma fi iparamọ 
ati tọkkàn-tọkkàn dupẹ gidigidi fu Ọlọrun, 
Babba, Ọmmọ, ati fu Ẹmmí Mimé, nitori 
idande araiye nipa ikúi ati ìya Kristi Olugbala 
wa, ẹniti ge Ọlọrun ati enia ; ẹniti o rẹ̀ ara rẹ̀ 
gilẹ titi o fi de ikú ori Agbelebu, fu awa òtoṣi 
ẹlẹṣẹ, awa ti o wà li òkunkun ati ninu ojiji 
ìkú; ki o le sọ wa di ọmmọ Ọlọrun, ati ki o le 
gbé wa goke sgi ìye tì kò nipẹkun... Ati nitori 
ki awa ki o le ma ranti ìfẹ nla ti Babba wa, 
Jesu Krigsti Olugbala wa nikanṣoṣo nigba-gbo- 
gbo, ti o kú bayi fu wa, ati ore aìniye ti o fi 
ẹ̀jẹ rẹ̀ iyebiye ti o ta silẹ gbà fu wa; o sì ti 
da, o sì ti làna ẹ̀rọ ijinlẹ mimẹ silẹ, bi ìgbọwọ- 
ẹri ifẹ rẹ̀, ati fu iranti ikú rẹ̀ titi lai, fu itunu 
nla wa ti kò li opin.. Nitorina, fu u, pẹlu 
Babba ati Ẹmmí Mimọ (bi iṣẹ wa ti jasi) ki 
a. ma fi ọpẹ fu titi lai; kì a ma fi ara, wa le ìfẹ 
ati ìwu mimé rẹ̀ lọwọ patapata, ki awa ki o sì 
ma, rò lati ma gìn ì nitòtọ ni mimọ ìwa ati li 
ododo li ọjọ aiye wa gbogbo... .4mán. 


Nigbana li Alufa, o un fe toọn pe. 


NYIN ti o ronupiwada ẹ̀ṣẹ nyin nitotọ ati 
tọkkàn-tọkkàn, ti ẹnyin sì wà ninu ifẹ 
ati ifẹni si ẹnikeji nyin, tì ẹnyin sì nfẹ lati ma 
rìn ni ìwa titun, lati ma tẹọpa ofin Ọlọrun, ti 
ẹnyin sì nrìn lati isisiyì lọ li ẹna mìmẹ rẹ̀; 
Ẹ fi igbagbẹ sumẹ̀ ihin, ki ẹnyin ki o sì gbà 
Bakramenti mimọ yi fu itunu nyin; kì ẹnyin 
ki o sì ma fi iparamọ ṣe ijẹwọ fu (Ọlọrun Olo- 
dumare, ki ẹnyin ki o sì fi ọkkàn tutù kunlẹ 
li ékun nyin. 
aaà 


IDAPỌ MIMỌ. 


IJẸWỌ. 

LỌRUN Olodumare, Babba Jesu Kristi 
Oluwa wa, Ẹlẹda ohun gbogbo, Onidaje 
gbogbo awọn enia; .A wa jẹwọ, awa sì npohun- 
rere ẹkúin òpọlọpọ ẹ̀ṣẹ ti awa, ti nda, ati ìwa- 
uburu wa, Ti awa ti nhù nigba-kiigba, Li 
ọkkàn, li ẹrọ, ati ni ìwa hihù, si Ọllá-nla ìwa 
mimẹ̀ rẹ, Àwa ntẹ ibinu ati irunu rẹ ti o tẹ 
julọ si ara wa. Tọkkàn-tọkkàn Ni awa ronupi- 
wada, Awa sì nkánu iṣiṣe wa. wọnyi lati inu 
wá; Ẹdun ni iranti wọn dà fu wa; Ẹrù wọn 
kò ṣe gbé. Kánu fu wa, Ṣánu fu wa, Babba 
alánu julọ; nitori Jesu Kristi ỌỌmmọ rẹ Oluwa 
wa, Dari gbogbo eyi ti o ti kọja jì wa; Ki 
ìwọ ki o sì fifuni lai lẹhin eyiyi, ki awa ki o le 
ma sìn, kì a le ma wù ọ, Li ọtúin ìwa, F'u ọllá 
on ogo 'Orukọ rẹ; Nitori Jesu Kristi Oluwa 

Wa. A4mun. 


IFIJI. 
LỌRUN Olodumare, Babba wa ti mbẹ li 


ọrun, ẹniti o ti inu ánu rẹ̀ nla ge ileri 
idariji ẹ̀ṣẹ fu gbogbo awọn ti o tinu ronupl- 
wada, ati ti nwọn sì fi igbagbẹ̀ otitọ yipada si 
ìi; Ei o ṣinu fu nyin; ki o dariji nyin, ki o 
gbà nyin kuro ninu ẹ̀ṣẹ nyin gbogbo; ki o mu 
ẹgẹ nyin duro ki o sì mu nyin lara le ninu ore 
gbogbo; ki o sì mu nyin de inu ìye ti kò nìpẹ- 
kun; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. .42m£n. 


Nigbana hi Alufa, o toùpe. 
gbẹ ọrọ itunu ti Kristi Olugbala wa sọ fu 
gbogbo awọn ti o yipada si i nitòtọ. 
BOGBO ẹniti o ba nṣe ipọnju ti a sì ndi 
ẹrù wuwo le lori ki o tò mi wá, emi o gì 


' tù nyin lara.. A/at. 11. 28. 
223 


IDAPỌ MIMỌ. 


Ọlọrun fẹ araiye tob$ gẹ, ti o fi Ọmmọ bíbi 
rẹ̀ nikangogo funi, nitori idi eyi pe, ẹnikẹni ti 
o ba gbà a gbẹ̀ kì yio ṣegbé ṣugbọn yio ni ìye 
ti kò nipẹkun... JoA. 3. 16. 


Ẹ gbẹ bi Paulu ti wi pẹlu. 
Eyiyi li ẹ̀rọ otitọ, o sì yẹ lati gbà si ọwọ 
enia gbogbo, pe Kristi Jesu wá si aiye lati gbà 
ẹlẹṣẹ là. 1 ?7tọn. 1. 16. 


i gbẹ bi Johanu ti wi pẹlu. 
Bi ẹnikẹni ba ṣẹ̀, awa ni Alagbawi lọdọ 
Babba, Jesu Kristi olododo; on sì li òtutu fu 
ẹ̀ṣọ wa. - 1 Joa. 2. 1. 


4 Lẹhin eji ni Alufa o ma up 


Alufa. Ẹ gbé àiya nyin soke, 

Idahun. Awa gbé wọn soke si Oluwa. 

Alufa. Ẹ jẹ ki awa kì o dupẹ fu Oluwa 
Ọlọrun wa. 

Idahun. O yẹ, o sì tẹ̀ bẹ̀ lati ma ge. 


4q Nigbana lii Alufa io yipada si Tabet 


Ohaua, o a tut)6. 


YẸ; jọjọ, o tẹ̀, iṣẹ ìsin wa sì ni, ni igba 
gbogbo, ati ni ibi gbogbo, ki awa kì o ma 


dupẹ fu ọ, Oluwa, Babba. Mimẹ, " Olodumare, 
aiye-raiye Ọlọrun. 


" Ọrọ nwọnyi, Babba Mim, ki a fò li ọjọ 
Ọlọrun ti Mẹtalọkan. 
aa4 


IDAPỌ MIMỌ. 


4q Anhtuoj ná ini Alufa ki o gbò adura na ti a 
yàn atlẹ fu ọjọ ẹ̀tọ, tabt eyi. 


No. na pẹlu awọn Angeli, ati awọn 
Olori Angeli, ati pẹlu gbogbo awọn ẹgbẹ 
ọrun, awa nyìn, awa SÌì ngbé Orukọ rẹ ta o Li 
ogo ga: titi lai, awa sì nyìn ọ pe, MimQ, mimọ, 
mimẹ̀, Oluwa Ọlọrun awọn ọmmọ ogun, ọrun 
on aiye 8Ìì kún fu ogo rẹ: Ogo ni fu ìwọ, 
Oluwa Ọga-ogo julọ.. A4mán. 
ADURA FU ỌJỌ ẹ̀TỌ. 

41 Le Ọjọ ti Ibí Kristi, ati mi ẹjọ meje lẹhin rẹ̀. 
Nse ti iwọ fi Jesu Kristi Ọmmọ rẹ 

nikanṣoṣo funi lati di bíbi li akokò yi fu 
wa; nipa ìṣẹ Iíimmí Mimọ rẹ, ẹniti a da li 
ọkọnri ìyọkọnri, li ara Maria Wundia iya rẹ̀ ; 
ati li aìni abawọn ẹ̀ṣẹ, lati sọ wa di mimọ kuro 
ninu ẹ̀ṣẹ gbogbo... Nitorina pẹlu awọn Án- 
geli, áre. 


4! 14 Ọjọ ti Ajinde, atẹ né ẹjọ meje lẹhin, rẹ̀. 


UGBỌN ju gbogbo rẹ̀ lọ iṣẹ wa ni lati ma 
yìn ọ nitori Ajinde Jesu Kristi Ọmmọ rẹ 
Oluwa wa ti o li ogo: nitori on (tikararẹ̀ l 
Ọdọ agutan Irekọja, ti a fi fu wa, ti o sì ti ké 
ẹ̀ṣẹ aiyelọ; nipa ikú rẹ̀ ẹniti o sì ti pa ikú 
run, ati nipa ajinde rẹ̀ tún pada di aiye o sì 
tún mu ìye tì kò nipẹkun pada wa fu wa. 
Nitori na pẹlu awọn Angeli, ére. 


4! 74 Ọjọ ti Igòke re ọrun, af 274 jọ meje 


ta, Tẹ̀. 
NE. Ọmmọ rẹ olufẹ ọwọn julọ Jesu 
Kristi Oluwa wa; lẹhin Ajinde rẹ̀ ti o li 
220. Q 


IDAPỌ MIMỌ. 


ogo julọ, ẹniti o fi ara hàn fu gbogbo awọn 
Aposteli rẹ̀ nigbangba, li oju wọn ti o sì lọ 
Boke ọrun lati lọ pòse ipò fu wa; pe nibiti on 
ba gbé wà, nibẹ̀ li awa o gòke lọ pẹlu, ti awa 
o sì jọbba pẹlu rẹ̀ li ogo.. Nitori na pẹlu awọn 
Angeli, éce. 


4 /4 Ọjọ ỌLỌRUN F'unfun a€f£ ná íjọ mẹfa 

lẹhán, rẹ̀. 
NITORI Jesu Eristi Oluwa wa; gẹgẹ nipa 

ileri rẹ̀ ti o ṣe otitọ julọ, Ọimmí MimQ 
sọkalẹ lati ọrun wá bi akokò yi li ojijì pẹlu 
iré nla, bi ẹnipe afẹfẹ nla ni, Ii aworan ahọn 
ìná, o mbà le awọn Aposteli, lati kẹ wọn, ati 
lati fi ẹsẹ wọn le ọna, otitọ gbogbo; o nfu wọn 
li ẹ̀bun lati fọ onirúiru òde, ati igboiya pẹlu 
igbona itara, lati ma wasu Ihin-rere fu gbogbo 
orilẹ òde nigba-gbogbo ; nipa eyi ti a ti mu 
wa jade kuro ninu òkunkun ati ninu ìṣina si 
imọlẹ gbangba ati si ìmọ otitọ rẹ, ati ti 
Ọmmọ rẹ Jesu Eristi.. Nitori na pẹlu awọn 
Angeli, ácre. ' 


.. NT JA Ọjọ Ọlọrun ti Mẹtalọkan nikan. 
NITI ṣe Ọlọrun kan, Oluwa kan; kì iṣe 
kìki Ẹni ọkan, ṣugbọn Ini mẹta li Ohun 
ìwa kan... Nitori eyi ti awa gbagbẹ̀ ni ti ogo 
ti Babba, on na li awa gbagbọ ni ti Ọmmọ, 
ati ni ti Ẹmmí Mim, li aìyatọ atì li aìtara wọn 
yọ... Nitori na pẹlu awọn Angeli, ére. 


4 Nigbana Ri Alufa o kunlẹ lẹba T'abeti Ohuua, 
ati Ni orukọ awọn ẹniti noô ati Idapọ Mui£i 
o gbà Adhure, 3y pe. 
LUWA alánu, awa kò làkaka lati wá si 
Tabeli rẹ yi, ni igbẹkẹle ododo ara wa, 
aa 


IDAPỌ MIMỌ. 


bikoṣe li ẹ̀pọlọpọ finu rẹ nla.. Awa kò yẹ 
tobẹ̀ lati ṣà ẹrún akara labbẹ T'abeli rẹ. Ṣugbọn 
ìwọ li Oluwa, na, ìwa ẹniti ṣe ati ṣgánu nigba- 
gbogbo: Nitori na fifu wa, Oluwa, olore ọfẹ, 
lati jẹ ẹran ara ti Jesu Kristi Ọmmọ rẹ ọwọn 
bẹ̀, ati lati mu ẹ̀jẹ rẹ̀, ki a le gọ ara ẹ̀ṣẹ wa di 
mimọ nipa ara rẹ̀, ati ki a le wẹ̀ ọkkàn wa nù 
nipa ẹ̀jẹ rẹ̀ iyebiye, ki awa ki o sì ma ba a gbé 
ninu rẹ̀ titi laì, ki on kì o sì ma ba wa gbé 
ninu wa... 42mtn. 


4! Nigbati Alufa ndhuro nivoaju, T'abele, ti o sì tò 
Aka'a ati Ọtí suan, lẹsẹsẹ tan, 3/to gbà Adara 
Isọ-di-mámẹ pe. 


LỌRUN Olodumare, Babba wa ti mbẹ li 

ọrun, iwọ ẹniti o ti ìnu iyọnu inu rẹ fi 
Jesu Kristi Ọmmọ rẹ̀ kanṣogo funi lati jìya 
ikú lori agbelebu, fu idande wa; (nipa ẹbọ 
kan ti o fi are rẹ̀ ru lẹ̀kan) ẹniti o ru ẹbọ 
ìtẹnilọrùn, ẹbọ arukúin, ati aruda, ẹbọ ti o to, 
fu ẹ̀ṣẹ ti gbogbo aiye; o sì da a silẹ, ati ninu 
Thin-rere rẹ̀ mimọ o fi ohun silẹ fu wa lati ma 
ge e titi, iranti ti kò li opin ti ikú rẹ̀ iyebiye, 
titi yio sì fi tun pada wá; (bọ ti wa, Babba 
lọdọ rẹ; ki ìwọ ki o sì fifuni, ki awa ti ngbà 
akara ati ọti wain ẹda rẹ wọnyi, gẹgẹ bi idasilẹ 
mimọ ti Ọmmọ rẹ Jesu Kristi Olugbala, wa, ni 
iranti ik(i on ìya rẹ̀, ki awa ki o le ṣe alabapin 
ti Ara on Ìjẹ rẹ̀ ti o ni ibukún julọ : li oru ijọ 
na ti a ṣofofo rẹ̀, ẹniti o? mu Àkara; nigbati 
o sì ti dupẹ,T o bu u, o sì fifu awọn ọmmọ ẹhin 


$ Nibi li Alufa o gbé awo li ọwò rẹ̀: 
T Nibi li o bu Akara: 
22 Q:2 


IDAPỌ MIMỌ. 


rẹ̀, o nwipe, (ibà, jẹ," eyiyi li Ara mi ti a fifu 
nyin: Ẹ ma ge eyi ni iranti mi... Bẹ̀ gẹgẹ lẹhin 
onjẹ o f gbé Ago; nigbati o sì ti dupẹ, o fifu 
wọn, o nwipe, Gbogbo nyìn ẹ mu ninu €yi; 
nitori eyi $ N Ẹjẹ mi ti Majẹmu T'itun, ti a 
ta silẹ fu nyin ati fu ẹni pupọ nitori imukuro 
ẹ̀ṣẹ: Nigba-kiigba ti ẹnyin ba, nmu u, ẹ ma ge 
eyi ni iranti mi... 42420. 


4: /pinfunti Akara. 


RA Jesu Kristi Oluwa wa, ti a fifu ọ, ki o 

pa ara ati ọkkàn rẹ mẹ titi ìye ti kò nipẹ- 
kun... Gbà ki iwọ kti o mu yi jẹ, ni iranti pe 
Eristi kú fu ọ, ki iwọ ki o sì ma fi igbagbẹ li 
ọkkàn rẹ jẹun lara rẹ̀, pẹlu idupẹ. 


4 /: Ago fu. 


"JẸ Jesu Kristi Oluwa wa, ti a ta silẹ fu ọ, 

yi ki o pa ara ati ọkkàn rẹ mẹ̀ titi ìye tì kò 
nipẹkun. Gbà yi mu, ni iranti pe ẹ̀jẹ Kristi 
a. ta silẹ fu ọ, ki ìwọ ki ọ sì ma dupẹ. 


WN igbana li Ala/a o gbà Adura Olauuua, aaoọn, 
emaa, tu6, lẹhánt rẹ̀ pe. 


ABBA wa ti mbẹ li ọrun, (Ọwọ li orukọ rẹ. 
Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li aiye, 
Bi nwọn ti nṣe li ọrun... F'u wa Ìì onjẹ ojọ wa 
loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a, ti ndari ẹ̀ṣẹ jì 
awọn ti o ṣẹ̀ wa. Má fà wa sinu ìdẹ̀wò; 


s Nibi l: o fi ọwọ rẹ̀ le ori Akara gbogbo. 
f Nibi li o gbé Ago li ọwọ rẹ̀: 
$ Nibi li o fi ọwọ rẹ̀ le ori gbogbo ohun ẹ̀lo, 
bi o ṣe Ago tabi Igo, ti o ni Ọti wain ninu fu 
ìsọ-d1- mim, 
a28 


IDAPỌ MIMÚ. 


Sugbọn gbà wa ninu tulasin.. Nitori ijobba 
ni ti rẹ, agbara ni ti rẹ, ogo ni ti rẹ, lailai. 
Amin. 


4 Lẹhàn na, o sì gbadeura baaji, 

LU WA ati Babba ọrun, awa awọn onipa- 

ramọ ọmmọ ọdọ rẹ nfẹ ore.rẹ bi tì Babba 
patapata, ki ìwọ ki o fi inu gbà ẹbọ ìyìn ati 
ọpẹ wa yi; awa sì nfi Iparamọ buru-buru bẹ̀bẹ 
lọdọ rẹ lati fifuni, pe nipa itoye ati Ikú ti Jesu 
Kristi Ọmmọ rẹ, ati nipa igbagbọ li ẹ̀jẹ rẹ̀, 
awa ati gbogbo Ijọ awọn enia rẹ, ki a le ri 
imukuro ẹ̀ṣẹ wa gbà, ati gbogbo ore omiran ti 
ge ti ìnu ìya rẹ̀.. Ati nihinyi li awa fi awa 
tikara wa, ọkkàn wa, ati ara wa le ọ lọwẹ̀, 
Oluwa, lati ṣe ẹbọ ti o yẹ, ti o mọ, ti o sì ṣe 
ẹbọ Aye si ọ; awa Bgì nfi iparamọ bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, 
ki gbogbo awa, ti a ṣe alabapin ti Idapọ mimọ 
yi, ki a le fi ore-ọfẹ ati ibuk(úin rẹ ọrun kún wa. 
Bi awa kò sì ti yẹ, nitori ọpọlọpọ ẹ̀ṣẹ wa, lati 
ṣe ẹbọ-kẹbọ si ọ, ṣugbọn awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, ki 
ìwọ ki o gbà iṣẹ ati ìsin wa yi; máṣe wọn 
itoye wa wò, bikoṣepe ki iwọ ki o dari ẹ̀ṣẹ wa 
jì wa, nitori Jesu Kristi Oluwa. wa; nìpa ọdọ 
ẹni, ati pẹlu ẹni, ni iṣọkan Ẹimmí Mimé, gbo- 
gbo ọllá ati ogo wa fu ọ, Babba Olodumare, 
aiye aìnipẹkun... Ama 


'T'abi eyi, 

Ola li aa ati lai Ọlọrun aláye, tọkkàn- 

tọkkàn li awa fi ndupẹ lọdọ rẹ, nitori ti 
ìwọ fiyẹ si i lati bẹ̀ awa ti o gbà ọẹ̀rọ ijinlẹ 
mimọ wọnyi bi o ti yẹ, pẹlu onjẹ ẹmmí ti Ara 
on Ẹjẹ iyebiye ti Jesu Kristi Ọinmọ rẹ (Olu- 
gbala wa; tiiwọ sì fi eyi-ni mu wa li ọkkàn le, 
niti oju-rere ati ore rẹ si wa. ; ati pe awa li ẹ̀ya 
ara tikara rẹ na ti o dàpọ li ara ẹ̀rọ ijinlẹ 

229 


IDAPỌ MIMỌ. 


(Ọmmọ rẹ, eyi-ni li ẹgbẹ gbogbo awọn oni- 
gbagbẹ ti o ni ibukún; ati awọn pẹlu nipa ireti 
. ti ge ìjogún ijọbba rẹ ti kò nipẹkun, nipa itoye 
ti ikú ati ijiya iye-biye ti Ọmmọ rẹ ọwọn. 
Gidigidi li awa sì nfi irẹlẹ ohùn bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, 
Babba ọrun, ki iwọ ki o fi ore-ọfẹ ràn wa lọwọ 
bẹ̀, ki awa ki o le duro titi ninu ẹgbẹ mim 
na, kì awa ki o sì ma ge irú. iṣẹ rere bi iwọ ti 
pòse silẹ fu wa lati ma rìn ninu wọn; nitori 
Jesu Krieti Oluwa wa, fu ẹni, pẹlu ìwọ ati 
Iímmí Mimẹ$, ti gbogbo ọllá on ogo wà fu, aiye 
aìnipẹkun... 42m£n. 


Nigbana hi a o tope. 


GO ni fu Ọlọrun li oke ọrun, ati li aiye 

alafia, if$ inu rere si enia... Awa nyìn ọ, 
awa, nfi ibukún fu ọ, awa nfi ori-balẹ fu ọ, awa 
nyìn ọ li ogo, awa ndupẹ fu ọ nitori ogo rẹ 
nla, Ọlọrun Oluwa, Ọbba, ọrun, Ọlọrun Babba 
Olodumare. 


Oluwa, Ọmmọ bíbi kanṣoṣo na Jesu Kristi; 
Ọlọrun Oluwa, Ọdọ agutan Ọlọrun, Ọmmọ ti 
Babba, ẹniti o kò ẹ̀ṣẹ aiye lọ, ṣánu fu wa. Iwọ 
ti o ké ẹ̀ṣẹ aiye lọ, ṣánu fu wa.. Iwọ ti o ké 
ẹ̀ṣẹ aiye lọ, gbà adura wa... Iwọ ti o joko li 
ọwọ ọtún Ọlọrun Babba, ṣánu fu wa. 


Nitori iwọ nikan ni mim€6;; iwọ nikan li 
Oluwa; ìwọ nikan, Kristi, pẹlu Ẹmmí MimQ, 
li o ga julọ ninu ogo Ọlọrun Babba.. 4min. 


Ibukún. 


K' alafia Ọlọrun, ti o jù imọran gbogbo lọ, 

JA kio pa nyin li àiya on ọkkàn mẹ̀ ni 

ìmọran on ifẹ̀ Ọlọrun, ati ti Jesu Kristi Ọmmọ 
a90 


IDAPỌ MIMỌ. 


rẹ̀ Oluwa wa; ati ibukún Ọlọrun Olodumare, 
tì Babba, ti Ọmmọ, ati ti Ẹmmí MaimỌẹ̀, ki o 
wà ninu nyin, ki o sì ma ba nyin gbé nigba- 
gbogbo. .4mmin. 


Adura. 


'Ẹ rt. fi inu ràn wa lọw, ninu ẹ̀bẹ ati 
adura wa wọnyi, kì iwọ kì o sì fà ọkkàn 
awọn ọmmọ ọdọ rẹ si a(ini igbala ti kò nipẹ- 
kun; ninu ayida ati alabapade aiye ikúi yi, 
ki a le ma dábobo wọn nipa ìranlọwọ ore- 
ọfẹ rẹ ti o mura julọ; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. 42nn. 


LUWA Olodumare, ati aiye-raiye Ọlọrun, 
fiyesini, awa. mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, lati fi òna 
hàn, lati sọni di mimQ, ati lati ṣe akoso, 
àiya, ati ara wa, nipa, ọna ati ìgẹ̀ ofin rẹ; ati 
nìpasẹ àbo rẹ ti o lagbara julọ, ati nihinyi ati 
lai, ki a le ma pa wa mọ li ara ati  ọkkàn; 
nitori Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala, wa. 
4 min. 


LỌRUN Olodumare, fifu wa, awa mbẹ̀bẹ 

lọdọ rẹ, ki gbogbo ẹ̀rọ, ti awa fi ode etí wa 
gbẹ̀ loni, nipa ore-ọfẹ rẹ, ki a gbìn i si wa li 
àìya, ki nwọn kì o le ma so eso ìwa rere ninu 
wa, fu ọllá ati ìyìn Orukọ rẹ, nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. 4ọmmita. 


'ẹ pile. fi ore-ọfẹ rẹ julọ, ṣaju wa ni 
gbogbo ṣiṣe wa, ki o sì ma fi iranlọwọ rẹ 
titì sún wa si ìwaju; ni gbogbo iṣẹ wa ti a 
bẹ̀rẹ si, ti a nṣe lọ, ti a sì ṣe pari lọdọ rẹ, ki 
awa ki o le ma yìn Orukọ mimọ rẹ li ogo, ati 
nikẹhin nipa inu rẹ ki a le ni ìye ti kò nipẹ- 
kun; nitori Jesu Kristi Oluwa wa... 4máin. 
adi 


IDAPỌ MIMO. 


LỌRUN Olodumare, olorigsọn ọgbòn gbo- 

gbo, iwọ ẹniti o mẹ̀ ipọnju wa ki awa kì o 
to ma bòre, ati aìmoye wa ni ìbere; Awa 
mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, kì iwọ ki o ṣánu si aìlera wa; 
ati ohun wọn-ni, nitori alaìyẹ wa ti awa, kò 
gbọdọ tọrọ, ati nitori ìfọju wa ti awa, kò 
le bẹ̀re, fiye si i lati fifu wa, nitori ẹyẹ Ọmmọ 
rẹ Jesu Kristi Oluwa wa.. .4m?n. 


LỌRUN Olodumare, ìwọ ẹniti o ti ge ileri 

lati gbẹ ẹ̀bẹ awọn ti mbẹ̀re li Orukọ Ọmmọ 
rẹ; Awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, fi ánu dẹ etí rẹ silẹ si 
awa ti ngbadura, ti a sì mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ nisisiyi; 
ki iwọ ki o sì fifuni, ohun wọn-ni, ti awa nfi 
igbagbọ bẹ̀bẹ gẹgẹ bi. ìfẹ rẹ, ki a le ri wọn gbà 
ni ijẹ, ti yio dẹni lara ipọnju wa, ati lati gbé 
ogo rẹ kalẹ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
Amé£n. 


2832 


IṢẸ TI BAPTISMU 


TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


4 At ẹjọ Ọlọrun ni, kú, Alufa, ki o baptist awọn, 
ọmmọ ọuọ ti oju. ìjọ awọn era, Ọlọrun, kt o 
sì Dbt pe, 


TI baptisi, tabi a kò tì baptisi Ọmmọde 
yi? 


4! Bt nàpọn ba dahùn pe, A kò ti baptisi, rẹ̀; 
Nigbana, ná, ki, Ahefa kú o ma, toùpe, 


NYIN olufẹ ọwọn, bi a ti léyun ti a sì bí 

gbogbo enia ninu ẹ̀ṣẹ ; ti Kristi Olugbala 
wa, sì wipe, Kò si ẹniti o le wọle ijọbba Ọlọrun, 
bikogepe a tún u da, ki a sì fi OÒmì ati Ẹimmí 
Mimọ tún u bí; Emi mbẹ̀ nyin lati ma kepò 
Ọlọrun Babba, nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa, 
ninu ore inu rẹ̀ pupọ, ki co le fi ohun ti Ọmamọde 
aje kò le fipa ti ẹda ni fu u; ki a le fi Omi ati 
Ẹmmí MimQô baptisi rẹ̀, ki a sì le gbà a sinu Ijọ 
awọn enia mimọ Kristi, ki a sì le sọ ọ di ẹgbẹ 
Aye ti awọn enia na. 


4 Aigba na hi Alufa o wúpe. 
Ẹ jẹ ki a gbadura. 
LODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, iwọ 


ẹnìtì o ti inu Anu rẹ nla gbà Noa ati awọn 
233 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ, 


arale rẹ̀ là ninu ọkò kuro ninu egbé nipa omi ; 
ati ti o sì fi alafia mu awọn ọmmọ Israeli awọn 
enia rẹ là Okun Pupa já, ti iwọ fi eyi-ni ṣapẹrẹ 
Baptigsmu mimọ rẹ; ati ti ìwọ sì fi Baptismu 
ti Jesu Kristi Ọmmọ rẹ olufẹ, li odò Jordan, 
sọ Omi di mìimẹ̀ lati wẹ̀ ẹ̀ṣẹ nù nipa ọrọ ìjinlẹ ; 
Awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, nitori inu rẹ ti kò nipẹ- 
kun, ki iwọ ki o le fi ánu wò Ọmmọde 3/64 : wẹ̀ 
ẹ nù, ki o sì fi Ẹmmí Mimọ sọ ọdi mimọ ;; nitori 
pe bi a ti yọ ọ kuro ninu ibinu rẹ, ki a sì le 
gbà a sìnu ọkọ ti Ijọ awọn enia Kristi; ti on 
sì nduro gangan ni igbagbQ, ti on nyọ ni ireti, 
ti on, sì nfi gbongbo mulẹ nì afẹni, ki on ki o 
le là riru omi iyọnu aiye yi já tobẹ̀, nigbẹhin 
ki on ki o le de ilẹ ìye ti kò nipẹkun, nibẹ̀ ki 
on ki o ma ba, iwọ jọbba aiye aìnipẹkun ; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa... .4man. 


LODUMARE ati lai Ọlọrun aláye, alafẹ- 
hinti gbogbo awọn ẹnaìti ge alaìni, alabo 
gbogbo awọn ẹniti o gá-di ọ, ẹmmí awọn ẹniti o 
gbagbẹ̀, ati ajinde awọn okú; Awa npò orukọ 
rẹ nitori ()mmọde 3j/6, bi on ti mbọwá si Baptigmu 
mimọ rẹ, kì on kì o le ri ìfiji ẹ̀ṣẹ rẹ̀ gbà nipa 
atunda ẹmmí. (Gbà a, Oluwa, bi iwọ ti ti ẹnu 
Ọmmọ rẹ olufẹ ṣe ileri, pe, Bòre, ẹnyin o sì ri 
gbà; wá kiri, ẹnyin o sì ri; kànkun, a o sì gí 
i gilẹ fu nyin: Bẹni kì ìwọ ki o fifu awa ti 
mbòre nisisiyi; jẹ kì awa ti nwá kiri, ki a ri; 
sí ilẹkun silẹ fu awa ti nkànkun; ki (2mamọde 
yì ki o le jẹ ibukún ti ìwẹnu rẹ ọrun ti kò 
nipẹkun, ki on ki o sì le de ijọbba rẹ ti kò 
nipẹkun, ti iwọ ti ṣe ileri nipa Kristi Oluwa 
wa. 4min. 


234 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


i Agbana ti aabọn enito, o dide duro, Ala/fa o 


sì t0tpe. 


Ẹ gbẹ ẹ̀rọ Ihin-rere, ti ati ọwé Marku kọ, ni 
Kapu ẹkẹwa, ni ferse ẹkẹtala. 


N"Y?N gbé awọn ọmmọ ọwọ tẹ Kriseti wá, ki 
o le fi ọwọ rẹ̀ tẹ wọn; awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀ 
Sì ba awọn ti o gbé wọn wá wi... Wugbọn ni- 
gbati Jesu ri i,ìnu rẹ̀ bajẹ pọju, o sì wi fu wọn 
pe, Ẹi jẹ ki awọn ọmmọ ọwọ ki o ma wá sọdọ 
mi, ẹ má sì ge da wọn lẹkun: nitori ti ìrú wọn 
ni ìijọbba Ọlọrun. ILôtọ ni mo wi fu nyin, Ìni- 
kẹni ti kò ba gbà ijọbba Ọlọrun bi ọmmọ ke- 
kere, kì yio le wọ inu rẹ̀.. O sì gbé wọn goke 
li apa rẹ̀, o fi ọwọ rẹ̀ le wọn, o sì sùre fu wọn. 


i /ẹhan eje Alufa o gbà enia niyanju banji, pe. 


LU FẸ, ẹnyin gbé ẹrọ Kristi Olugbala wa 
ninu Ihin-rere yi, bi o ti fi agẹ funi lati 

ma, mu awọn ọmmọ tẹ̀ on wá; bai o sì ti ba 
awọn ti iba ma, da wọn pada kuro lọdọ rẹ̀ wi; 
bi o sì ti gbà gbogbo enia niyanju lati ma 
tẹ̀pa ìwa aìlẹṣẹ wọn... Ẹnyin kiye gii bi o ti 
- fi ige rẹ̀ ti o hàn fi af inu rere rẹ̀ hàn fu 
wọn; nitori ti o gbé wọn mọra, ji apa rẹ̀, 
o fi ọwọ rẹ̀ le wọn, o sì sùre fu wọn.. Nitori 
na ki ẹnyin ki o má ṣgiye-meji, ṣugbọn ki 
ẹnyin ki o gbagbQ jọjọ, pe on yio sì fi inu 
rere gbà Ọmmọde 3/6 bẹ̀ gẹgẹ ; yio sì fi apa inu 
rẹ̀ gbé e mọra; yio Bì fu 44 ni ibukún ìye ti 
kò ni ipẹkun, yio sì sọ ọ di alabapin ni ijọbba 
rẹ̀ ti kò nipẹkun.. Njẹ nitori na bi a ti yi wa 
li ọkkàn pada tobẹ̀ nipa ifẹ inu rere ti Babba 
wa ti mbẹ li ọrun si (mmọde 3/jì, tì a ti sọ lati 
ẹnu Jesu Kristi Ọmmọ rẹ̀ wá; ti a kò sì kọnu 

299 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


ohun kan pe, o fi inu rere gbà igẹ ìfẹni tì awa 
yi, ni ti a mu (Ommọde 3/i wá 81 Baptismu mimọ 
rẹ̀; ẹjẹ ki a fi igbagb6 ati tọkkàn-tọkkàn dupẹ 
fu u, ki a sì ma wipe, 


LODUMAREE ati aiye-raiye Ọlọrun, Babba 

wa ti mbẹ li ọrun, awa. nfi iparamọ dupẹ 
lọdọ rẹ, nitori ti iwọ fiyesi ni lati pò wa si ìmọ 
ore-ọfẹ rẹ, ati si igbagbẹ rẹ: Bọ ìmọ yi di 
pupọ, ki iwọ ki o sì ma fi igbagbọ yi gunlẹ 
ninu wa giwaju: Fi Ẹmmí Munọ rẹ fu Ọm- 
mọde 3jt, kì a le sọ ọ di atunbi, ki a sì le gọ ọ di 
ìjogún igbala ti kò nipẹkun ; nipa Jesu Kristi 
Oluwa wa, ẹniti o wà ti o sì njọbba pẹlu ìwọ 
ati pẹlu Ẹmmí Mimẹ̀, nisisiyi ati lailai. .4mín. 


Nigbana Ni Alufa o nù fu awọn Omgbọuọ 
baaje pe. 


OSUFẸ ọwọn,ẹnyinmu O 2mmọde 5ji wá ihinyi 
lati baptisi rẹ̀, ẹnyin ti gbadura kì Jesu 
Kristi Oluwa wa kì o le fiyesi i lati gbà a, 
lati da a nide kuro ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, lati fi Ẹmíní 
Mimọ sọ ọ di mimọ, lati fi ijọbba ọrun, ati ìye 
ti kò nipẹkun fu u.. Ẹnyin sì ti gbé pẹlu, pe 
Jesu Kristi Oluwa wa ti ge ileri ninu Ihin- 
rere rẹ̀, lati fi ohun gbogbo ti ẹnyin ti gbadura 
lọwọ rẹ̀ fu nyin, ileri na ti on, nipa tì rẹ̀, yio 
sì mu u ṣẹ jù b$ lọ. 

Njẹ nitori na, lẹhin ilerì yi ti Kristi ti ge, 
ki Ọmmọde 3 ẹ̀wẹ nitòtọ nipa ti ?ẹ̀, ki o ti ọdọ 
ẹnyin onigbọwọ rẹ̀ ge ileri, (titi s/eo fi dàgba 
tobẹ̀ lati gbà a fu ara /ẹ̀,) pe on o kò òṣu ati 
gbogbo iṣẹ̀ rẹ̀ silẹ, ati pe on o sì ma gbà Ọrọ 
mimọ Ọlọrun gbé nigba-gbogbo, ati pe or o sì 
ma fi igbọran pa ofin rẹ̀ mọ. 

236 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


Njẹ mo bòre. 


Alufa. Lì orukọ Ọmmọde jù, iwọ kọ ẹ̀ṣu ati 
gbogbo iṣẹ rẹ̀ silẹ, afẹ asan atì ogo (i aiye, 
pẹlu ojukòkoro ifé rẹ̀ gbogbo, ati ìfẹkufẹ ti ṣe 
ti ara, tobẹ ti iwọ kì yio ma, tọ wọn lẹhin, bẹni 
nwọn kì yio ma, ge amọna, rẹ ? 

Idahun. Mo kẹ gbogbo wọn silẹ. 

Alufa. Iwọ gbà Ọlọrun Babba, Olodumare 
gbẹ̀, Ẹlẹda ọrun on aiye ? 

Iwọ gbà Jesu Kristi gbẹ Ọmmọ bíbi rẹ̀ 
nikanṣoṣo Oluwa wa. ? ati pe nipa Iimmí Mimẹ 
hi ati léyun rẹ̀; a bíi ninu Maria Wundia; o 
jìya lọwọ Pontiu Pilatu, a kàn a mẹ agbelebu, 
o kú, a sì sin i; o sọkalẹ rẹ̀ ìpò okú, ati pẹlu 
pe ni ìjọ ẹkẹta o tún jinde; o rò oke ọrun, o 
sì joko li ọwẹ ọtún Ọlọrun Babba Olodumare ; 
ati pe nibẹ̀ ni yio gbé ti tún pada wá li opin 
aiye, lati ba iye on okú waijọ 7 

Iwọ sì gbà Ẹmmí Mimẹ gbẹ̀; Ijọ mimẹ ti. 
awọn enia Ọlọrun ; Idapọ ti awọn Énia mimQ; 
Idariji ẹ̀ṣẹ ; Ajinde ara; ati ìye ti kò nipẹkun 
lẹhin ikú ? 

Idaham. Gbogbo eyi ni mo gbagbọ tọkkàn- 
tọkkàn. 

Alufa. Iwọ ha fẹ ki a baptisi rẹ ninu igba- 
gbẹ yi! 

Idahun. Ifẹ inu mai ni. 

Alufa. Iwọ o ha ma fi igbagbọ pa ifẹ ati 
ofin mimọ Ọlọrun mẹ̀, ki iwọ ki o sì ma rìn 
ninu wọn li ọjọ aiye rẹ gbogbo ? 

Idaham. EÉmì o pa a mẹ. 


4 Agbana hi Alufa o wúpe. 
LỌRÙN alánu, fifuni ki a le sin ogbologbo 
Adamu ti ara Ọmmọde 3/yi tobẹ, ki ọkọnri 
titun ni ki o hù soke ninu rẹ̀... 42n6n. 
297 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


Fifuni, ki gbogbo ifẹkufẹ ara ki o kú ninu 
rẹ̀ ati ki ohun gbogbo ti ṣe ti Ẹmmí ki o yẹ̀, 
ki o sì ma dàgba ninu rẹ̀.. Ami... 

Fifuni, ki on ki o le ni ipa ati agbara, lati 
ṣẹgun, ati lati bori òṣu, ati aiye, ati ara. 
4 men. 

Fifuni, ki ẹnikẹni ti a fi oyò ati iṣẹ alufa wa 
yà Bi ìwọ, ki a le fi ìwa átọrun-wa wọ wọn, ki 
a Bì le san a fu wọn titi lai, nipa inu rẹ, Oluwa 
Ọlọrun olubukún, ẹniti o wà, ti o sì jọbba ohun 
gbogbo, aiye ti kò nipẹkun... .42mtá. 


LODUMAREE, ati lai Ọlọrun aláye, ẹniti 
Ọmmọ rẹ̀ Jesu Kristi olufẹ ọwọn julọ, 
nitori idariji ẹ̀ṣẹ wa, ti o ta omi on ẹ̀jẹ lati ìha 
rẹ iyebiye jade; ti o sì fi aṣẹ fu awọn ọmmọ 
ẹhin rẹ̀ pe, ki nwọn ki ọ lọ kọ orilẹ òde gbogbo, 
ki nwọn ki o sì baptisi wọn Li Orukọ ti Babba, 
ati ni ti Ọmmọ, ati ni ti Ẹmmí Mimẹ; Juba, 
adura awọn enia rẹ̀, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ̀; sọ 
Omi yi di mimọ ni ìwẹnù ẹ̀ṣẹ nipa ẹ̀rọ ijinlẹ; 
ki iwọ ki o sì fifuni ki Ọmmmọde ọ/é, ti a o baptisi 
ninu rẹ̀ nisisìyì ki on ki o le ri ẹkúin ore-ọfẹ 
rẹ, ki on ki o sì ma wà ninu ìye ti awọn oni- 
gbagbẹ, ati ti awọn ayanfẹ ọmmọ rẹ; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa. .42541n. 


4 A'igbana ti Alufa o gbé Ọmmọde na soke ti 
apa rẹ̀ o sù ẹvot fu awọn, Onágbọtuọ ?pe, 


Bọ Ọmmọde yi li orukọ. 


N,. Mo baptisi rẹ Li Orukọ ti Babba, ati ni 
ti Ọmmọ, ati ni Ẹmmí Mimọ. -. Amin. 


238 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


4 A'igbana hi Alufa o soùpe. 


A. gbà Ọmmọde 3j6 sinu ìjọ agbo Kristi," 
awa Sì gà a HI: àmì Agbelebu, apẹrẹ pe 
nikẹhin kì yio tiju lati jẹwọ igbagbe Kristi ti 
a kàn mQ agbelebu, ati lati ba ẹ̀ṣẹ, aiye, ati 
òṣu jà bi ọkọnri labbẹ ọpágun rẹ̀; kio sì duro 
bi ọmmọ ogun Kristi nitôtọ, ati bi ọmmọ ọdọ 
rẹ̀ titi opin ẹmmí rẹ̀ li aiye yi.. Amin. 


4. Nigbana li Alufa, o totpe. 


I ẹnyin ki o wò o nisisiyi, arakọnri olufẹ 

ọwọn, pe (UOmamọde 3ji di atunda, a sì lẹ ọ 

sinu ara ti Ijọ awọn enia Kristi, ẹ jẹ ki awa 

ki o dupẹ fu Ọlọrun Olodumare nitorì ore 

wọnyi, kì a sì fi ọkkàn kan gbadura sọdọ rẹ, 

ki Ommọde ji ki o le ma rìn ọjọ ẹmmí rẹ̀ 
iyokù gẹgẹ bi ipilẹṣẹ yi. 


47 Gbogbo enia Akunlẹ a o gbà Adura Ohaoa pe. 


i eera wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ rẹ. 

Ijọbba rẹ de... Ifẹ ti rẹ ni ki a ṣe li aiye, 
Bi nwọn ti nṣe li ọrun.. Fu wa li onjẹ ojọ wa 
lonì.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari ẹ̀ṣẹ jì 
awọn ti o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sinu ìdẹ̀wò ; 
ugbọn gbà wa ninu tulasin.. Amin. 


4/ Aigbama ti Alufa o ẹcipe. 
IP'ỌKKÀN-TỌKKÀN li awa fi ndupẹ lọwú 
rẹ, Babba alánu julọ, nitori ti o wù ọ lati fi 
Ẹmmí Mimẹ̀ rẹ tún QOmmọde 3ji da, lati gbà a 


£ Nihinyi ni ki Alufa ki o sṣàmi Agbelebu si 
ọmmọ ni iwaju. 
239 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


ge ọmmọ ara rẹ nipa isọdọmmọ, ati lati dà a pọ 
mẹ inu Ijọ awọn enia mimọ rẹ. Awa sì nfi irẹlẹ 
ohùn tọrọ lọdọ rẹ lati fifun: pe, bi o ti di okú si 
ẹ̀ṣẹ, ti o sì di iye si ododo, ati pe bi a sì tì sin 
4 pẹlu Kristi ni ikú rẹ̀, ki o le kàn ogbologbo 
ọkọnrìi mọ agbelebu, ati patapata ki o sì pa 
gbogbo ara ẹ̀ṣẹ run; ati pe bi a ti sọ ọ di 
onipin ni ikú (Ọmmọ rẹ, ki o sì ṣe onipin li 
ajinde rẹ̀; bẹ̀ nigbẹhin, pẹlu Ijọ awọn enia 
mimọ rẹ iyokù, ki o le ṣe ọkan ninu awọn 
ìjogún ijọbba rẹ ti kò nipẹkun; nitori Jesu 
Kristi Oluwa wa... 4min. 


41 Négbama, ni gbogbo enia dide duro, Alufa o 
ap, 44/anju, ajù fu, aabọn. Onigbọtoọ pe. 


JẸ nisisiyi Ọmmọde 5/ì ti ipa ọdọ ẹnyin 
awọn onigbọwọ rẹ̀ ge ileri lati kẹ̀ òṣu ati 
gbogbo. iṣẹ rẹ̀ silẹ, lati gbà (Ọlọrun gbẹ, ati lati 
ma sìn1; ki ẹnyin ki o sì ma ranti pe, ipa ati iṣẹ 
ti nyin ni, lati fi oju to atikẹ Ọmmọde jí, nigbati 
o ba to ohun ikẹ̀, ipinhun, ileri, ati ijẹwọ ironu, 
ti o ti ipa ọdọ nyin ṣe nihinyi... Ati itori ki o 
le mọ nkan wọnyi daju, ki ẹnyin kì o ma pò e 
wá gbẹ iwasu; pẹlu-pẹlu, ki ẹnyin ki o sì pòse 
ki o le kẹ Igbagbọ, Adura Oluwa, ati Ofin 
Mẹwẹwa, Ì ẹ̀de ti a nfọ, ati ohun omiran gbo- 
gbo ti o yẹ fu Kristian lati mọ, ati lati gbagbe 
fu ilera ọkkàn rẹ̀; ati ki a tẹ ỌOmmọde 3j bi 
ìwa rere ọrun lati ma rìn ọjọ rẹ̀ni ìwa-bi-Ọlọrun 
ati bi Kristian; ki a. ma, ranti nigba-gbogbo 
pe, Baptismu li ṣapẹrẹ ìjẹwọ wa; eyi-ni ni, lati 
ma, tẹpasẹ Jesu Kristi Olugbala wa, ati lati sọ 
wa dabi rẹ̀; pe bi o ti kú, ti o sì tún jinde fu 
wa, bẹli awa, ti a baptisi, iba sì ma di okú fu 
ẹ̀ṣẹ, ki a sì tún jinde sinu ododo; nigba-gbogbo 
ki awa ki o sì ma pén gbogbo. ìfẹ buburu ati 
240 


BAPTISMU TI AWỌN ỌMMỌ ỌWỌ. 


ifẹkufẹ ọkkàn loju, ati ki awa ki o sì ma rìn lọ 
siwaju i ọjọ gbogbo ninu atọrun-wa ìwa gbo- 
gbo, ati ninu ìwa-bi-Ọlọrun. 


4: Aigbamna Ni Alufa, o tope. 


K' ẹnyin ki o ma fiye gi i lati mu (Ọọmmọde 3/ 

tẹ Biṣopu wá lati mu u li ọkkàn le, nigba- 
kugba ti o ba kẹ̀ IgbagbQẹ, Adura Oluwa, ati 
Ofin Mẹwẹwa, li òde ti a nfọ, ati lati kéẹ̀ ọ 
siwaju ninu Katekismu ti Ijọ awọn enia Ọlọ- 
run ti a gbé kalẹ nitori eyi na. 


241 R 


IṢẸ TI BAPTISMU 
TI ÀWỌN ÀGBA. 


Awọn ẹniti o le dahùn fu ara wọn. 


4 Ai ijọ Ọlọrun, ni, ki Alufa, ki o baptisi ati)ọn. 
àgba na, ti a kọ ninu Ọrọ ati ìsíùn Ọlọrun, N 
oju àjọ aawbọn ema Ọlọruw,, kt o a bi pe. 


AT baptisi, tabi a kò ti baptisi awọn Enia 
wọnyì 


4! Bi maoọn ba dáhùn pe, A kò ti baptist iwọn, ; 
ANigbame, nf it Alefa, it o ma, s6t/pe. 


NYIN olufẹ ọwọn, bi a ti léyun, ti a sì bí 
gbogbo enia ninu ẹ̀ṣẹ, (awọn ti a sì bí nipa 
ti ara on li ara) awọn ti o sì wà nipa ti ara kò 
le wù Ọlọrun, nwọn wà ninu ẹ̀ṣẹ, nwọn sì nda 
ẹ̀ṣẹ atọwọwa pupọ; ti Kristi Olugbala wa, sì 
wipe, Kò si ẹniti o le wọle ìijọbba Ọlọrun, 
bikogepe a túin u da, ki a sì fi OÒmi ati Ẹmmí 
Mimẹ tún u bí; Emi mbẹ̀ nyin lati ma kepò 
Ọlọrun Babba, nipasẹ Jesu Kristi Oluwa, wa, 
ninu ore ánu rẹ̀ pupọ, ki o le fi ohun ti apọn 
enia tọnájyù kò le fi ipa ti ẹda ni fu wọn; ki a 
le fi Omi ati Ẹmmí MimQ baptisi eoọn, ki a sì le 
gbà :oọn, Binu Ijọ awọn enia mimọ Kristi, ki a 
SÌ le sọ 40ọn di ẹgbẹ fiye ti awọn enia na. 
242 


BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


4! Afigbama qe Alufa, o wipe. 
Ẹ jẹ ki a gbadura. 


LODUMARE ati aiye-raiye Ọlọrun, ìwọ 
ẹniti o ti inu anu rẹ nla gbà, Noa ati awọn 
arale rẹ̀ là ninu ọkọ, kuro ninu egbé nipa omi ; 
ati ti o sì fi alafia mu awọn ọmmọ Israeli awọn 
enia rẹ là Okun Pupa já, ti ìwọ fi eyi-ni gapẹrẹ 
Baptismu mimọ rẹ; ati ti iwọ sì fi Baptismu 
ti Jesu Kristi Ọmmọ rẹ olufẹ, li odò Jordan, sọ 
Omi di mimọ lati wẹ̀ ẹ̀ṣẹ nù nipa ẹ̀rọ ijinlẹ; 
Awa inbẹ̀bẹ lọdọ Yẹ, nitori ánu rẹ ti kò nipẹ- 
kun, ki iwọ ki o le fi inu wò aipọn ọmmọ ọdọ rẹ 
apọnjt; Wẹ àôọn nù, kì o sì fi Ẹmmí Mim) sọ tuọrm 
di mimẹ̀ ; nitori pe bi a tì yọ 26ọ/e kuro ninu 
ibinu rẹ, kì a sì le gbà (pọ?re sinu ọkọ ti Ijọ awọn 
enia Kristi; ti nmaoọn sì nduro gangan ni ìgba- 
gbé, ti 240ọf nyọ ni ireti, ti nwọn sì nfi gbongbo 
mulẹ mì ifẹni, ki naeọn, ki o le là riru omi ìyọnu 
aiye yi já tobẹ̀, nigbẹhin ki nspọr ki o le de 
ìlẹ ìye ti kò nipẹkun, nibẹ̀ ki nwọn ki o ma ba 
ìwọ jọbba aiye aìnipẹkun; nitori Jesu Kristi 
Oluwa wa. .42man. 


LODUMARE ati lai Ọlọrun 'aláye, alafẹ- 
hinti gbogbo awọn ẹniti ṣe alaìni, alibo 
£bogbo awọn ẹniti o sá-di ọ, ẹmmí awọn ẹniti 
o gbagbọ, ati ajinde awọn okú; Awa mp 
orukọ rẹ nitori atoọn, enia, wuọn?yi, bi maoọn, ti 
mbọwá si Baptismu mimọ rẹ, ki 2aeoọn ki o le 
ri ifiji ẹ̀ṣọ eeọn, gbà, nipa atunda ẹmmí.. Gbà 
abọn, Oluwa, bi ìwọ ti ti ẹnu Ọmmọ rẹ olufẹ ṣe 
ileri, pe, Bòre, ẹnyin o sì rì gbà; wá kiri, ẹnyin 
o BÌì ri; kànkun, a o sì gí i silẹ fu nyin; Bẹni 
ki iwọ kì o fifu awa ti mbòre nisisiyi; Jẹ ki 
awa ti nwá kìrì, ki a ri; ṣí ilẹkun silẹ fu awa 
ti nkànkun; ki aawoọn enta toọnajú kì o le jẹ 
245 Ra 


BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


ibukún ti iwẹnu rẹ ọrun ti kò nipẹkun, ki 
nwọn ki o sì le de ìjọbba rẹ tì kò nipẹkun, ti 
ìwọ ti ṣe ìleri nipa. Kristi Oluwa wa. .4min. 


40. igbana Bi awọn enia o dade duro, Alufa, o 
sẹ̀ 400pe. 
Ẹ gbẹ ẹ̀rọ Ihin-rere, ti ati ọwọ Johanu kọ, ni 
Kapu ẹkẹta ni ferse ekini. 
KỌNRI kan wà ninu awọn F'arisi, tì a npò 
ni Nikodemu, ìjoye kan ninu awọn Ju. 
On na NÌ: o tò Jesu wá li oru, o sì wi fu u pe, 
Rabi, awa mò pe olukọni ti o ti ọdọ Ọlọrun 
wá ni iwọ ge; nitori ti kò gi ẹni ti o le ge igẹ- 
iyanu wọnyi ti iwọ nge, bikoṣepe Ọlọrun wà 
pẹlu rẹ̀.. Jesu dahùn o gì wi fu u pe, Lútọ, 
lôtọ ni mo wi fu ọ, Bikoṣepe a ba tún enia bí, 
on kì yio le ri ijọbba Ọlọrun. Nikodemu sì bi 
i pe, Á o ti ge le tún enia bí, nigbati o di 
arugbo tan ? o sì le tún wọ inu iya rẹ̀ lọ nigba 
ekeji, ki a sì tún ọ bí? Jesu dahùn wipe, Létọ, 
lôòtọ ni mo wi fu ọ, Bikoṣepe a tún enia bí 
nipa ti omi, ati nipa ti jímmí, on kì yio le wọle 
iìjọbba Ọlọrun.. Éyi ti a bí nipa ti ara on li 
ara; eyi ti a sì bí nipa tì Ẹmmí on li ẹmmí. 
Ki ẹnu ki o má ge ya ọ, nitori eyi ti mo wi fu 
ọ pe, A kò le ṣe alaìtún nyin bí... Afẹfẹ nfẹ si 
ibi ti o gbé wù u, ìwọ sì ngbọ ir rẹ̀, ṣugbọn 
ìwọ kò mẹ ibi ti o gbé ti wá, ati ibi ti o gbé 
nlọ: gẹgẹ bẹ̀ ni gbogbo awọn ẹniti a bí nipa 
ti Ẹmmí. 


4: Lẹhùn eaji Alufa, o gbà ena, n4ajanju, baaji pe. 

LUFẸ, ẹnyin gbẹ ninu Ihin-rere yi, ẹ̀rọ 

Olugbala wa, Kristi tikara rẹ̀, pe bì a kò 

ba bí enia nipa omi ati nipa, Ẹmmí, on kì yio le 

wọle ìjọbba Ọlọrun... Nipa eyi na ni ki ẹnyin 
a44 


BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


ki o ti kiye si i gidigidi bi a kò ti le ṣe alaìni 
Bakramenti yi, nibiti ọwọ ẹni ba gbé to o. 
Pẹlu-pẹlu nigbati o kù diẹ fu u lati lọ si oke 
ọrun (bi ati kọ ọ ni Kapu ikẹhin ti Ihin-rere 
Marku) o fi aṣẹ fu awọn ọmmọ ẹhin rẹ̀, wipe, 
inyin lọ si gbogbo aiye, ki ẹ sì wasu Ihin-rere 
fu ẹda gbogbo... Ẹniti o ba gbagbẹ̀ ti a sì 
baptisi rẹ̀ yio là; ṣugbọn ẹnitì kò ba gbagbọ 
yio ṣegbé. Eyiyi li o sì nfi òre ore nla ti awa 
njẹ nibẹ̀ hàn fu wa. 

Nitori na ni Peteru Aposteli, nigba àtetekọ 
wasu rẹ̀ Ihin-rere, aiya gún ẹ̀pọlọpọ enia, ti 
nwọn Sì bii, ati awọn Aposteli iyokù pe, 
Alagba ati arakọnri, kini ki awa ki o ṣe?! o sì 
dahùn o sì wi fu wọn pe, PẸ ronupiwada, ki a 
Bì baptisi olukuluku nyìn nitori imukuro ẹ̀ṣẹ, 
ẹnyin o sì rì ẹ̀bun Ẹmmí Mimọ gbà. Nitori ti 
ileri yi mbẹ fu nyin ati fu awọn ọmmọ nyin, 
ati fu gbogbo awọn ti o jìna, ati fu iye awọn ti 
Oluwa Ọlọrun wa yio pẹ̀. Átì ẹ̀rọ pupò omiran 
1: o fi gbà wọn niyanju, wipe, i gbà ara nyin 
là lọwọ iran arekereke yi.. (Bi Aposteli na sì 
ti wi nibi omiran pe,) Nitori ti Baptismu pẹlu 
ngbà wa là nisisiyi, (kì iṣe ti imu €ri ti ara 
kuro, bikoge ti idahùn ọkkàn rere sipa ti Ọlọ- 
run,) mípa ajinde Jesu Kristi... Nitori na ki 
ọnu ki o má kọ nyin, ṣugbọn ki ẹnyin ki o 
gbagbẹ tọkkàn-tọkkàn, pe, on yio fi inu rere 
gbà, aibọn eyáa, ìSìsìyì tuọnájíá, ti r4uọn, nronu- 
piwada nitôtọ, ti nipọn sì nfi igbagbẹ tọ ọ wá; 
yio sì fiimukuro ẹ̀ṣẹ tuọn fu teọn, yio sì fi Ẹmmí 
Mimẹ̀ fu oọr. ; ati pe on yio fi ibukún ìye ti kò 
nipẹkun fu wọn, o sì sọ 40ọ? di alabapin ijọbba 
rẹ̀ ti kò nìpẹkun. 

Njẹ nitori na bi a ti yi wa li ọkàn pada tobẹ̀ 
nipa ifẹ inu rere ti Babba wa ti mbẹ li ọrun si 
aaoọn, enia aoọmì/j, tì a ti sọ lati ẹnu Jesu Kristi 

245 


BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


Ọmmọ rẹ̀ wá; ẹ jẹ ki a fi igbagbọ ati tọkkàn- 
tọkkàn dupẹ fu u, ki a sì ma wipe: 


Oos mun ati aiye-raiye Ọlọrun, Babba 

wa ti mbẹ li ọrun, awa nfi iparamọ dupẹ 
lọdọ rẹ, nitorì ti ìwọ fiyesini lati pò wa si ìmọ 
ore-ọfẹ rẹ, ati si igbagbẹ rẹ: Sọ ìmọ yi di 
pupọ, ki ìwọ. ki o sì ma fi igbagbọ yì gunlẹ 
ninu wa giwaju... Ft Ẹmmí mimọ rẹ fu aitọn 
enia, nuọmá/jt, kì a le sọ wọn di atunbi, ki a sì le 
sọ wọn di ijogún igbala ti kò nipẹkun; nìpa 
Jesu Kristi Oluwa wa, ẹniti o wà ti o sì njọbba 
pẹlu iwọ ati pẹlu immí Mimọ, nisisiyi ati 
lailai... 42men. 


Nigbana hi Alufa o ti fu aìoọn ẹntti a o baptist 
baajt pe. 


LUFẸ ọwọn, ẹm4/ùn, ẹniti o wá ihinyi ti 
ẹnayin, nfẹ gbà, Baptismu mimọ, ẹrmajyín. RbOÒ 
bi ìjọ awọn enia Ọlọrun ti gbadura, ki Jesu 
Kristi Oluwa wa ki o le fiyesi i lati gbà 24/yin, 
lati bukún u fu nọyi?e, lati da, njin, nide kuro 
ninu ẹ̀ṣẹ 7:24/0", lati fi ijọbba ọrun, ati ìye tì kò 
nipẹkun fu na/en. 7/24/t, sì ti gbẹ pẹlu, pe Jesu 
Kristi Oluwa wa ti ṣe ileri ninu (Ọrọ mìmẹ̀ rẹ̀, 
lati fi ohun gbogbo ti awa ti gbadura lọwé rẹ̀ 
fu wa; ileri na ti on, nipa ti rẹ̀, yio nì mu u 
ṣẹ jù bẹ̀ lọ. 

Njẹ nitori na, lẹhin ilerì yi ti Kristi ti ge, 
nitòtọ nipa ti 70/7e, ẹra/ùn kò sì gbọdọ má ṣe 
ileri li oju gbogbo awọn ẹlẹri 24/, wọnyi ti 
ẹnyin yàn, ati ho oju gbogbo ijọ awọn enia 
Ọlọrun yi, pe ẹn;yín o kẹ̀ ẹ̀ṣu ati gbogbo iṣẹ rẹ̀ 
silẹ, ati pe ẹn?/í?í o sì ma gbà, Ọrọ mimẹ Ọlọrun 
gbẹ̀ nigba-gbogbo, ati pe ẹnyún o sì ma fi 
igbọran pa ofin rẹ̀ mé. 

246 


BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


Njẹ mo bẹ̀re. 

Alufa. Iwọ kọ ẹ̀ṣu ati gbogbo iṣẹ rẹ̀ silẹ, 
afẹ asan ati ogo ti aiye, pẹlu ojukòkoro ifẹ̀ rẹ̀ 
gbogbo, ati ìfẹkufẹ ti ṣe ti ara, tobẹ ti iwọ kì 
yio ma tọ wọn lẹhin, bẹni nwọn kì yio ma ge 
amọna, rẹ ? 

Idahùn. Mo kẹ̀ gbogbo wọn silẹ. 

Alufa. Iwọ gbà Ọlọrun Babba Olodumare 
gbẹ, Ẹlẹda ọrun on aiye) 

Iwọ gbà Jesu Kristi gbẹ Ọmmọ bíbí rẹ̀ nikan- 
goṣo Oluwa wa ? ati pe nipa Ẹimmí Mimé li ati 
láyun rẹ̀; a bí i ninu Maria Wundia; o jìya 
lọwọ Pontiu Pilatu, a kàn a mọ agbelebu, o 
ká, a sì sin; o gọkalẹ rẹ̀ ìpò okú, ati pẹlu 
pe ni ìjọ ẹkẹta o tún jinde; o rẹ̀ oke ọrun, o 
BÌì joko jì ọwọ ọtún Ọlọrun Babba Olodumare ; 
ati pe nibẹ̀ ni yio gbé ti tún pada wá li opin 
aiye, lati ba iye on okú wijọ ? 

Iwọ sì gbà Ẹmmí Mimọ gbẹ̀; Ijọ mimẹ̀ ti 
awọn enia Ọlọrun; Idapọ ti awọn Enia mìmọ ; 
Idariji ẹ̀ṣẹ; Ajinde ara; ati ìye ti kò nipẹkun 
lẹhin ikú? 

Idahùm. Gbogbo eyi ni mo gbagbọ tọkkàn- 
tọkkàn. 

Alufa. Iwọ ha fẹ ki a baptisi rẹ ninu igba- 
gbẹ yi! ; ; 

/Idahùa. Ifẹlinu mi ni. 

Alufa. Iwọ o ha ma fi ìgbagbẹ̀ pa ifẹ ati 
ofin mimẹ Ọlọrun mẹ̀, ki iwọ ki o sì ma rìn 
ninu wọn ji ọjọ aiye rẹ gbogbo ? 

Idahùn. Emi o pa a mẹ nipa iranlọwọ 
Ọlọrun. 

A'gbane hi Alufa, o tope. 
LỌRUN alánu, fifuni ki a le sin ogbologbo 
Adamu ti ara oapọn ema toọnàjt tobẹ̀, ki 
ọkọnri titun ni ki o hù soke ninu 40ọn. .4min. 
247 


". BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


Fifuni, ki gbogbo ifẹkufẹ ara ki o kú ninu 
apọn, ati ki ohun gbogbo ti ṣe ti Ẹmmí ki o yẹ̀, 
ki o sì ma dàgba ninu toọn.. 4maán. 

Fifuni, ki aabọn ki o le ni ipa ati agbara, 
lati ṣẹgun, ati lati bori òṣu, ati aiye, ati ara, 
Amin. 

Fifuni, ki ẹnikẹni ti a fi oyò ati igẹ alufa 
wa yà gi iwọ, ki a le fi ìwa atọrun-wa wò wọn, 
ki a sì le san a fu wọn titi lai nipa £nu rẹ, 
Oluwa, Ọlọrun olubukún, ẹniti o wà, ti o sì 
jọbba ohun gbogbo, aiye ti kò nipẹkun. .4m£n. 


LODUMARE, ati lai Ọlọrun aláye, ẹniti 
Ọmọ rẹ̀ Jesu Kristi olufẹ ọwọn julọ, ni- 
tori idariji ẹ̀ṣẹ wa, ti o ta omi on ẹ̀jẹ lati ìha rẹ̀ 
iyebiye jade ; ti o sì fi aṣẹ fu awọn ọmmọ ẹhin 
rẹ̀ pe, ki nwọn ki o lọ kẹ̀ orilẹ òde gbogbo, ki 
nwọn ki o sì baptisi wọn li Orukọ ti Babba, 
ati ni ti Ọmmọ, ati ni ti Ẹmmí Mimẹ̀; J uba, 
adura awọn enia rẹ̀, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ; sọ 
Omi yi di mimọ nì ìwẹnu ẹ̀ṣẹ nipa ọrọ ijinlẹ; 
ki iwọ ki o sì fifuni ki awọn enia wọnyi, ti a o 
baptisi ninu rẹ̀ nisisiyi ki nwọn ki o le ri ẹkún 
ore-ọfẹ rẹ, ki nwọn ki o sì ma wà ninu iye ti 
awọn onigbagbẹ, ati ti awọn ayanfẹ ọmmọ rẹ ; 
nitori Jesu Kristi Oluwa wa... 42mn. 


Bọ eleyi li orukọ. 
N Mo baptisi rẹ Li Orukọ ti Babba, ati ni 
e ti Ọmmọ, ati ni ti Ẹmmí Miméẹ̀. Amin. 
Atgbana h. Alifa, o totpe. 
WA gbà eleyi sinu ijọ agbo Kristi," awa sì 
gà a li àmi Agbelebu, apẹrẹ pe nikẹhin kì 


" Nihinyi ni ki Alufa ki o àmi Agbelebu si 
oluwarẹ ni iwaju. 
248 


BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


yio tiju lati jẹwọ igbagbọ Kristi ti a kàn mé€ 
agbelebu, ati lati ba ẹ̀ṣẹ, aiye, ati ẹ̀ṣu jà bi 
ọkọnri labbẹ ọpágun rẹ̀; ki o sì duro bi ọmmọ 
ogun Kristi nitôtọ, ati bi ọmmọ ọdọ rẹ̀ titi opin 
ẹmmí rẹ̀ li aiye yi.. AÀmìn. 


Nigbana Ni. Alufa, o tutpe. 


I ẹnyin ki o wò o nisisiyi, arakọnri olufẹ 

ọwọn, pe aájọn enia, toọraji dì atunda, a gì 

lẹ 4bọn sinu ara ti Ijọ awọn enia, Kristi, ẹ jẹ 

ki awa, ki o dupẹ fu Ọlọrun Olodumare nitori 

ore wọnyi, ki a gì fi ọkkàn kan gbadura sọdọ 

rẹ̀, ki awọn enia wọnyi ki o le ma rìn ọjọ ẹmmí 
wọn ìyokù gẹgẹ bi ipilẹṣẹ yì. 


4/ Gbbogbo enia nirunlẹ a o gbà Adura Ohsnue, pe. 


i Do. wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ rẹ. 

Ijọbba rẹ de. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li aiye, 
Bi nwọn ti nge li ọrun.. Fu wa li onjẹ ojọ wa 
loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a tì ndari ẹ̀ṣẹ jì 
awọn ti o ṣẹ̀ wa. Má fà wa sinu idẹwò; Ṣugbọn 
gbà wa ninu tulasin.. Amin. 


Nigbana li. Alufa o sbúpe. 


IJORA. NTOKA UN Ni awa fi ndupẹ lọwọ 
rẹ, Babba alánu julọ, nitori ti ìwọ fiyesi i lati 
pò wa gi ìmọ ore-ọfẹ rẹ, ati si igbagbọ rẹ; Sọ 
ìmọ yi dì pupọ, ki ìwọ kì o sì ma fi igbagbọ yi 
gunlẹ ninu wa siwaju... F' Ẹmmí Mimọ rẹ fu 
awuọrn, ena, auọraJjù ; pe bi nepọn ti di atunbi, ti 
a SÌ BỌ pọn di ijogún igbala ti kò nipẹkun, 
nipa Jesu Kristi Oluwa wa, ki n40ọn ki o le ma 
ṣe ọmmọ ọdọ rẹ titi, ki nipọn ki o sì ri ileri rẹ 
gbà; nitori Oluwa wa na Jesu Kristi Ọmmọ 
rẹ, ẹniti o wà ti o sì njọbba pẹlu iwọ, ni iṣọkan 
Kímmí MimQ na lailai.. 42431. 
249 


BAPTISMU TI AWỌN ÀGBA. 


Nigbana ni gbogbo enia dade dero, Alufa, o tct 
4ajanju, j6. fa aanọn, Onigbọuuọ pe. 


N"7". bi awọn enia wọnyi ti ge ileri li oju 
nyin lati kẹ̀ òṣu ati gbogbo ìṣẹ̀ rẹ̀ Bilẹ, lati 
gbà Ọlọrun gbẹ̀, ati lati ma sìn i; ki ẹnyin ki 

o sì ma ranti pe, ipa ati iṣẹ ti nyin ni lati ma 
sán àjọn, letí, ni ipinhun, ileri, ati ijẹwọ ironu, 
ti nipọn ge nisisiyi li oju ijọ awọn enia (Ọlọrun 
yi, ati pẹlu-pẹlu li oju ẹnyin ẹlẹri 40ọn, ti napọn, 
yàn... Ati ki ẹnyin ki o sì ma pò ?0ọn, lati ma 
lò agbara ?pọn, lati ma tọpa bi a o ti ma kọ 
apọn, nitôtọ ninu Ọrọ mimú Ọlọrun; ti naàpọn o 
fi ma dàgba bẹ̀ ninu ore-ọfẹ, ati ni ìmọ Jesu 
Kristi Oluwa wa, ki nwuọn, ki o sì ma wà ninu 
iwa-bi-Ọlọrun, li ododo, ati li aìrekọja, hi aiye 
I8181yi. 


O sì to, fu, awọn ẹnìtì a baptist nì, titan, pe. 


TI fu ẹnyin, nipa. Baptismu ẹniti o mu 
Kristi wọ, ipa ati iṣẹ ti nyin sì ni pẹlu, bi 
ati sọ 44/0n di ọmmọ (Ọlọrun ati ọmmọ ìmọlẹ, 
nipa igbagbẹ Jesu Kristi, lati ma rìn bi o ti yẹ 
BI ìpe 7?/42t 81 ìsìn Kristian, ati bi o ti yẹ si ọm- 
mọ imọlẹ; ki ẹra/ín ki o ma ranti nigba-gbogbo 
pe, Baptismu li ṣgapẹrẹ ijẹwọ wa. ; eyi-ni ni, lati 
ma tọpasẹ Jesu Kristi Olugbala. wa, ati lati BỌ 
wa dabi rẹ̀; pe bi o ti kú, ti o sì tún jinde fu wa; 
bẹli awa, ti a baptisi, Iba sì ma di okú fu ẹ̀ṣẹ, 
ki a sì tún jinde sinu ododo; nigba-gbogbo ki 
awa ki o sì ma pọn gbogbo ìfẹ buburu ati 
ifẹkufẹ ọkkàn loju, ati ki awa ki o sì ma rìn lọ 
siwaju li ọjọ gbogbo ninu atọrun-wa ìwa gbo- 
gbo, ati ninu ìwa-bi-Ọlọrun, 


260 


KATEKISMU 
TI 


IJỌ ENIA ỌLỌRUN. 


Ibòre. Orukọ rẹ ? 

Idahùa. N. tabi M. 

Ibẹ̀re. 'T'ani fi orukọ yi fu ọ? 

Idahàan. Awọn Babba mi nipa ti Ọlọrun, 
ati awọn Iya mi nipa ti Ọlọrun, ninu bap- 
tismu mi ; nipa eyi ti asọ mi di ara ẹyà Kristi 
kan, Ọmmọ Ọlọrun, ati ijogun ijọbba Ọlọrun. 

Ibòre. Njẹ kini awọn babba rẹ nipa ti 
Ọlọrun ati awọn iya rẹ nipa ti Ọlọrun ṣe 
fu ọ? 

Ìdahàn. Nwọn ge ileri, nwọn sì jẹ' jẹ ohun 
mẹta li orukọ mi. --. Ekini, pe, emi o kẹ̀ Ìṣu 
ati gbogbo iṣẹ̀ rẹ̀ silẹ, irera ati ogo asan aiye 
buburu yi, atì gbogbo ìfẹkufẹ ẹ̀ṣẹ ara... Ekeji, 
pe, emi o gba gbogbo otitọ, igbagbọ. Kristian 
gbẹ... Ati Ẹkẹta, pe, emi o pa ìfẹ mimúod 
Ọlọrun ati ofin rẹ̀ mQ, emi o sì ma rìn ninu 
ìkana li ọjọ aiye mi gbogbo. 

IÌbẹ̀re. Iwọ kò ha rò pe ìṣẹ̀ rẹ ni lati gbagbọ 
ati lati ṣe bi nwọn ti ṣe ileri fu ọ? 

Idahùm. Natôtọ; ati nipa ìranlọwọ Ọlọrun 
emi o ge bẹ̀.. Emi sì fi tọkkàn-tọkkàn dupẹ 
lọwẹ Babba wa ti mbẹ lọrun, ti o ti pò mi si 
ipa ìgbala yì nipa Jesu Kristi Olugbala wa. 
Emi sì gbadura si ọdọ Ọlọrun latì fu mi Hi ore 
ọfẹ rẹ̀, ki emi ki o le wà titi ninu ikana de 
ipẹkun aiye mi. 

Ibẹ̀re. WO otitọ igbagbọ rẹ ? 

251 


KATEKISMU. 


Idahùm. Mo gbà Ọlọrun Babba Olodumare 
gbọ, Ẹlẹda ọrun on aaye. 

Mo gbà Jesu Kristi gbé, Ọmmọ rẹ̀ kan- 
gogo Oluwa wa, Ẹniti a fi Ṣmmí Mimọ loyun, 
Ẹniti a bí ninu Maria Wundia, Ẹniti o jiya 
lọwọ Pọntius Pilati; Ẹniti a kàn mẹ̀ agbe- 
lebu, Ẹniti o kú, ti a sì sin, O sọkalẹ re ìpò 
okú; Nioaijọ kẹta otun jinde kuro ninu okú; 
O rẹ̀ oke ọrun, O sì joko lọwọ ọtun Ọlọrun 
Babba Olodumare; Nibẹ ni yio ti wá ba Aye 
on okú waijọ. 

Mo gbà Ẹmmí Mimẹ gbẹ; Ati Ijọ Mimẹ 
Enia Ọlọrun; Ati Idapọ awọn Enia Mim; 
Idarijì ẹ̀ṣẹ; Ajinde ara ni ìsà okú, ati ìye ti 
kò nipẹkun... Amin. 

Ibòre. Kini ìwọ kọ li olori ninu ofitọ 
nwọnyi ti igbagbọ rẹ ? 

Idahùn. Ekini, Mo kọ lati gbà Ọlọrun 
Babba gbé, ẹniti o da mi ati gbogbo aiye. 

Ekeji mo gbà Ọlọrun Ọmmọ gbọ, ẹniti o ra 
mi pada, ati gbogbo araiye. 

Ẹkẹta..- Mo sì gbà Ọlọrun ỌImmí Mimọ 
gbẹ, ẹniti o sọ mi di mimọ ati gbogbo ayànfẹ 
enia Ọlọrun. 

Ibẹ̀re. Iwọ wipe awọn babba rẹ nipa ti 
Ọlọrun ati awọn iya rẹ nipa ti Ọlọrun ṣe ileri 
fu ọ pe, iwọ o pa ofin Ọlọrun mẹ... Wi fu mi 
melo nì mbẹ ? 

Idahùn. Mẹwa. 

Íbòẹ̀re. Ewo ni nwọn? 

Idahùn. Ikan ti Ọlọrun sọ ni Kapita ogun 
ti Ẹkksọdug pe, Émi ni Jehofa Ọlọrun rẹ ti o 
mu ọ jade kuro ni ilẹ EÉgypti, lati oko ẹru 


Ibòre. Eiwo ni ofin ekini? 
Idahùn. Iwọ kò gbọdọ ni Ọlọrun miran 
pẹlu mi. 
262 


KATEKISMU. 


Ibẹ̀re. Ewo ni ofin ekeji ? 

Idahùm. Iwọ kò gbọdọ ya ere-kere fu ara 
rẹ̀, tabi aworan ohun kan ti mbẹ loke ọrun, 
tabi ti ohun kan tì mbẹ ni isalẹ ilẹ; tabi ti 
inu omi ti mbẹ nisalẹ ilẹ; Iwọ kò gbọdọ tẹ̀ 
ara rẹ ba fu nwọn bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ sìn 
wọn: nitori emi Jehofa, Ọlọrun rẹ, Ọlọrun 
owu ni mi ti mbẹ ẹ̀ṣẹ awọn babba wò lara 
ọmmọ, lati iran-de-iran kẹta ati ẹ̀kẹrin ninu 
awọn ti o korìra mi... Emi a sì ma fi anu 
hàn fu ẹgbẹgbẹrun awọn ti o fẹ mi, ti nwọn 
sì pa ofin mi mọ. 

Ibòre. Ewo ni ofin ẹkẹta? 

Idahùan. Iwọ kò gbọdọ pò orukọ Jehofa 
Ọlọrun rẹ lasan; nitori ti Jehofa kì yio mu 
awọn ti o pò orukọ rẹ̀ lasan li aìli ẹ̀ṣẹ lọrùn. 

Ìbòre. Ewo ni ofin ẹkẹrin ! 

Idahàm. Ranti ọjọ isimi lati lò o ni mim. 
Ijọ mẹfa ni iwọ ọ gigẹ, ti iwọ. O sì ge igẹ rẹ 
gbogbo; Kugbọn ijọ ekeje li ọjọ isimi Jehofa 
Ọlọrun rẹ.. Ninu rẹ̀, iwọ kò gbọdọ ṣe iṣẹkiṣẹ 
kan, iwọ, tabi ọmmọ rẹ ọkọnri, tabi ọmmọ rẹ 
obiri, ọmmọ ọdọ rẹ ọkọnri, tabi ọmmọ ọdọ rẹ 
obiri, tabi ohun ọsin rẹ, tabi alejò rẹ ti mbẹ 
ninu ibode rẹ. Nitori ni ijọ mẹfa li Jehofa 
da ọrun on aiye, okun ati ohun gbogbo ti mbẹ 
ninu nwọn, o BÌ gimì nì ìjọ ekeje: nitori na 
ni Jehofa ṣe busi ijọ ekeje, o sì yà a si mimú. 

Ibòre. Ewo ni ofin akarun ? 

Idahàùa. BọỌwọ fu babba on iya rẹ: ki ọjọ 
rẹ ki o le pẹ ni ilẹ ti Jehofa (Ọlọrun rẹ fifu ọ. 

Ibòẹ̀re. Ewo nì ofin ẹkẹfa ? 

Ìdahùm. Iwọ kò gbọdọ pania. 

Ibòre. Ewo ni ofin ekeje ? 

Idahùmn. Iwọ kò gbọdọ ge pangaga. 

Ibòẹ̀re. Ewo ni ofin ẹkẹjọ ? 

Idahùma. Iwọ kò gbọdọ jale. 

253 


KATEKIBMU. 


Ibòre. Ewo ni ofin ẹkẹsan ? 

Idahùnm. Iwọ kò gbọdọ jẹri eke si ẹnìkejì rẹ. 

Ìbòẹ̀re. Ewo ni ofin ẹkẹwa? 

Idahùn. Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro si ile 
ẹnikeji rẹ iwọ kò gbọdọ gṣojukòkoro si aya 
ẹnikeji rẹ, tabi si ọmmọ ọdọ rẹ̀ ọkọnri, tabi 
si ọmmọ ọdọ rẹ̀ obiri, tabi si malu rẹ̀ tabi si 
kẹtẹkẹtẹ rẹ̀, tabi si ohun gbogbo ti iṣe ti ẹni 
keji rẹ̀. . 

Ìbòre. Kìni iwọ kọ ÌR olori nipa ofin 
nwọnyì ? 

Idahùm. Mo kẹ̀ nkan meji, ìsìn mi nipa ti 
Ọlọrun, ati ìsìn mi nipa ẹnikẹji mi. 

Ìbòre. Kini isìn rẹ nipa ti Ọlọrun ? 

Idahùm. IÌsìn mì nipa ti Ọlọrun ni, lati ma 
gbà a gbẹ̀, lati ma bẹ̀ru rẹ̀, ati lati ma fi 
gbogbo aya, gbogbo ìye, gbogbo ọkkàn, ati 
gbogbo agbara mi fẹ ẹ, lati ma bọ ọ, lati ma 
dupẹ fu u, lati ma gbé gbogbo ẹkẹ mi lé, lati 
ma pe orukọ rẹ̀, ati lati ma bẹ̀wọ fu orukọ 
mimQ rẹ̀ ati ẹ̀rọ rẹ̀, ati lati ma sìn 1 lododo li 
ọjọ aiye mi gbogbo. 

Ibòre. Kini isìn rẹ nipa ẹnikeji rẹ ?! 

Idahùn. Isìn mi nipa ẹnikeji mi ni, lati 
ma, fẹ ẹ bi emi tikara mi, ati lati ma ge si 
gbogbo enia, bi mo ti fẹ ki nwọn ko ge sgi mi. 
Lati ma fẹ, lati ma bu ọllá, ati lah:. ma ran 
babba ati iya mi lọwọ: lati ma bu ọllá ati ma 
gbà Ọbba gbẹ̀, ati gbogbo awọn (i a fi si abbẹ 
oyò rẹ̀; Lati ma tẹ̀ri ara mi ba fu gbogbo 
awọn alakogo mi, awọn olukọ mi, awọn oniṣẹ 
Ọlọrun, ati awọn olori mi: Lati ma rẹ ara 
mi gilẹ, lati ma bòwọ fu gbogbo awọn ti o san 
ju mi lọ: Ki nma tai apa ẹ̀rọ tabi iṣe mi pa 
ẹnikẹni lara: Lati ma ge Ôtọ ati ododo ni 
gbogbo iṣe mi: Ki nma ro ero buburu tabi 
irira Hi ọkkàn mi: Lati ma pa ọwò mi má 
kuro ni hihe ati ni jijale, ati ahòn mi kuro ni 

264 


KATEKISMU. 


sisọ ọrọ ibi eke, ati giṣata: Lati ma wà ni 
titẹ̀nu aìrekọja, ati aìleri; Ki nma gojukokorò, 
tabi ki nma fẹ ini ẹlomiran ṣugbọn ki nkọ 
lati ma ṣiṣẹ lododo, lati ni ìni mi, ati lati ma 
jẹ ìsìn mi ni iru iwà ti inu Ọlọrun yio dùn 
lati pò mi sgi. 

Ibòre. Ọmmọ mi rere, o mọ eyi, pe, iwọ kò 
le ṣe nkan nwọnyi fu ara rẹ, bẹ̀ni iwọ kò 
le rìn ninu ofin Ọlọrun, ki iwọ ki o sì sìn 1, li 
aìgi ore ọfẹ rẹ̀ papa, pe ìwọ o ma kẹ nigbà 
, gbogbo lati ma kigbe p6 ninu adura, li aìgiye- 
meji: njẹ, jẹ ki emi gbẹ, bi iwọ ba le kà adura 
Oluwa? 

Idahùn. Babba wa, ti mbẹ li ọrun : Ọwọ li 
orukọ rẹ.. Ijọbba rẹ dẹ: Ifẹ ti rẹ ni ki a ṣe 
li aiye, bi nwọn ti nṣe li ọrun... F'u wa li onjẹ 
ojọ wa loni... Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, bì ati ndari 
ẹ̀ṣẹ jì awọn ti o ṣẹ̀ wa.. Má fa wa sinu ìdẹwò; 
ṣugbọn gbà wa ninu tulasi... Amin. 

Ibẹ̀re. Kini ìwọ nfẹ lọwọ Ọlọrun ninu 
adura yì? 

Idahùn. Emi nfẹ lọwọ Oluwa Ọlọrun mi, 
Babba wa ọrun, ẹniti isẹ olufuni gbogbo ore, 
lati rán ore ọfẹ rẹ̀ si mi, ati si gbogbo enta, ki 
a le ma bọ ọ, ki a sìn i, ki a sì gbà a gbẹ bi o 
tì yẹ ki a ge: Emi sì gbadura si ọdọ Ọlọrun, 
ki o le rán gbogbo nkan sì wa, ti o yẹ fu 
ọkkàn ati fu ara wa; ati ki o le ṣanu fu wa, 
ki o sì dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, ati pe, ki o sì ge 
dìdùn inu rẹ̀ lati gbà wa, là ati lati dábò bò 
wa ninu gbogbo ewu ti ẹmmí ati ti ara, ati pe 
ki o sì pa wa mọ kuro ninu gbogbo ẹ̀ṣẹ ati 
ìwà ìkà, ati lọw ọtá wa ẹmmí, ati lọwọ ikú 
aìnipẹ̀kun,.-. ÉmI sì ni igbẹkẹ le si eyi pe, on 
yio ṣe e nipa anu ati ore rẹ̀, nitori Oluwa 
wa Jegu Kristi... Nitorina ni mo sì ge wi pe, 
Amin; B6rA ki o ri. 

265 


KATEKIBMU. 


Ibẹ̀re. Bakramenti melo ni Eristi da silẹ 
ninu ijọ enia rẹ̀? 

Idahùn. Meji peré, ti o yẹ gbogbo fu 
igbala ; eyìni ni, Ibaptismu ati Onjẹ-ale Oluwa. 

Ibẹ̀re. Bi ìwọ ti mẹ idi ẹrọ Bakramenti yi si ? 

Idahùn. Emi mẹ̀ idi rẹ̀ si amì ode ti a nri 
ti ore ọfẹ kan ti inu, ati ti ẹmmí ti a fi fu wa, 
ti Kristi tikararẹ da silẹ, bi ọna nipa eyi ti 
awa ri ìkana gbà ati àmi lati mu u ki o da 
wa, loju. 

Ibẹ̀re. Ipa melo ni iho nìnu Sakramenti ? 

Idahàùm. Meji, àmi ode ti a nri, ati ore ọfẹ 
na ti ẹmmí ti inu ti a kò rì. 

Ibẹ̀re. Ewo nì àmi ode ti a nri, tabi ige 
ninu baptismu? 

Idahùn. Omi: ninu eyi ti a baptismu enia 
na li orukọ Babba, ati niti Ọmmọ ati niti 
Ẹímmí Mimọ. 

Ibòre. Ewo ni ore ọfẹ ti inu; ati ti ẹmmí? 

Idahùm. Ikúi gi ẹ̀ṣẹ, ati íbi titun si ododo : 
nitori nipa ẹda, ninu ẹ̀ṣẹ li a bí wa si, ati 
ọmmọ ibinu, ati ipa yi sọ wa di ọmmọ ore ọfẹ. 

Ibòre. Kini abòre lọwọ enia ti a o baptisi ? 

Idahàùn. Ironupiwada, nipa eyiti nwọn kọ 
ẹ̀ṣẹ silẹ; ati igbagbọ, nipa eyiti nwọn bà 
gbogbo ileri Ọlọrun, ti a ṣe fu wọn gbẹ̀, giri 
gìrì ni gakramenti na. 

Ibòre. Njẹ nitori kini a ṣe nbap(ismu ọmmọ 
ọwọ, nigbati nwọn kò kiyesi wọn nitori . 
ọgbọgbọ ọdun wọn? 

Idahàn. Nitori awọn onigbọwọ wọn ṣe 
ileri fu nwọn: ileri eyiti, nigbati nwọn ba 
dagbà, iṣẹ awọn tikara nwọn ni lati kiyesi. 

Ibòre. Nitori kini a ṣe da sakramenti Onjẹ- 
alẹ Oluwa, gìlẹ? 

Idahùn. Nitori iranti irubọ ikú Kristi titi, 
ati ireti ti a nri gbà ninu rẹ̀. 

256 


KATEKISMU. 


Ibẹòre.. Ewo ni ipa ode tabi àmi Onjẹ-alẹ 
Ọluwa? 

Idahùm. Akara ati ọti Wain, ti Ọlọrun ti 
pa wa lasẹ lati ma gbà. 

IÌbòre. Kini ipa ti inu tabi ohun apẹrẹ rẹ̀ ? 

Ìdahùn. Ara ati ẹ̀jẹ Kristi, ti awọn olo- 
dodo ngbà lòtọ ati h ododo li Onjẹ-alẹ 
Oluwa. 

Ìbẹ̀re. Kini ire ti o wà ninu rẹ̀ ninu eyiti 
awa ige alabapin ? 

Idahùm. Ilera ati itura ọkkàn wa, nipa, ti 
ara, ati ẹ̀jẹ Kristi, gẹgẹ bi akara ati ọti wain 
ti ri fu ara wa. 

Ibòre.. Kìni a bòre lọwọ awọn ti yio wá 
ibi Onjẹ-alẹ Oluwa ? 

Idahàùm. Lati wá idi ara nwọn jalẹ̀ koro 
bi nwọn ba ronupiwada ẹ̀ṣẹ wọn atijọ li 
ododo, ti nwọn gì gbòro girigiri lati ma wà li 
ọtún iwà, ti nwọn sì ni igbagbọ gbigbona 
ninu anu Ọlọrun nipa Kristi pẹlu iranti ti 
o ni ọpẹ ti ikú rẹ̀, ti wọn sì wà ni ìfẹ si gbogbo 
enia. 


297 8 


IṢẸ TI KỌNFIRMATION. 


TABI IFI ỌWỌ LE AWỌN TI ATI BAPTISI TI 
WỌN DÀGBA DE ỌDUN ATI GBÀ ILEBI NA 
FU ARA WỌN. 


4! J4 ọjọ na tẹ ati yàn, gbogbo awọn ti a o 
konfur"m,, i a fi apọn, 8t pò ỌN, tt auỌT, Sẹ 
daro rere, niuaju PBitṣọpu; nigbana nmi om, 
(tabi Alufa mAran, (4. on, ìjàm) ẹ a/to kò, ẹ̀rọ 
àtẹle oọmoyj. 


N'n! ki ìsin Konfirmation ko le jasi 
imuduro awọn ti yio gbà a, awọn ijọ enia 
Ọlọrun rò pe O dara lati paṣẹ pe, ki a má ṣe 
konfirm. ẹnikẹni, bikoṣe awọn ti wọn le kà 
Igbagbe, Adura Oluwa, ati Ofin mẹwa; ti nwọn 
BÌ le dahun ibòre miran bi iru eyiti o wà ninu 
Katekismu kukuru ni: aṣẹ eyiti o ge anfani 
jọjọ lati kiye si; nitori bi awọn ọmmọde ti wá 
de ọdun àgba wọn wayi, bi nwọn sì ti kẹ̀ 
ohun ti Babba ati Iya wọn nipa ti Ọlọrun ti 
ge ileri fu wọn nì ibaptisi wọn, ki awọn 
tikara wọn, lati ẹnu wọn, ati ìfẹ ọkkàn wọn 
wá, nigbangba loju ijọ enia Ọlọrun, tún jẹwọ 
ọkan na; ki nwọn ki o sì ge ileri pe nipa ore- 


6 e 6 69 


258 


IṢẸ TI KỌNFIBMATION. 


tí Nigbana ni, Biṣọpu, 3/io 4016, 


NIHINYI niwaju Ọlọrun ati ijọ enia yì, 

ẹnyin ha tún fẹ ṣe ileri on ati jẹ jẹ ti ati jẹ 
lorukọ nyin ninu ibaptisi nyin; ki ẹnyin tikara 
nyin ko tun fi ọkkan na mulẹ, ki ẹ sì jẹwọ pe, 
ẹnyin kò gbọdọ ṣaìma, gbagbẹ̀, ati lati ṣe ohun 
gbogbo ti awọn Babba ati Iya, nyin nipa ti 
Ọlọrun ti gbà fu nyin ? 


T Olukuluku aoọn ná yio sì dahùn, soke 4Dú pe, 
Emi fẹ. 


Biṣọpe, na. 
II HWO wa mbẹ li Orukọ Oluwa. 


Idahùn. 'Ti o da ọrun on aiye. 
Bishop. Ibukún ni fu Orukọ Oluwa. 


Idahùm. lati isisiyi lọ aiye aìnipẹkun. 


rẹ, 
Biṣọpu na. Ẹjẹ ka gbadura. 


(OJPDPUMARE ati lai Ọlọrun aláye, iwọ ti 

o ti fiyòsi i lati ṣe atunbi awọn ọmmọ ọdọ 
Tẹ wọnyi nipa Omi ati Ẹmmí Mimẹ, ti o sì ti 
dari gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn jì wọn.. Katilẹhin wọn, 
awa mbẹ̀ ọ, Oluwa, nipa Ẹmmí Mimé Olutunu 
ni, ki o sì jẹ ki ọpọlọpọ ore-ọfẹ rẹ ko ma bi 
Bi 1 ninu wọn lojojumọ; ẹmmí ọgbọn ati ti 
òye; ẹmmí ìmọràn ati ti agbara; ẹmmí imò 
ati ti iwàbi-Ọlọrun otitọ; ki o sì fi ẹmmí ibẹ̀ru 
mimẹ̀ rẹ kún wọn Oluwa, nisisiyi ati lailai. 
Amin. 

259 ONE 


IṢẸ TI KỌNFIRMATION. 


4! Agbana ni gbogbo mauọn, yio I:umlẹ niabaju 
Biṣọpu, yio sò fi ọtọ rẹ̀ le olukuluku inọn, 
i orẹ l'ọkọkan. o rut, pe, 


LU WA fi ore-ọfẹ rẹ ọrun dibo bo ọmmọ 

rẹ yi Itabi Ọmmọ ọdọ rẹ yi) ki on ki o le 

jẹ ti rẹ lailai: lojojumọ ni ki on ma pọ si i 

lẹbun Ẹmmí Mimọ rẹ titi lọ titi on o fi de 
ìjọbba rẹ aìnipẹkun... .4m4. " 


i Aigbama, rà, Biṣọpe, a/to wipe, 


Ki Oluwa ko pẹlu nyìn. 
Idahùm. Ki o sì pẹlu ẹmmí rẹ. 


4! 8 jẹ ki a gbadura. 


ABBA wa ti mbẹ lọrun, Ọwọ li orukọ rẹ 

Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li aiye, 

bi nwọn ti nṣe li ọrun.. F'u wa li onjẹ ojọ wa 

loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, bi ati ndari ẹ̀ṣẹ jì 

awọn ti o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sinu ìdẹ̀wò; 
Kugbọn gbà wa ninu tulàsìn.. .42m4n. 


Adero 3/ pẹlu. 


LODUMARE ati lai Ọlọrun aláye, ẹniti o 
i mu wa lati fẹ on ati ṣe ohun wọn-ni ti o 
dara ti o sì ṣe itẹwọgbà fu Ọlla-nla, mimọ rẹ ; 
Awa fi iparamọ bẹ̀bẹ lọdọ rẹ fu awọn ọmmọ 
ọdọ rẹ nwọnyi, laraẹniti (gẹgẹ bi awọn À postili 
mimọ rẹ) awa ti gbé ọwẹ wa le nisisiyi ki o le 
da wọn loju (nipa, àmi yi) niti oju rere ati ore 
rẹ si wọn.. Àwàa mbẹ̀ ọ, jẹ ki ọwọ rẹ bi ti 
babba ko ma wà lara wọn titi; jẹ ki Ẹimmí 

260 


IṢẸ TI KỌNFIRMATION. 


Mim(e rẹ ko ma, wà pẹlu wọn titi; ki o sì fà 
wọn bẹ̀bẹ sinu ìmọ ati ìgbẹ̀ràn ẹ̀rọ rẹ, ni- 
gbẹhin ki nwọn ki o le ni ìye aìnipẹkun ; nipa 
Oluwa wa Jesu Kristi, ẹniti o wà tì o sì 
njọbba pẹlu Iwọ ati Ẹímmí MimQ, laa Ọlọrun 
kan, aiye aìnipẹkun... .42m2?:. 


Oluwa, Olodumare, ati aiyeraiye Ọlọrun, 
fiyesi 1 awa mbẹ̀ ọ, lati ṣe ilàna, ati lati sọ wa 
di mimọ, on ati tẹ atọkkàn at'ara wa lẹ̀na 
ofin rẹ; pe, nipa ìpá ìpamọ agbara rẹ julọ, 
nihin, ati titi lai ki a le pa at'ara atọkkàn wa 
mọ; niton Oluwa ati Olugbala. wa Jesu 
Kristi.. 42mtn. 


4: Nigbana ná, Bisho?p ?/to sure fu, ìpọn, abt 
" bajjt pe, 
JI: Ọlọrun Olodumare, ti Babba, ti 
Ọmmọ, ati ti Ẹmmí Mimọ ko ma wà lori 
nyin, ki o sì ma ba nyin gbé titi lailai. 
A4m(tn. 


261 


IṢẸU TI ISOYIGL 


AT Nt ijọ Ọlọrun mẹta ṣaja, 41s03/(gi, ki Alufa. 
kì, o fi t lẹ̀ ti oju Ijọ awọn, enia, Ọlọrun,, kt 
0 8 4Ut pe. 


M" fi isọfu ti isoyigi lọ ti M. ——ara 
ati ti N ara, .. Bi ẹnikẹni ninu 
nyìn ba mẹ ìdí, tabi ohun idìna tôtọ kan, nitori 
eyiti a kì yio le fi Isoyiri mimọ dà awọn enia 
mejì yi pọ, ki ẹnyin ki o wi tẹlẹ niwoyi.. Eyiyì 
ni igba ekini (ekeji, tabi ẹkẹte) ìfilọ. ; 














4 Afi igba, tẹ tsojigi Ii Alufa o totipe. 
OTEFPFE ọwọn, awa pejọ nihinyi niwaju Ọlọ- 

run, ati li oju ijọ yì, lati dà Ọkọnri yi ati 
Obiri yi pò ni Isoyigi mimé; fi ṣe ìwa ti o li 
ọllá, ti Ọlọrun ti da silẹ ni igba ìwa rere enia, 
ti o sì nfi eyi-ni ṣe akawe iṣọkan ọrọ ìjinlẹ ti 
Kristi on Ijọ awọn enia rẹ̀; ìwa mim na yi 
ti Kristi fi oju ara rẹ̀ ge li ọṣẹ, ti o sì ge Ni 
ẹwà, ati pẹlu iṣẹ-iyanu àtetekọge, ti o ge ni 
Kana ti Odahli; ati ìwa rere na ti Paulu yìn 
pe, o li ọllá ninu awọn enia gbogbo : ati nitori 
na, kò ge ohun ti a ba ma kùgbu ge, ti a ba 
fọwọle li aìro tẹlẹ, bi ohun ti kò wuwo, tabi 
bi ohun afire-ge, lati ma bẹ ifẹkufẹ ara enia, 
bi ẹranko ti kò ni ìyò ninu; ṣugbọn tẹ̀wọ- 
tọwọ, toye-toye, tìro-tiro ati ni pẹlẹ, ati ni 
ìbẹru Ọlọrun; ki a ma rò bi o ti yẹ nitori idí 
kili a ge da Isoyigi silẹ. 

262 


ISOYIGLI. 


Idí ekini, A da a silẹ nitori ọmmọ bíbi, ti 
a o tẹ ni ìbẹru ati ni ẹkẹ ti Ọluwa, ati si ìyìn 
Orukọ mimọ rẹ̀. 

Idí ekeji, A da a, silẹ ki o le ṣe ìdena si ẹ̀gẹ, 
ati ki a le yàna agbere silẹ; nitori pe irú awọn 
ẹniti kò lL ẹ̀bun imaraduro, ki nwọn ki o goyigi, 
ki nwọn ki o sì pa ara wọn mọ li ẹ̀ya ara Kristi 
'ti kò li 6ri. 

Idí ẹkẹta, A da a silẹ fu àjumọ kẹgbẹ, iran- 
lọwọ, ati itunu, ti o yẹ ki ẹnikini ki o ni si 
ẹnikeji, iba ṣe ni irọra ati ni ipọnju... Ninu 
ìwa mimẹ̀ yi li awọn enia meji yi wá si lati 
dà wọn pọ... Nitori na bi ẹnikan ba rì ohun 
ìkọsẹ tôtọ kan, nitori eyiti a kì yio le fi dà 
wọn pọ bi o ti t6 si nipa ofin, ki o ti iwoyi sọ 
tẹlẹ, bi kò sì ge bẹ lati oni lọ ki o pa ẹnu rẹ̀ 
mẹ titi lai. 


4! Alufa o sì tut ft, aabọn ẹnù a o 80 mi, 
3/gt p€. 
O bẹ̀re lọdọ ẹnyin mejeji, bi o ti ṣe pe 
ẹnyin o dahùn Ji ọjọ idajẹ ti o li ẹ̀ru pipẹQ, 
nigbati ohun ìkọkọ ti gbogbo àiya enia yio 
gí gilẹ, bi ẹnikan ninu ẹnyin mejeji ba. mọ 
ohun ikọsẹ kan, ti kì yio jẹ ki a dà nyin 
pọ ni Isoyigi bi o ti yẹ si nipa ofin, ki o ti 
iwoyi jẹwọ rẹ̀... Nitori ki o le da nyin loju 
e, iye awọn ti a ba dàpọ lọ si òdi si bi 
Ọrọ Ọlọrun ti là silẹ funi, a kò dà wọn pọ 
nipa ti Ọlọrun; bẹ̀ni Isoyigi wọn kò si nipa 
ofin. 


4: 84 ohatnn ikọsẹ kan, kò ba, si, nigbana h, 
Alufa o ut fu Ọkọnrú nma, pe. 
i e nfẹ ni Obiri yi li aya rẹ nipa Iso- 
yigi, ki ibá" ke : jùmọ ma gbé pò nipe, 


ISOYI(GI. 


idasilẹ Ọlọrun ni ìwa mimọ Isoyigi! Iwọ o 
ma fẹ ẹ,iwọ o ma tù u ninu, ìwọ o ma bu ọllá 
fu u, ati ki iwọ ki o ma geitọju rẹ̀, nigba arun 
ati nigba ilera; ki iwọ ki o sì kò gbogbo awọn 
ẹlomiran silẹ, ki iwọ ki o sì fi ara mọ on 
nikanṣogo, titi iwọn igba ti ẹnyin mejeji o wà 
li aiye ? 


41 Ọkọrri na to dahùn eoipe, 
Mo fẹ. 


i Nigbana NU Alufa o 66 fu Obirẹ̀ na, pe. 


N. TWỌ nfẹ ni Ọkọnri yi li ọkọ rẹ nipa Iso- 

yigi, ki ẹnyin ki o jùmọ ma gbé pò nipa 
idasilẹ Ọlọrun ni ìwa mimọ Isoyim? Iwọ o 
ma gbẹ tì rẹ̀, iwọ o ma sìn 1, iwọ o ma Íẹ ẹ, 
iwọ o ma bu ọllá fu u, ati ki iwọ ki o ma ge 
itọju rẹ̀, nigba arun ati nigba ilera; ki ìwọ ki 
o sì kẹ gbogbo awọn ẹlomiran silẹ, ki iwọ kì o 
sì fi ara mọ on nikangoṣo, titi iwọn igba ti 
ẹnyin mejeji o wà li aiye? 


4! Obùrú na, yio dahùn, sotpe, 
Mo fẹ. 


4! Aigbama hi Alufa, o anpe. 
l'ali o fi Obiri yi fu Ọkọnri yi lati so o ni 
yigi? 
47 Nigbana, ti Ọkọmrt, na, jio fi ọuẹ ọtún, rẹ̀ gbà 
Obar. Ni ọtọ ọtún, o si at lẹhin, Alufa, pe. 


ES": M. fi isoyigi gbà iwọ N. li aya, mi, lati 
ni ati lati mu, lati oni lọ, ti rere ati ti 
264 


ISOYIGI. 


buburu, ti ilọrẹ ati ti ipọnju, ninu arun ati ni 
ilera, lati fẹ ati lati kẹ, titi ikú o fi yà wa, 
gẹgẹ bi idasilẹ mimọ Ọlọrun; si eyi-ni mo fi 
otitọ mì fu ọ. 


4. Nigbana ti Obiri na 5/to sì fi ọtuô ọtún rẹ̀ gbà 
Ọkọrert Ni ọtoọ ọtúnm,, o sì tot lẹhin, Alufa, pe. 


Jù. N. fi isoyigi gbà iwọ M. li ọkọ mi, lati 
nì ati lati mu, lati oni lọ, ti rere ati ti 
buburu, ti ilọrẹ ati ti ipọnju, ninu arun ati ni 
ilera, lati fẹ, lati kẹ, ati lati gbà ti rẹ gbé, titi 
ìkú o fi yà wa, gẹgẹ bi idasilẹ mimọ. Ọlọrun ; 
Bi eyi-ni mo fi otitọ mi fu ọ. 


4! Nigbana Bii Ọkọrurt na 3/yio fi Oruka si Obiré 
ná, ìka, ẹkẹrún, ti ọtọ Ôôsta, rẹ̀, o sì ndé Oraka 
na. ma, o ma not, lẹhin, Alufa pe. 


3). yì ni mo fi ba ọ goyigi, ara mi li 
emi fi mbọllá fu ọ, ati ohun aiye mi gbo- 
gbo, iwọ ni mo fu: Li Orukọ ti Babba, ati ni 
ti Ọmmọ, ati ni ti Ẹmmí Mimọ. Amin. 


41 Aupọn mejeji sì kumlẹ Alefa o ur pe. 
Ẹi jẹ ki a gbadura. 


LỌRUN titi lai, Ẹlẹda ati Olupamọ gbo- 
gbo araiye, Olufuni li ore-ọfẹ ẹmmí gbo- 
gbo, Olorisọn ìye ti kò nipẹkun ; Rán ibukún 
rẹ si ara awọn ọmmọ ọdọ rẹ wọnyi, ọkọnri yi 
ati obiri yi, awọn ẹniti awa nsùre fu li Orukọ 
rẹ; pe, bi Isaaki on Rebeka ti jùmọ gbé pẹ 
nitòtọ, bẹni ki awọn enia wọnyi nitôtọ ki nwọn 
ki o ma pa ipinhun ti nwọn ṣe méẹ, ati majẹmu 
265 


ISOYIGL 


ti nwọn ba ara awọn mejeji dá (eyi ti a fi 
funi ati igbà Oruka ṣe ileri ati igbọwọ) 
hi nwọn ki o sì le jùmọ ma gbé pẹ̀ ni ìfẹ 
afẹtan ati Hi alafia, ki nwọn ki o le ma 
gbé bi ofin rẹ; nitori Jesu Kristi Oluwa wa. 
Ama. 


4: Aigbana Ni Alufa yio dà ọtọ ọtún, toọn, 7ẹ̀, 


o sì urnpe. 


An ẹniti Ọlọrun ba ti dàpọ ṣọkan, ki 
ẹnikẹni ki o má ge yà wọn. 


41 Nigbana te Alufa, o tot. fa anbọn, en4a, pe. 
N'? bi M. on N. ti jùmọ fi ohun ṣọkan ni 


isoyigi mimQ, ti nwọn sì jẹri na niwaju 
Ọlọrun, ati li oju ijọ yi, ati si eyi-ni na ti 
- nwọn 8 fi otitọ wọn fu ara wọn, ti nwọn sì 
gbà a, ti nwọn sì fi eyi-ni hàn ni fifuni ati ni 
gbigbà Oruka, ati ni ìdawọ-pò; mo sọ pe, ki 
nwọn ki o ma gbé pẹ̀ li Ọkọ ati H Aya, Li 
Orukọ ti Babba, ati ni ti Ọmmọ, ati ni ti 
Ẹmmí Mimọẹ. Amin. 


4: Ibakún. 


LỌRUN Babba, Ọlọrun ỌỌmmọ, Ọlọrun 
' Ẹmmí MimQ, ki o busi i fu nyìn, kì o 

nyìn mẹ̀, ki o sì ma ṣỌ nyin; ki Oluwa ki o 
ma fi ánu fi oju-rere rẹ̀ wò nyin; kì o sì ma 
fi ògbe ati ore-ọfẹ ẹmmí gbogbo kún nyìn bẹ̀, 
ki ẹnyin ki o le ma gbé pọ bẹ̀ li aiye yi, li aiye 
ti mbẹ̀ ki ẹnyin ki o le ni ìye ti kò nipẹkun. 


A min. 
266 


IBOYIGI. 


4 Agbana Hi Alufa o kà Pasalmu yi. 
Ibukún. 


PRALMU 128. 


TETEUN ni fu gbogbo ẹnìtì o bẹ̀ru JEHOFA; 
ti o sì nrìn jì ẹ̀na rẹ̀. 

Nitori ti iwọ o jẹ iṣẹ ọwọ rẹ: ninu irọra ni 
ìwọ o sì ma gbé, yio sì dara fu ọ. 

Obiri rẹ yio dabi ajara rere eleso pipọ, li 
ẹgbẹ ile rẹ: awọn ọmmọ rẹ yio dabi igi oréro 
yi tabeli rẹ ká. : 

Kiye si i, pe bẹli a o busi i fu ọkọnri na, ti 
Oo bẹ̀ru JEHOFA. 

JEHOFA yio busi ì fu ọ lati Sion wá: ki iwọ 
ki o sì ma ri ire Jerusalemu li ọjọ aiye rẹ 
gbogbo. 

Bẹni, ki iwọ ki o sì ma rì ati ọmmọ de 
- ọmmọ rẹ, ati alafia lara Israeli. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ : ati fu Ẹm- 
mí Mimé; 

Bi o ti wà 1 àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
yio sì ma rì nigba-gbogbo : aiye aìnipẹkun. 
Amin. 


l 


4I Tabi Psatmn 5j6. 
Iṣánu Ọlọrun. 
PSALMU 67. 
K' Ọlọrun ki o gfinu fu wa, ki o sì bubi i fu 
wa; ki o gì ge oju rẹ̀ ki o mọlẹ si wa 
lara. 
Ki ẹ̀na rọ ki o le di mimọ li aiye, ati igbala 


ilera rẹ ni gbogbo orilẹ ẹ̀de. 
267... 


ISOYIGI. 


Jẹ ki awọn enia ki o yìn ọ, Ọlọrun; jẹ ki 
gbogbo awọn enia ki o yìn ọ. 

Jẹ ki inu awọn orilẹ ẹ̀de ki o dùn, ki nwọn 
ki o sì ma kọnrin fu ayọ: nitori ti ìwọ o fi 
ododo ge idajọ awọn enia, iwọ o sì jọbba awọn 
orilẹ òde li aiye. 

Jẹ ki awọn enia ki o yìn ọ, Ọlọrun; jẹ ki 
gbogbo awọn enia ki o yìn ọ. 

Nigbana nì ilẹ yio to ma mu asọnkún rẹ̀ 
wá; ati Ọlọrun, Ọlọrun wa tikara, rẹ̀ yio busi 
1 fu wa. 

Ọlọrun yio busi i fu wa; ati gbogbo opin 
aiye yio sÌ ma bẹ̀ru rẹ̀. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Ẹmmí Mimọ. 

Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
yio sì ma yì nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. 
Amin. 


dí Atigbana Ọkọnmrt ati Obùri, jio kbumlẹ, Alefa 


ndhuro, o sì dipe. 


Atufa. Oluwa, ṣánu fu wa. 
Idahùm. Kristi, ṣánu fu wa. 
Alufa. Oluwa, ṣánu fu wa. 


Do. wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ rẹ. 
Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ṣe li aiye, 
Bi nwọn ti nṣe li ọrun.. F'u wa li onjẹ ojọ wa 
loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari ẹ̀ṣẹ jì 
awọn ti o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sinu idẹwò; Wu- 
gbọn gbà wa ninu tulasin.. Amin. 

Alufa. Oluwa, gbà awọn ọmmọ ọdọ rẹ, 
ọkọnri yi ati obiri yi là. 

Idahùn. Awọn ẹniti ngbẹkẹ wọn le ọ. 

Alufa. Oluwa, rán iranlọwọ si wọn lati ibi 
mimẹ rẹ wá; 

268 


ISOYIGTH. 


Idahàn. Ati titi lai ki iwọ ki o ma dábobo 
wọn 
Ala/a. Ki ìwọ ki o ma ge odi agbara fu 
wọn. 

Idahùm. Tì oju awọn ọtá wọn. 

Alufa. Oluwa, gbọ adura ti wa. 

Idahùm. Kì o sì jẹ ki igbe wa ki o lọ bi 
ọdọ rẹ. i 

Alufa. 


LỌRUN Abrahamu, (Jlọrun Isaaki, Ọlọrun 
Jakobu, ki o busi i fu awọn ọmmọ ọdọ rẹ 
wọnyi, ki o sì sii irugbin ìye ti kò nìpẹkun si 
wọn li àiya ; nitori pe ohun-kohun ti nwọn o 
fi ere kẹ ninu Ọrọ mimọ rẹ, ki nwọn ki o sì 
pa eyi na mọ nitôtọ.. Oluwa, fi inu wò wọn 
lati ọrun wá, ki o sì busi i fu wọn.. Àti bi 
ìwọ ti rán ibukún rẹ si Abrahamu on Bara, fu 
itunu nla wọn, bẹ̀ni ki o sì fiye si i lati rán 
ibukún rẹ si awọn ọmmọ ọdọ rẹ wọnyi; bi 
nwọn ti ngbà ifẹ rẹ gbọ, ti nwọn sì mbẹ li 
aìlewu labbẹ àbo rẹ nigba-gbogbo, ki nwọn ki 
o le ma wà ninu ifẹ̀ rẹ titi opin ẹmmí wọn; 
nitori Jesu Kristi Oluwa wa... /42nt2:. 


4 Pe Obiri na ba kọja ọmmọ ibi ká a fò 
aduro, 3j. 


(Ooo: alánu, ati Babba ọrun, nipa ore-ọfẹ 
ẹniti araiye mbisi i; ; Awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, 
- fi ibukún rẹ ràn awọn enia mnejeji yi lọwọ, ki 

awọn mejeji ki o le kúin fu irú ọmmọ bíbi, ati 
ki nwọn ki o sì ma gbé pọ pẹ bẹ̀ ni ifẹ bi- 
Ọlọrun ati nitôtọ, ki nwọn ki o sì le ma ri 
awọn ọmmọ wọn, kì a tẹ wọn nì ìwa Kristian 
ati ni ìwa rere ọrun, fu iyìn ati ọllá rẹ; nitori 
Jesu Kristi Oluwa wa... 4243. 

269 


ISOYIGTI. 


Ose , Iwọ ẹniti o ti ipa agbara rẹ ti inu 
asan da ohun gbogbo ; (lẹhin igbati ohun 
omiran tò lẹsẹsẹ,) ẹniti o sì yàn a pe, lara, 
ọkọnri (ti a da bi aworan ati bi jijọ rẹ) ni ki 
obiri ki o ti ni ipìlẹgẹ rẹ̀; bi iwọ sì ti dà wọn 
pọ, iwọ fi eyi-ni kọni pe, lai kò tẹ nipa ofin 
lati yà awọn ẹniti iwọ fi isoyigi sọ-di ọkan : 
Ọlọrun, iwọ ti o ti yà ìwa Isoyigi si mimọ lati 
ṣe ohun ti o dara tob nipa ẹ̀rọ ìjinlẹ, pe ninu 
rẹ̀ o gì ṣe akawe Isoyigi nipa iṣọkan ninu Kristi 
on Ijọ awọn enia rẹ̀ nipa ẹmmí; Fi Anu wWòÒ 
awọn ọmmọ ọdọ rẹ wọnyi, ati ki ọkọnri yi ki 
o fẹ aya rẹ̀, gẹgẹ bi (Ọrọ rẹ, (bi Kristi tì fẹ 
iyawo, Ijọ awọn enia rẹ̀, ẹniti o sì fi ara rẹ̀ fu 
u, ti nfẹ, ti o sì nkẹ ẹ gẹgẹ bi ara on tikara rẹ̀,) 
ati pẹlu ki obiri yi ki o ma fẹ, ki o sì ma hùwa 
ti o wùni, ki o ma gôtọ, ki o sì ma gbà ti ọkọ 
rẹ̀ gbẹ; ati ni idakẹjẹ gbogbo, aìrekọja, ati 
alafia, ki o ṣe ọkan ninu awọn ọmmọ ìya-agba 
mimọ) oniwabi-Ọlọrun.. Oluwa, bukún u fu 
awọn mejeji, ki o sì fifu wọn lati jogún ijọbba 
ọrun rẹ ti kò nipẹkun ; nitorì Jesu Kristi Olu- 
wa Wa, 49wmAn. 


4 Aigbana Ni Alufa o sotpe. 


LỌRUN Olodumare, li àtetekọṣge, ẹniti o 
da Adamu on Efa, awọn Obi wa iṣaju, ti 
ìwọ sì sọ wọn di mimé, ti o sì dà wọn pọ 
gọkan; Kì o dà ọrọ ore-ọfẹ rẹ̀ si nyin lori, ki 
O SỌ nyin di mimQ, ki o sì bukún u fu nyin; 
ki ẹnyin ki o le ma wù u, ati li ara ati li ọk- 
kàn, ki ẹnyin ki o sì ma gbé pọ ni ìfẹ mimọ 
titi opin ẹmmí nyin... 42842. 


270 


ISOYIGL 


4q Be kò ba st Wasu, kú Alufa i o kò, eyi. 


BOGBO ẹnyin ti á so ni yigi, tabi ẹniti nfẹ 

ìwa mimẹ Isoyigi, ẹ gbẹ bi Ọrọ Ọlọrun ti 

wì nipa iṣẹ ti awọn ọkọ si awọn aya wọn, ati 
nipa igẹ ti awọn aya si awọn ọkọ wọn. 

Paulu, ni Episteli rẹ̀ si awọn ara Efesu, ni 
Kapu ẹkarun, o fi ofin yi fu gbogbo awọn ọkọ- 
laya pe; Ẹnyin ọkọ, ẹ fẹ awọn aya nyin, gẹgẹ 
bi Kristi sì tì fẹ Ijọ awọn enia rẹ̀, ti o sì fi ara 
rẹ̀ fu u, ki o le sọ ọ di mimọ, ki o sì le fi ìwọ 
omi wẹ̀ ẹ nù, nipa Ọrọ na; nitori kf? o le mu 
u fu ara rẹ̀ wá, nì Ijọ awọn enia ti o li ogo, li 
aìni abawọn, tabi ikiweje, tabi irú nkan ba 
wọn-ni; ṣugbọn ki o le mẹ̀, li aìni àbukun. 
Bẹ̀li o tẹ ki awọn ọkọnri ki o ma fẹ awọn aya 
wọn bi ara awọn (ikara wọn... Ẹniti o fẹ aya 
rẹ̀ o fẹ ara rẹ̀: nitori ti kò sì ọkọnri kan ti o 
ti korira ara rẹ̀, bikoṣepe ki o ma bọ ọ, ki osì 
ma kẹ ẹ, gẹgẹ bi Oluwa ti mbọ ti sì nkẹ Ijọ 
awọn enia rẹ̀: nitori awa, Ì ẹ̀ya ara, rẹ̀, ẹran 
ara rẹ̀, ati egungrun ara rẹ̀. 

Nitori ìdí eyi li ọkọnri ṣe fi babba ati iya rẹ̀ 
silẹ, ti yio sì dàpọ mọ aya rẹ̀; awọn mejeji a 
sì di ara kan.. Ọrọ ìjinlẹ nla li eyi; ṣugbọn 
emi nsọ ti Kristi on Ijọ awọn enia rẹ̀. Mugbọn, 
ki olukuluku nyin ki o fẹ aya rẹ̀ bẹ̀, gẹgọ bi 
on tìkara rẹ̀. 

Gẹgẹ bẹni Paulu na, nigbati nkọwe sì awọn 
ara Kolose, o wi bayi fu gbogbo awọn ọkọlaya 
pe; Ẹnyin ọkọ, ẹ fẹ awọn aya nyin, ki ẹ máṣe 
korò gi wọn. 

Ẹnyin sì gbẹ bi Peteru, Aposteli Kristi, 
ẹniti on tikara rẹ̀ ṣe ọkọlaya, bi o ti wi fu gbo- 
gbo awọn ti ṣe ọkọlaya pe; Ẹnyin ọkọ, ẹ ma 
ba awọn aya nyin gbé gẹgẹ bi ìmọ; ẹ ma fi 
ọllá fu aya, bi ohun ìlo ti kò lera, ati bi ẹniti 

271 


ISOYIGI. 


'àjumọ ge arole ti ore-ọfẹ ILẸ ki adura nyìn ki 
o má duro. 


ti aya rẹ̀.. Njẹ i ẹnyin aya, ẹ bẹ ki ẹnyin 
ki o sì kẹ̀ iṣẹ nyin sipa awọn ọkọ nyin, gẹgẹ 
bi a ti gbé e kalẹ ninu (Ọrọ Ọlọrun. 

Paulu, ninu Episteli na ti a tòte darukọ sgi 
awọn ara Efesu, o kẹ nyin bayi pe; Ẹnyin 
aya, ẹ tẹriba fu awọn ọkọ nyin, bi ẹnipe fu 
Oluwa. Nitori ọkọ li olori aya, gẹgọ bi Kristi 
ti ṣe olori ti Ijọ awọn enia rẹ̀: on sì li Olu- 
gbala ti ara.. Nitori na bi Ijọ awọn enia rẹ̀ ti 
tẹriba fu Kristi, bẹni ki awọn aya ki o ma ṣe 
Bi ọkọ wọn li ohun gbogbo... O sì tún wipe, 
Jẹ ki aya ki o kiye si i lati mh bọwọ fu ọkọ 


rẹ̀. 

Ati ni Episteli rẹ̀ si awọn ara Kolose, Paulu 
fi ẹkẹ kukuru yi fu nyin pe; Ẹnyin aya, ẹ 
tẹriba fu awọn ọkọ nyin, bi o ti yẹ nipa ti 
Oluwa. 

Peteru pẹlu kẹ nyin gidigidi, o wi bayi pe; 
Ẹnyin aya, ẹ tẹriba fu awọn ọkọ nyin ; nitori 
pe, bi ẹnikan kò ba gbà Ọrọ na gbẹ, ki a le fi 
ìwa ti awọn aya yi i pada Ì aìfi ti Ọrọ na ge; 
nigbati nwọn ba nkiye gi ìwa nyin ti kò li 
€ri, ti o dàpọ ti on ti ẹ̀ru.. Ọṣé ẹniti, ki a má 
jẹ kì o ṣe ọṣọ ode ni ti ori didì, ati ni ti ọṣẹ 
wura, WIWỌ, tabi ọpẹ wìwò ; bikogepe ki o ge 
ọkọnrìi nì tì o pamọ li ọkkàn, li eyi tì kì idi- 
bajẹ; ọṣẹ ìwa tutù, ati ọkkàn pẹlẹ, niwaju 
Ọlọrun ohun ti o niye nla.. Nitori irú ipa eyi 
li awọn obiri mimọ igbani pẹlu, ti nwọn gbẹ- 
kẹle Ọlọrun, nṣe ara wọn li ọṣẹ, nwọn ntẹriba 
fu ọkọ wọn; gẹgẹ bi Sara ti gbà ti Abrahamu 
gbọ, ti o npò e It Oluwa; ọmmọbiri ẹniti ẹnyin 
ṣe ni bi ẹ ti nṣe rere lọ si, ti ẹnyin kò sì fi 
ipaiya bẹ̀ru-kẹru. 

afà 


IṢẸ ISIN TI AWỌN OKÚ. 


4 ṢẸ koye at t, a kì kà (woe ji si okú ẹmtẹ a 
kò baptiat rẹ̀, ati ẹnitùì a, ṣatù mápa ofin tt 
Ìjọ awọn enta Ọlọrun, ati ẹná$ẹ o pa ara 
?ẹ̀. 


Nigbana li Alufa o sì wipe. 


Oo. wipe, Emi i ajinde ati ìye: ẹniti 
o ba gbà mi gbẹ, bi o tilẹ kú, ṣugbọn yio 
yé: ẹnikẹni ti o ba sì mbẹ láye, ti o ba sì gbà 
mi gbọ, kì yio kúi lailai.. Jo/. 11. 26, 26. 


MI mò pe Oludande mi mbẹ, ati pe on yio 
sì duro lori ìlẹ lẹhin ọla.. Nipa ti ara mi, 
bi kòkoro tilẹ ba ara yi jẹ, ṣugbọn li ẹran ara 
mi li emi o ri Ọlọrun : ẹnitì emi o ri fu ara 
mi, ti oju mi yio sì ri, kì iṣe ti ẹlomiran, 
Job 19. 26, 26, 27. á 


WA kò mu nkan wá ni aiye yi, o sì dani- 

loju pe, awa kò sì le mu nkan jade lọ. 

JEHOFA fifuni, JEHOFA SÌ gbà a lọ; ibukún li 
Orukọ JEHOFA. 1 7e:m.6. 7; Job 1. 21. 


PBALMU 39. 


Mi or WRIneruvawitnn enu ki 
o má fi ahọn mi ṣẹ̀: emi o fi ijanu ko ara 
mi li ẹnu, nigbati enia, buburu ba mbẹ niwaju 
mi. i 
Mo fi idakẹ yadi, mo tilẹ pa ẹnu mi mQ kuro 
li ẹ̀rọ rere; ibinujẹ mi sì ru soke. 

273 T 


ISINKÚ. 


Àiya mi gbona ninu mi, nigbati emi sì 
nronu, ìná ràn: nigba na ni mo fi ahọn mi 
 — ja ao ajin 

JEHOFA jẹ ki emi ki o mẹ opin mi, ati iwọn 
ọjọ mibi oti ri; ki emi ki o le mẹ igba ti 
mo ni nihin. 

Kiye si 1,iwọ ti sọ ọjọ mi dabi ibú atẹlẹwọ: 
ọjọ orì mi sÌ dabi asan niwaju rẹ: nitôtọ 
olukuluku enia ninu ijoko rere rẹ̀ asan ni 
patapata. 

Nitôtọ li aworan asan li enia, gbogbo nrìn : 
nitôtọ ni nwọn nyọ ara wọn lẹnu li asan: o 
nk ọrọ jọ, kò sì mọ ẹniti yio ké wọn lọ. 

" Njẹ nisisiyi, Oluwa, kini mo duro dẹ? ireti 
mi mbẹ li ọdọ rẹ. 

(ibà mi ninu irekọja mi gbogbo: ki o má 
sì gọ mi di ẹ̀gan ti awọn enia, buburu. 

- Mo yadi, emi kò ya ẹnu mi; nitori pe iwọ 
li o ge e. 

Mu ọwọ ìna rẹ kuro lara mi : emi ṣegbé tan 
nipa ìja ọwọ rẹ. 

Nigbati iwọ ba fi ibawi kìlọ fu enia nitori 
ẹ̀ṣẹ, iwọ a ge ọwà rẹ̀ aparun bi kòkoro aṣọ: 
nitòtọ asan li enia gbogbo. 

JEHOFA, gbQ adura, mi, ki o sì fi etísi ẹkún 
mi; ki o má ṣe pa ẹnu rẹ mẹ si omije mi : 
nitori alejò Hi emi lọdọ rẹ, ati atipo, bi gbogbo 
awọn babba mi ti ri. 

Da mi sgi, ki emi li agbara, ki emi ki ' 
o to kuro nihinyi lọ, ati ki emi ki o to ge 
alaìsì. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Támmí Mimọ. 

Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹni 
Aa FÌ ma rì nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. 

'mìn, 


274 


ISINKÚ. 


PSALMU 90. 
Jos iwọ li o ti nṣe ibujoko wa, lati 


irandiran. 

Ki a to bí awọn òke nla, ati ki iwọ ki 
o to da ilẹ on aiye, ani lati aiye-raiye, iwọ li 
Ọlọrun. 

Iwọ gọ enia di ibajẹ; ìwọ sì wipe, Ẹ tún 
pada wá, ẹnyin awọn ọmmọ enia. 

Nitori pe igbati ẹgbẹrun ọdún ba kọja li 
oju rẹ bi aná li o ri, ati bi igba igẹ kan li 
oru. 

Iwọ nké wọn lọ bi ẹnipe ni ṣipgan omi; 
nwọn dabi orun: ni kutukutu nwọn dabi 
koriko ti o dàgba soke. 

Ni kutukutu o liàwọ lara, o sì dàgba soke; 
li aṣalẹ a ke e lulẹ, o sì rọ. 

Nitori awa di egbé nipa ibinu rẹ, ati nipa 
ibinu rẹ ara kò rẹ̀ wa. 

Iwọ ti gbé ẹ̀ṣẹ wa kalẹ niwaju rẹ, ẹ̀ṣẹ ìkọkọ 
wa mbẹ ninu ìmọlẹ iwaju rẹ. 

Nitori ti ọjọ wa gbogbo nyipo lọ ninu ibinu 
rẹ: awa nlò ọjọ wa bi alá tì a nrò. 

Àdọrin ọdún li ọjọ awọn ọdún wa; bi o sì 
gepe nipa tì agbara bi nwọn ba té ọgọrin ọdún, 
agbara wọn lálá on ibinujẹ ni; nitori nisisiyi 
ni yio ke kuro, awa a sì fò lọ. 

'l'ali o mẹ agbara ibìnu rẹ ? gẹgẹ bi ẹ̀ru rẹ, 
bẹ̀ni ibinu rẹ. 

Bẹ̀ni ki iwọ ki o kọ wa lati ma kaye ọjọ wa, 
ki awa ki o le fi ọkkàn wa sipa ọgbẹn. 

Pada, JEHOFA, yio ti pẹ to? ronupiwada 
nitori ti awọn ọmmọ ọdọ rẹ. 

Fi anu rẹ tẹ wa li ọrùn ni kutukutu; ki 
awa ki o le ma yò, ati ki inu wa ki o le ma dùn 
li ọjọ wa gbogbo. 

Mu inu wa dùn bi iye ọjọ ti iwọ pẹn wa loju, 
ati iye ọdún ti awa ti nri buburu. 

245 T2 


ISINKÚ. 


Jẹ ki iṣẹ rẹ ki o hàn si awọn ọmmọ ọdọ rẹ, 
ati ogo rẹ gi awọn ọmmọ wọn. 

Jẹ ki ẹwà ti Jehofa Ọlọrun wa ki o sì mbẹ 
lara wa: ki iwọ ki o sì fi idi iṣẹ ọwẹ wa mulẹ 
lara wa ; bẹni iṣẹ ọwọ wa, ni ki iwọ ki o fi ìdi 
rẹ̀ mulẹ. 

Ogo ni fu Babba, ati fu Ọmmọ: ati fu 
Ẹmmí mimé. 

Bi o ti wà li àtetekọṣe, mbẹ nisisiyi, bẹnì 
yio sì ma rì nigba-gbogbo: aiye aìnipẹkun. 
Amin. 

1 Kog. 15. 20. 


JẸ nisisiyi Kristi ti jinde kuro ninu okú, 

o BSÌì dì akọbi nìnu awọn ẹniti o gùn. 
Nitori igbati o ti ṣepe lati ipa ọdọ enia ni ikú 
ti wá, nipa ọdọ enia li ajinde ninu okú sì ti 
wá pẹlu... Nitori bi gbogbo enia ti kú nipa ti 
Adamu, bẹ̀ni gbogbo enia yio sì di fiye nipa 
Kristi.. K$ugbọn olukuluku enia ni ipa ti rẹ̀: 
Kristi akọbi; lẹhin eyi-ni awọn ti ṣe ti Kristi 
li àbọ rẹ̀.. Nigbana h opin yio de, nigbati 
yio ti fi ìijọbba fu Ọlọrun, ani Babba tikara 
rẹ̀; nigbati o ba ti tẹrì gbogbo awọn olori, ati 
gbogbo ọllá ati agbara ba.. Nitori pe, kò le 
ṣe aìma jọbba titi yio fi tẹ̀ ori gbogbo awọn 
ọtá mọlẹ li atẹlẹsẹ rẹ̀.. Ikú liọtá ti yio parun 
kẹhin.. Nitori o ti tẹ̀ ohun gbogbo mọlẹ h 
atẹlẹsẹ rẹ̀. ugbọn nigbati o wipe, ohun gbo- 
gbo li a fi sì abbẹ rẹ̀, o daniloju pe, on nikan- 
gogo Ni o kù, ti o fi ohun gbogbo si i labbẹ. 
Nigbati a ba sì tẹri ohun gbogbo ba fu u tan, 
nigbana li Ọmmọkọnri tikara, rẹ̀ pẹlu yio 
tẹriba fu ẹniti o fi ohun gbogbo si abbẹ rẹ̀, ki 
Ọlọrun ki o le jasi gbogbo li ohun gbogbo. 
Njẹ kili awọn ti a baptisi nitori awọn okú yio 
ha ṣe, bi o ba ṣepe awọn okú kò jinde rara 1 

276 


ISINKÚ. 


nitori kili a ha ṣe mbaptisi wọn nitori awọn 
okú? Nitori kili awa sì ṣe mbẹ ninu ewu ni 
wakati gbogbo! Àyẹ̀ nyin ti mo ni nipa 
Kristi Jesu Oluwa wa ni mo fi sọ pe, emi 
nkú li ojojumọ... Ki a wi nipa ti enia, bi mo 
". ba ẹranko jà li Efesu, anfani kilhì o ṣe fu mì, 
bi o ba ṣepe awọn okú kò jinde ? ẹ jẹ ki a ma 
jẹ, ẹ jẹ ki a ma mu, ọla li awa o sá kú. Kia 
má tàn nyin jẹ: idapọ buburu o ba ìwa rere 
jẹ.. Ẹ jí si ododo, ki ẹ má sì dẹṣẹ m€ô ; nitori 
"awọn diẹ kò ni ìmọ Ọlọrun: mo sọ eyi fu 
itiju nyin.. Ṣugbọn ẹlomiran yio wipe, Bawo 
Ji a o ha jí awọn okúi dide ? ara bawo ni nwọn 
o pada si? Iwọ alaìmoye, irú ohun ti iwọ 
fọnrugbìn kò hù, bikoṣepe o ba kú: Ati eyi 
ti iwọ fọnrugbin, ara ti mbẹ̀ ki iwọ fọnrugbìin, 
ṣugbọn ọmmọ ni iso, iba ṣe alikama, tabi irú 
omiran: ugbọn Ọlọrun fu u Hi ara bi o ti 
wù u, ati fu irú olukuluku ara ti rẹ̀. Gbogbo 
ẹran ara kì iṣe ẹran ara kan na; ṣugbọn ẹ̀tọ 
li ẹran ara ti enia, ẹtọ li ẹran ara ti ẹranko, 
ẹtọ ni ti ẹja, Ọtọ sì ni ti ẹiyẹ. Ara ti oke 
ọrun mbẹ, ara ti aiye sì mbẹ; ṣugbọn ogo ti 
oke ọrun ẹ̀tọ, atì ogo (i aiye ẹtọ.. Ọtọ li ogo 
ti ôrùn, ẹ̀tọ li ogo ti oṣupa, ẹtọ sì li ogo ti 
ìrawọ; ìrawọ ekìni sá yàtọ si ekeji li ogo. 
Gẹgẹ bẹ̀ sì li ajinde ti awọn okú. A gbìn ini 
idibajẹ ; a sì jí 1 dide li aìdibajẹ: A gbìn i li 
aìniyìn; a sì jí i dide Hi ogo: a gbn i l 
aìlera ; a sì jí i dide li agbara: A gbìn i li ara 
iyara; a jí i dide Hi ara ẹmmí.. Àra iyara 
mbẹ, ara ẹmmí sì mbẹ.. Bẹli a sì kọ ọ pe, 
Adamu iṣaju ọkọnri aláye ọkkàn li a da a; 
Adamu ìkẹhin ẹmmí asọnidáiye. Mugbọn eyi 
ti ṣe ẹlẹmmí kò tòte ṣaju, bikoge eyi ti ṣe ara 
iyara; nikẹhin eyi ti ṣe ẹlẹmmí. (ỌỌkọnri iṣaju 
ati inu erupẹ̀ wá, A ọkọnri ekeji li Olu- 


ISINKU. 


wa, lati ọrun wá... Bi elerupẹ̀ ti ri, bẹ̀ sì ni irú 
awọn ti ge elerupẹ̀ : bì ẹniti ṣe tọrun ti ri, bẹ 
BÌ ni irú awọn ti ge tọrun.. Bi awa sì ti rù 
- aworan elerupẹ̀, bẹli awa o sì rù aworan ti ge 
tọrun... AÀrakọnr), njẹ eyi ni mo wi fu nyin, 
pe ẹran ara on ẹ̀jẹ kò le jogún ijọbba (Ọlọrun ; 
bẹ̀ni idibajẹ kò le jogún aìdibajẹ. Kiye si ì, 
ẹrọ ijinlẹ ni mo fi hàn nyin; Gbogbo wa kì 
yìo sùn, ṣugbọn gbogbo wa li a o pa lara da, 
Lọgan, ni iṣẹju kan, nigba ìpe ikẹhin : nitori 
ti ìpe yio dún, a o sì jí awọn okú dide lis 
aìdibajẹ, a o sì pa wa lara da.. Nitori pe ara 
idibajẹ yi, yio mu aìdibajẹ wò, ati ara ikú yi 
yio mu aìkú wẹ̀.. Nigbati ara idibajẹ yi ba ti 
mu aìdibajẹ wò, ti ara ikú yi ba sì ti mu aìkú 
wọ bẹ̀ tan, nigba na li ẹ̀rọ ti a kọ yio ṣẹ pe, 
A gbé ikú mì ni iṣẹgun.. Ikú oré itani rẹ 
Wà? Isà okú iṣẹgun rẹ wà ? Oré itani ikú 
ẹ̀ṣẹ; ati agbara ẹ̀ṣẹ li ofin... Ṣugbọn ọpẹ ni fu 
Ọlọrun, ẹniti o ti fi iṣẹgun fu wa nipa Jesu 
Kristi Oluwa wa... Nitori na, ẹnyin arakọnri 
mì olufẹ, ẹ ma duro ginṣin, li aìyẹsẹ, ki ẹnyin 
ki o ma pọ si ì ni ìgẹ Oluwa nigba-gbogbo, 
niwọnbi ẹnyin ti mẹ̀ pe ìiṣẹ̀ nyin kì ige asan 
nipa ti Oluwa. 


Nigbati a o ba tẹ okú st isà. 
Alufa o wipe. 


i sesi ti a bí ninu obiri ọjọ kukuru ṣgá li 
o ni gbé li aiye, o sì kún fu òṣi. O ndàgba 
goke, a sì ke e lulẹ, bi itana eweko ; ọ fò lọ bi 
ojiji, lai kò sì duro ni ibi kan. 

Li arin ìye awa mbẹ ninu ikú: lọdọ tali 
awa o ha ma wá àbo, bikoṣe lọdọ rẹ, Oluwa, 
ẹniti o ti itori ẹ̀ṣẹ wa jare ati binujẹ ? 

278 


ISINKÚ. 


K$ugbọn, Oluwa Ọlọrun mimô julọ, Oluwa 
alagbara, julọ, Olugbala ẹni mimú: ati alánu 
julọ, má fi wa sinu irora korò ti ìkú ti kò 
nipẹkun. 

Oluwa, ìwọ mẹ̀ ohun ìkọkọ ọkkàn wa; 
má ge di etí inu rẹ si adura tì wa; ṣugbọn 
Oluwa mimẹ̀ julọ, Ọlọrun alagbara julọ, 
Olugbala mimọ ati alánu julọ, da wa si, titi ' 
lai iwọ ti o yẹ julọ li Onidajọ, li opin wakati 
wa, nitori ìrora-kirora ikú, má jẹ ki a ṣubu 
kuro lọdọ rẹ. 


Nigbati a o ba bu, erupẹ̀ st oko lor, 


A lufa o wipe. 


N" Ẹ bi o ti wù Ọlọrun Olodumare ninu 
inu rẹ̀ nla, lati gbà ọkkàn arakọnri wa 
yi ọwọn, ti o fi ihin silẹ lọ sọdọ ara rẹ̀, 
nitori na awa. fi ara rẹ̀ fu ìlẹ; erupò fu erupò, 
eru fu €ru, ekuru fu ekuru; ni idaniloju ati 
li aìṣiyemeji ireti ti Ajinde sì ìye ti kò nipẹ- 
kun, nitori Jesu Kristi Oluwa wa; ẹniti yio 
pa ara òṣi wa, da, ki o le ri bi ara on tikara 
rẹ̀ ti o li ogo, gẹgẹ bi iṣẹ agbara, nipa eyi ti 
on le fi ṣẹgun ohun gbogbo fu ara rẹ̀. 


Nigbana Ni. Alufa o totpe. 


O gbòô ohùn kan lati ọrun wá, o nwi fu 

mi pe, Kọwe rẹ̀, Lati ihinlọ, ibukún ni 

fu awọn okú ti o kú nipa ti Oluwa: bẹ̀ li 
Ẹmmí wì; nitori ti nwọn simi ninu l418 wọn, 


Oluwa, ṣánu fu wa. 
Kristi, ṣánu fu wa. 
Oluwa, ṣánu fu wa. 
279 


ISINKÚ. 


b'PP wa ti mbẹ li ọrun, Ọwọ li orukọ 
rẹ... Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li 
aiye, Bi nwọn ti nṣe li ọrun.. F'u wa li onjẹ 
ojọ wa loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, Bi a ti ndari 
ẹ̀ṣẹ jì awọn tì o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sinu idẹwò ; 
Wugbọn gbà wa nimu tulasin.. Amin. 


Alufa. 


LỌRUN - Olodumare, ẹniti ẹmmí awọn 

ẹniti o fi ihin silẹ lọ nipa ti Oluwa, mbẹ 
lọdọ rẹ̀, ati lọdọ ẹniti ọkkàn ti awọn oni- 
gbagbẹ̀, lẹhin igbati a yọ wọn kuro nimu ẹrù 
ẹran ara wọn, mbẹ ninu ayọ on irọra; T'ọkkàn- 
tọkkàn li awa fi ndupẹ fu ọ, nitori ti o wù ọ lati 
yọ arakọnri wa yi kuro ninú òṣi aiye yi ti o 
kún fu ẹ̀ṣẹ; awa, mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, kì o le wù ọ, 
nitori ore ìfẹ inu rere rẹ, li aìpẹ titi kì o to 
pari iye awọn ayanfẹ rẹ, ati ki o mu ijọbba rẹ 
yara wá; ki awa, pẹlu gbogbo awọn ti o fi 
ihin silẹ lọ ni igbagbọ otitọ ti Orukọ rẹ mim, 
ki awa ki a le ni ẹkún ati irọra wa anidopin, 
ati Hi ara ati li ọkkàn titi lai ninu ogo rẹ ti 
kò nipẹkun; nitori Jesu Krisii Oluwa wa. 
4m€tn. 


ADURA. 


LỌRUN Ali£inu, Babba Jesu Kristi Oluwa 
wa, ẹniti ṣe ajinde ati ìye; ẹnikẹni ti o 
agbẹ ninu ẹniti yio wà láye, bi o tilẹ kú; 
ati ẹnikẹni ti o wà láye, ti o sì gbà a gbé, ki 
yio hf titi lai; ẹniti o sì ti ọwé Paulu Aposteli 
rẹ̀ mimQ kọ wa pe, ki a má binujọ bi awọn ti 
kò ni ireti, fu awọn ti o sùn nipa ti on; Awa 
nfi ọkkàn tutù bẹ̀bẹ lọdọ rẹ, Babba, ki o jí wa 
280 


ISINKÚ. 


dide kuro ninu ikú ẹ̀ṣẹ si ìye ododo; nigbati 
awa o ba fi aiye yi silẹ lọ, ki awa ki o le simi 
lọdọ rẹ̀, bi ireti wa ti ri, bẹni ti arakọnri wa 
yi jasi; ati 1 Ajinde gbogbo enia li opin ọjọ, 
ki a le ba wa li ẹni atẹwọgba li oju rẹ; ki a sì 
le ri ibukún na gbà, ti Ọmmọ rẹ olufẹ j J9jọ yio 
sọ nigbana fu gbogbo awọn ti o fẹ ẹ ti nwọn 
sì bẹ̀ru rẹ, wipe, Wá ẹnyin alabuk(úin-fu ọmmọ 
ti 'Babba mi, ẹ gbà ijọbba ti a ti pẹ̀se silẹ fu 
nyin lati ipilẹṣẹ ọjọ wá: PF eyi fu ni, awa 
mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, Babba alánu, nitori Jesu Kristi, 
Onilaja ati Oludande wa. ' Amin. 


2 KOR. 13. 14. 


RE-ỌFẸ Jesu Kristi Oluwa wa, ati ifẹ 
Ọlọrun, ati idapọ ti Ẹmmí Mimo, 'ki o ma 
ba gbogbo wa gbé gii lailai. .4máia. 


81 


IDUPẸ AWỌN OBIRI LẸHIN IBIMỌ. 


4 Aigbama hi Alufa 3/to dahùn, to4, fu ui pe, 


NA o ti wu Ọlọrun Olodumare ninu 
ôre rẹ̀ lati da ọ silẹ li alafia, ti o sì ti díbò 
bò ọ ninu ewu nla ti bíbi ọmmọ; nitorina ki 
iwọ ki o fi tọkkàntọkkàn dupẹ fu Ọlọrun, ki o 
BÌ wipe, 


4I (Agbana ré Alufa 3yio kà, Psalmat 116.) 


O fẹ Jehofa nitori ti o ti gbohùn mi, ati 
ẹ̀bẹ mì. 

Nitori tì o dẹti rẹ̀ sì mi, nitorina li emi o 
ge ma, ke pò e niwọn ọjọ mi. 

Ikánu ikú yi mi ka, ati irora isà oku dì mi 
mu; mo rì iyọnu ati ikfinu. 

Nigbana ni mo pò orukọ Jehofa; Jehofa, 
emi bò ọ, gbà ọkkàn mi. 

Olore ọfẹ h Jehofa ati Olododo; nitátọ, 
alánu li Ọlọrun wa. 

Jehofa pa, awọn òpe mọ: a rẹ̀ mi silẹ̀ tan, 
o sì ràn mi lọwọ. 

Pada sibi isimi rẹ, iwọ ọkkàn mi; nitori ti 
Jehofa ge ọpọlọpọ fu ọ. 

Nitori ti iwọ gbà ọkkàn mi lọwẹ̀ ikú, oju 
mì lọw omije, ati ẹsẹ mi lọwọ iṣubu. 

Emi o ma rìn niwaju Jehofa ni ilẹ aláye. 

Emi gbagbQ, nitorina li emi ṣe BỌ; mo ri 
ipọnju gidigidi. 

Mo wi ni iyara, mi pe, eke ni gbogbo enia. 

Ki li emi o fi fu Jehofa nitori gbogbo ore rẹ̀ 
gi mi f 

282 


IDUPẸ AWỌN OBIRI LẸHIN IBIMỌ. 


Emi o mu ago igbala, emi o sì ma ke pò 
orukọ Jehofa. 

Emi o san ileri ìifẹ̀ mi fu J ehofa nisisiyi li 
oju awọn enia, rẹ̀ gbogbo. 

Iyebiye ni iku awọn enia mimọ rẹ̀ li oju 
Jehofa. 

Jehofa nìtòtọ, iranṣẹ rẹ li emi; iranṣẹ rẹ li 
emi, ọmmọ ìrangẹ biri rẹ; ìwọ ti tú idò mi. 

Emi o ru ẹbọ ọpẹ si ọ emi o ma pò orukọ 
Jehofa. 

Emi o gan ileri ìfẹ mi fu Jehofa, nisisiyi 
niwaju gbogbo awọn enia mimọ rẹ̀. 

Ninu àgbala ile Jehofa, larin rẹ, iwọ Jeru- 
salẹmu, Ẹ yìn Jehofa. 


T'abe Psalm 127. 


Do l Jehofa ba kọle na awọn ti nkọ 

ọ nṣiṣẹ lasan: bikoṣepe Jehofa, ba pa 
ilunla na mọ, oluṣọ ji lasan. 

Asan ni fu ọ lati dide ni kutukutu, lati 
joko di àjuúi lati jẹun ikánu: bẹ̀ni o nfi Orun 
fu olufẹ rẹ̀. 

Kiye si i awọn ọmmọ ni ìni Jehofa: ọmmọ 
inu gì h òre rò. 

Bi ọfà ti ri lọwọ alagbara, bẹhi awọn ọmmọ 
ewe. 

Ibukún ni fu ọkọnri na ti apé rẹ̀ kúin fu 
wọn: oju kì yio tì wọn, ṣugbọn nwọn o ṣẹgun 
awọn ọtá li ẹnu ẹ̀na. 


4! Aigbana, ni. alafo, 3/io tuúpe, 
Ẹ jẹ ki agbadura. 


Oluwa gánu fu wa. 
Kristi ṣánu fu wa. 
Oluwa gánu fu wa. 
283 


IDUPẸ AWỌN OBIRI LẸHIN IBIMỌ. 


ABBA wa ti mbẹ li ọrun; Ọwọ li orukọ rẹ. 
Ijọbba rẹ de.. Ifẹ ti rẹ ni ki a ge li aìye, 
bi nwọn ti nṣe li ọrun.. F'u wa li onjẹ ojọ wa 
loni.. Dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa, bi atì ndari ẹ̀ṣẹ jì 
awọn tì o ṣẹ̀ wa.. Má fà wa sinu ìdẹwo; 
ṣugbọn gbà wa ninu tulasìn.. Nitori Ijọbba 
ni ti rẹ, agbara ni ti rẹ, ogo ni ti re; lailai. 
Amin. 


Alufa. Oluwa, gbà obiri yi irangẹ rẹ là; 

Idahùn. Ẹniti o gbẹkẹ rẹ̀ le ọ. 

Alufa. Ki iwọ ki o jẹ ile igọ alagbara 
fu u; 

Ìdahùm. Ta oju awọn ọta rẹ̀. 

Alafa. Oluwa, gbé adura wa. 

Idahùn. Ki o sì jẹ ki igbe wa ki o wa si 


ọdọ rẹ. 
Atufa.. Jọ kì agbadura. 


LỌRUN Olodumare, awa nfi irẹlẹ dupẹ 

fu ọ, nitori ti o wù ọ lati gbà obiri yi 
iranṣẹ rẹ, ninu irora nla ati ewu ti Bíb- 
Ọmmọ; fFS'ifu ni, awa mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, Babba 
alánu julọ, ki on, nipa iranlọwọ rẹ, ki o le wà, 
ki o sì le rìn li ododo gẹgẹ bi ifẹ rẹ li aiye 
isisiyi; ati pẹlu ki o le jẹ alabapin ogo ti kò 
nipẹkun nì iyò aiye ti mbọ wa; nitori Jesu 
Erigti Oluwa wa... ma, 


284 


IWE TI AWỌN PSALMU. 





OWURỌ IJỌ. L. 
PSALMU 1. 


FT! ni fu ọkọnri na ti kò rìn ni ìmọ 
ti awọn enia, buburu, ti kò duro li ẹ̀na ti 
awọn ẹlẹṣẹ, ati ti kò sì joko ni ibujoko ti 
awọn ẹlegàn. 

2 Kugbọn didùn-inu rẹ̀ wà li ofin JEHOFA ; 
ati ninu ofin rẹ̀ ni nge agaro li ọsán ati li 


oru. 

3 Yio sì dabi igi ti a gbìn si etí ipa odò 
omi, ti o ngo eBO rẹ̀ jade Ri akokò rẹ̀; ewé rẹ̀ 
kì yio sì rẹ̀; ati ohun-kohun ti o ge ni yio 
ma ge dede. 

4 Awọn enia buburu kò ri bẹ̀ : gugbọn . 
nwọn dabi ìyangbo ti afẹfẹ nfẹ lọ. 

5 Nitorina awọn enia buburu kì yio le duro 
ni idajẹ, bẹl, awọn ẹlẹṣẹ kì yio le duro li. 
awujọ ti awọn olododo. 

6 Nitori ti JEHOFA mọ ẹỌna ti awọn olo- 
dodo : ṣugbọn ẹ̀na tì awọn enia buburu ni 
yio ṣegbé, 


PSALMU 2. 
FP ti awọn keferi fi irọkẹkẹ pejọ pọ, ati ti 


awọn enia ngbìro ohun asan ? 
2 Awọn ọbba aiye kẹsẹ jọ, ati awọn ijoye 
285 


Ijọ 1... AWỌN PSALMU 3. 


ngbìmọ pò, sì JEHOFA, ati si ẹni atorôroBi rẹ̀, 
wìpe, 

8 Ẹ jẹ ki a fà ìde wọn já, ki a sì mu okùn 
wọn kuro lọdọ wa. 

4 Ẹnìtì o joko li ọrun yio rerin : OLUWA 
yio yọ sùti si wọn. 

6 Nigbana ni yio sẹ̀rọ sì wọn ni ibinu rẹ̀, 
yio sì tẹ wọn ninu ibinujẹ rẹ̀ kikan. 
-. 6 ugbọn mo ti fi orôéro pa Ọbba mi lori 
Sion òke miméô mi. 

7 Emi o sì pa a laṣẹ : JEHOFA ti wi fu mi 
pe, Iwọ li Ọmmọkọnri mi ; loni nì mo bí ọ. 

8 Bòre lọwọ mi, emi o sì fi awọn keferi fu ọ 
ni ìnì rẹ, ati ìha opin ti ilẹ li ọrẹ̀-ìlẹ rẹ. 

9 Ọpá ìrìn ni iwọ o fi fQ wọn; iwọ o sì rún 
wọn womu-womu, bì ohun òlo amẹ̀. 

10 Njẹ nitorina ki ẹnyin ki o gbQn, ẹnyin 
ọbba : ki a sì kò nyin, ẹnyin onidajọ ti aiye. 

11. Ẹ fi ìbẹru sìn JEHOFA, ẹ gì ma yọ ti 
ẹnyin ti ìwa-rìrì. 

12 Fi ẹnu kò Ọmmọkọnri na lẹnu, ki o máṣe 
binu, ẹnyin a sì ṣegbé kuro loju ọna, nigbati 
inu rẹ̀ ba ru diẹ kiun.. Ibukún ni fu gbogbo 
awọn ti o gbẹkẹ wọn le e. 


PSALMU 38. 


J'speipọ , awọn ti nyọ mi lẹnu ti npọ to yi? 
AALA Ni awọn ti o dide gi mi. 

Ọpọlọpọ Ni awọn ti o nwi niti ọkkàn mi 
a Iranlọwọ kò si fu u nipa ti Ọlọrun. 
3 Mugbọn iwọ, JEHOFA, li asà fu mi; ogo 
mi, ati olugbé ori mi soke. 
4 Emi fi ohùn mi kigbe gi JEHOFA, o sì 
gbohùn mi lati òke mimô rẹ̀ wá. 
5 Emi dubulẹ, mo sì sùn ; mo sì jí; nitori 
tì JEHOFA tì mi lẹhin. 

286 


AWỌN PSALMU 8. -— Ijọ. 


6 Emi kì yio bẹ̀ru ẹgbarun enia, ti nwọn 
rọgba yi mi ká. 

7 Dide, JEHOFA ; gbà mi, Ọlọrun mi : nitori 
iwọ li o lù gbogbo awọn ọtá mi Ìi egungun 
ẹrẹkẹ ; iwọ sì ká ehin ti awọn enia buburu. 

8 Ti JEHOFA ni igbala : ibukún rẹ sì mbẹ 
lara awọn enia rẹ. 


PSALMU 4. 
(ISOIUN mi nigbati mo ba npẹ̀, Ọlọrun 


ododo mi. : ìwọ li o da mi ni ide ninu 
ipọnju ; ṣe oju rere fu mi, ki o sì gbé adura 
mi 


2 IÌinyin ọmmọkọnri enia, ẹ o ti sọ ogo mi 
di itiju pẹ to ? ẹnyin o tì fẹ asan pẹ to, ti ẹ o 
8ì ma wá ìdalẹ kìn ? 

8 KMugbọn ki ẹ mẹ pe JEHOFA ti yà ẹni ìwa- 
bi-ọlọrun sẹtọ fu ara rẹ̀ : JEHOFA yio gbọ 
nigbati mo ba, kepò e. 

4 Ẹ duro ninu ẹ̀ru, ẹ má sì ge ṣẹ̀ : ẹ ba 
ọkkàn nyin sọrọ lori ẹní nyin, ki ẹ sì duro jẹ. 

58 Pi ru ẹbọ ododo, ki ẹ sì gbẹkẹ nyin le 
'JEHOFA, 

-6 Ẹni pupọ li o nwipe, 'T'ani yio ṣe rere fu 
wa JEHOFA, ìwọ gbé imọlẹ oju rẹ soke si wa 
lara. 

7 Iwọ tifi ayọ si mi li ọkkàn, jù igba na lọ 
ti ọkà wọn ati ọti wain wọn di pupẹ̀. 

8 Emi o sì dubulẹ pẹlu li alafia, emi o sùn: 
nitori iwọ, JEHOFA, nikangogo li o nmu mi 
joko li aìlewu. 


PRALMU 95. 
F' etí sì ẹ̀rọ mi, JEHOFA, rò iṣaro 
mi. ? 
287 


Jrọl,.-.. AWỌN PBALMU 8. 


2 Fi etí si ohùn ẹkún mi, Ọbba mi, ati 
Ọlọrun mi : nitori pe ọdọ rẹ li emi o ma 
gbadura sì. 

3 Ohùn mi ni ìwọ o gbẹ li owurọ, JEHOFA; 
li owurọ Ii emi o gbà adura mì sgi ọ, emi o sì 
ma wòke. 

4 Nitori ti iwọ kì iṣe Ọlọrun ti ṣe ima- 
didùn si ìwa buburu : bẹ ẹni buru kò le ba 
o gbé. 

5 Awọn enia gberaga kì yio duro niwaju rẹ: 
ìwọ korira gbogbo awọn oniṣẹ ẹ̀ṣọ. 

6 Iwọ o pa awọn ti nsọ idalẹ run: JEHOFA 
yio korira awọn ẹni ẹ̀jẹ ati ẹnì ẹ̀tan. 

7 Kugbọn bi o ṣe ti emi, emi o wá sinu ìle 
rẹ li ẹ̀pọlọpọ inu rẹ̀; ninu ẹ̀ru rẹ li emi o 
gbadura gi tempeli roimọ rẹ. 

8 Tẹ mi, JEHOFA, ninu ododo rẹ, nitori 
awọn ọtá mi : mu ọna rẹ tẹ tàra ni iwaju 


mi. 

9 Nitori ti otitọ kan kò si li ẹnu ẹnikẹni 
wọn ; ika-kika ni iha inu wọn : isa-okú ti 
o ṣí.silẹ Ii ọfọn wọn; ahọn wọn-ni nwọn fi 
npọn-nì. 

10 Iwọ da wọn lẹbi, Ọlọrun ; ki nwọn ki o 
ti ipa ìmọ ara wọn ṣubu; já wọn kuro ninu 
Ọpọlọpọ irekọja wọn; nitori ti nwọn ti ṣọtẹ 
BI Ọ. 

11 l,yugbọn ij jẹ kì gbogbo awọn ti o gbọkẹle 
ọ ki o yẹ̀; lai ki nwọn ki o ma hé fu ayọ, 
nitori ti iwọ dabobo wọn : jẹ kì awọn ti o fẹ 
orukọ rẹ pẹlu ki nwọn ki o ma yọ nipa rẹ. 

12. Nitori ti iwọ, JEHOFA, ni yio bukún u fu 
olododo ; oju-rere ni iwọ o fi yi i ká bi asà. 


288 


AWỌN PBALMU 6,7.. Ijọl. 


ALẸ IJỌ. 1. 
PSALMU 6. 


JO má ge ba mi wi ni ibinu rẹ, ki 
ìwọ ki o má ṣe nà mi ni gbigbona ibi- 
nujẹ rẹ. . 

2 JEHOFA, sánu fu mi; nitori aìlera mi : 
JEHOFA, mu mi lara da; nitori ti ara kan 
egungrun mi. 

3 Ara kan ọkkàn mi gogo pẹlu : ṣugbọn 
ìwọ, JEHOFA, yio ti pẹ to ? 

4 Pada, JEHOFA, gbà ọkkàn mi là : gbà mi 
là nitori ànu rẹ. 

5 Nitori ti kò si iranti rẹ ninu okú : ninu 
isa-okú tani yio dupẹ fu ọ? 

6 Agara ikerora mì da mi ; li oru gbogbo li 
emi nmu ẹní mi fò li oju omi; emi fi omije 
yin ibùsun m1. 

7 Oju mi bajẹ tan nitori ibìnujẹ ; o di ogbé 

tan nitori gbogbo awọn ọtá mi. 

"8 Ẹ lọ kuro lọdọ mi, gbogbo ẹnyin oniṣẹ 
ẹ̀ṣẹ; nitorì ti JEHOFA gbẹ ohùn ẹkún mi. 

9 JEHOFA gbọ ẹ̀bẹ mi; JEHOFA yio gbà 
adura mi. 

. 10 Jẹ ki oju ki o tì gbogbo awọn ọtá mi, ki 
ara ki o kan wọn gogo: jẹ kì nwọn kì o pada 
ki oju ki o tì wọn li ojijì. 


PSALMU 7. 


i ne) Ọlọrun mi, iwọ ni mo gbẹkẹ mi 
gbà mì lọwọ gbogbo awọn ti nge 

inunibini si mi, ki o sì yọ mi kuro. 
2 Ki o má ba fà ọkkàn mi ya bì kiniu, a ya 
a pẹrẹpẹrẹ, nigbati kò si olugbala. 
289 U 


Ijọ 1... AWỌN PBALMU 7. 


3 JEHOFA, Ọlọrun mi, bi mo ba yẹ eyi; bi 
ẹ̀ṣẹ ba mbẹ Ti ọwọ mi; 

4 Bi mo ba fi ibi gan a fu ẹniti emi ti rẹ̀ wà 
li alafia ; (nitôtọ ẹniti nṣe ọtá mi li aìnidi, emi 
tilẹ gbà a là.:) 

5 Jẹ ki ọtá na ki o ṣe inunibini gì ọkkàn 
mi, ki o sì mu u; ki o tẹ̀ ẹmmí mi mọlẹ, ki o 
sì fi ọllá mi le inu ekuru. 

6 Dide, JEHOFA, ni Ibinu rẹ, gbé ara rẹ 
soke nitori ti ìkanu awọn ọtá mi : ki iwọ ki 
o 8ì jí fu mi gi idajọ ti iwọ ti pa li aṣẹ. 

7 Bẹni ìjọ awọn enia yio yi ọ ká kirì; njẹ 
nitori ti wọn iwọ pada gi oke, 

8 JEHOFA yio ge ìdajẹ awọn enia : JEHOFA, 
ṣe ìdajẹ mi, gẹgẹ bi ododo mi, ati gẹgẹ bi ìwa- 
titọ ìnu mì. 

9 Jẹ ki ìwa buburu ti awọn enia buburu 
ki o de opin; ṣugbọn mu ẹsẹ olotitọ duro : 
nitori ti Ọlọrun olododo li o ndan àiya ati 
ìnu Wò. 

10 Àbo mi mbẹ lọdọ Ọlọrun, ti o nṣe igbala 
olotitọ li àiya. 

11 Ọlọrun li onidajọ ododo, Ọlọrun sì nbinu 
sì awọn enia buburu lojojumọ ; 

12 Bi on kò ba yipada, yio sì pQn ìdà rẹ̀ 
mu; o ti fà ọrun rẹ̀ le na, o ti mura rẹ̀ silẹ. 

183 O sì ti pẹ̀se òlo ikú silẹ fu u; o ti ṣe 
ìlana ọfà rẹ̀ silẹ de awọn oninunibini. 

14 Kiye si i, o nrọbi ẹ̀ṣẹ, o sì fi ìwa ìka 
l6éyun, o sì bí eke jade. 

15 O ti ṣe ẹ̀Ọfin, o wà a, o sì bẹ̀ sìnu ihò ti 
on na wà. 

16 Ìwa ìka rẹ̀ yio sì pada gi ori ara rẹ̀, ati 
igẹ agbara rẹ̀ yio sì sọkalẹ bò si atari ara rẹ̀. 

17 Emi o yìn JEHOFA gẹgẹ bi ododo rẹ̀ : 
emi o sì kọnrin iyìn gi orukọ JEHOFA Ọgá- 
ogo 389. 

290 


AWỌN PRALMU 8,9.. Ijọ2. 


PSALMU 8. 


EHOFA, Oluwa wa, orukọ rẹ ti ni iyìn to 
lori ìlẹ aiye gbogbo ! iwọ ti o gbé ogo rẹ 
kà rekọja ọrun. 

2 Lati ẹnu awọn ọmmọ ọwọ, ati ọmmọ ọmu 
nì ìwọ ti ṣe ìlana agbara, nitori awọn ọlá rẹ̀, 
nitorì ki ìwọ kì o le mu ọtá ati olugbẹsan ni 
dakẹjẹ. 

3 Nigbati mo rò awọn ọrun rẹ, igẹ ika ọwá 
rẹ, oṣupa ati irawọ, ti iwọ ti ge ìlana silẹ. 

4 Kili enia, ti ìwọ fi nge iranti rẹ̀? ati 
ọmmọkọnri enia, tì ìwọ fi mbẹ̀ ẹ wò ? 

5 Iwọ sá da a li onirẹlẹ diẹ jù awọn angeli 
lọ, iwọ sì ti fi ogo ati ọllá de e li ade. 

6 Iwọ mu u jọbba iṣẹ ọwọ rẹ; ìwọ bì fi 
ohun gbogbo sabbẹ ẹsẹ rẹ̀ ; 

7 Awọn agutan atì awọn malu gbogbo, ati 
awọn ẹranko igbẹ pẹlu ; 

8 Awọn ẹiyẹ ti oju ọrun, ati awọn ẹja ninu 
okun, ati ohun-kohun tì o nkọja lọ nipa ẹ̀na 
okun. 

9 JEHOFA, Oluwa wa, orukọ rẹ ti ni ìyìn to 
lori ilẹ aiye gbogbo. 


OWURỌ IJỌ. 2. 
PSALMU 9. 


MI o yìn ọ, JEHOFA, ti gbogbo àiya mi ;. 
emi o fi gbogbo igẹ iyanu rẹ hàn. 

2 Emi o yò, emi o sì ge inu-didùn si ọ; emi 
o Bì kọnrin ìyìn si orukọ rẹ, ìwọ (Ọpgá-ogo 
julọ. 

3 N igbati awọn ọtá mi ba pẹhinda, nwọn o 
ṣubu, nwọn o sì ṣegbé ni ìwaju rẹ, 

4 Nitori iwọ li o ti mu ìidajẹ̀ ati idi ẹ̀ran 

291 Ua 


Iijọ2.... AWỌN PSALMU 9. 


mi duro; ìwọ li o joko lori ìtẹ̀ ti o nṣe idajẹ 
ododo. 

5 Iwọ ba awọn keferi wi, iwọ pa awọn enia 
buburu run, iwọ pa orukọ wọn rẹ̀ lai ati 
lailai. 

6 Iwọ ọtá,iparun wọn-ni de opin lailai : iwọ 
li o sì ti run awọn ilu-nla; iranti wọn sì ti 
run pẹlu wọn. 

7 Kugbọn JEHOFA yio wà titi lailai: o ti tẹ 
ìtẹ̀ rẹ̀ silẹ fu idajẹ. 

8. Yio sì ṣe idajọ aiye li ododo, yio ṣe idajẹ 
fu awọn enia li otitọ ìwa. 

9 JEHOFA ni yio ge àbo awọn ẹni inilara, 
àbo ni igba ipọnju, 

10 Awọn ti o sì mọ Orukọ rẹ nwọn o gbẹkẹ 
wọn le ọ: nitori iwọ, JEHOFA, kò ti kẹ awọn 
ti nṣe afẹri rẹ̀ sìlẹ. 

. 11 Ẹ kọnrin ìyìn si JEHOFA, ti o joko ni 
'Rion: ẹ fi iṣẹ rẹ̀ hàn ninu awọn enia. 

12 Nigbati o nwadi ẹjẹ ẹ̀jẹ, o ranti wọn : on 
kò sì gbagbé ẹkún ti awọn olupọnju. 

13 Ṣánu fu mi, JEHOFA ; rò iṣẹ̀ ti emi nṣẹ 
lọwẹ̀ awọn ti o korira mi, ìwọ ti o gbé ori mi 
Boke kuro li ẹnu ẹ̀na ikú. 

14 Ki emi ki o le ma fi gbogbo iyìn rẹ AN 
li ẹnu ẹ̀na ti ọmmọbiri Sion ; emi o ma yòẹ ni 
igbala rẹ. 

15 Awọn keferi jì sinu ẹfin ti nwọn wà : 
ninu àwọn ti nwọn dẹ silẹ li ẹsẹ ara wọn kọ. 

16 A mọ JEHOFA nipa ìdajẹ̀ ti o nṣe : igẹ̀ 
ọwọ enia buburu li a fi ndẹkùn mu ara rẹ̀. 

17 Ori awọn enia buburu jÌi a o dà si ọrun 
apadi, ati gbogbo orilẹ òde ti o gbagbé 
Ọlọrun. 

18 Nitori pe a kì yio gbagbé awọn alaìni 
nigba-gbogbo : abá ti awọn talakà kì yio 
gpegbé lailai. i 

292 


AWỌN PSALMU 10. -- Ijọ2. 


19 JEHOFA, dide; má ge jẹ ki enia ki o bori: 
jẹ ki a ṣe idajẹ awọn keferi niwaju rẹ. 

20 Dẹ̀ru bà wọn, JEHOFA : ki awọn orilẹ òde 
ki o le mọ ara wọn pe enia gá ni wọn. 


PSALMU 10. 


hi ti iwọ fi duro li òkere rere, JEHOFA ; 
éṣe ti iwọ fi fi ara pamẹ̀ ni igba ipọnju T' 

2 Ninu igberaga li enia. buburu nge inuni- 
bini si awọn talakà : ninu arekereke ti nwọn 
ge ni ki a ti mu wọn. 

8 Nitori ti enia buburu nge ileri ifẹ ọkkàn 
rẹ̀, ati oloju-kòkoro sì nsùre fu ara rẹ̀,o korira 
JEHOFA. 

4 Enia buburu, nipa igberaga oju rẹ̀, kò fẹ 
pe afẹri Ọlọrun : Ọlọrun kò si ni gbogbo 
ìronu rẹ̀. 

65 Buburu Ìi ẹ̀na rẹ̀ nigba-gbogbo ; idajọ rẹ 
fò oju rẹ̀ kọja rere ; gbogbo awọn ọtá rẹ̀, li o 


B1. 

6 O ti wi li ọkkàn rẹ̀ pe, À kì yio ṣí mi 
ni ìpò : lati iran-diran emi kì yio si ninu 
ìpọnju. 

7 Ẹnu rẹ̀ kún fu ebu, ati fu ẹ̀tan, ati 
fu itanjẹ : ìwa ìka ati ìwa asan mbẹ labbẹ 
ahọn rẹ̀. 

8 O joko ni buba ni iletò wọn-ni : ni ibi 
ìkọkọ wọn-ni 1 o npa awọn alaìṣẹ : o ti 
tẹjumọ awọn talakà nìkẹkọ. 

9 O lumé ni ibi ìkọkọ bi kiniu ninu ihò rẹ̀ : 
o lumẹ̀ lati mu talakà : a sì mu talakà, ni- 
gbati o ba fà a sinu àwọn rẹ̀. 

10 O bà, o rẹ̀ ara rẹ̀ sgilẹ, ki talakà ki o le 
bẹ̀ si ipa ọwọ agbara rẹ̀. 

11 O ti wi li ọkkàn rẹ̀ pe,Ọlọrun ti gbagbé : 
o pa oju rẹ̀mọ; on kì yio ri i lailai. 

293 


Ijọ 2... AWỌN PSALMU 11. 


12 Dide,JEHOFA ; Ọlọrun, gbé ọwọ rẹ soke: 
má ṣe gbagbé olupọnju. 

13 Íṣe ti enia buburu fi ngàn Ọlọrun ? o ti 
wi li ọkkàn rẹ̀ pe, Iwọ kì yio bòre rẹ̀. 

14 Iwọ ti ri i; nitori ti ìwọ nwò ìwa ìka 
ati iwọsi, lati fi ọwẹ̀ ara Tẹ bẹ̀re rẹ̀ ; talakà fi 
ara rẹ̀ le ọ lọwọ ; iwọ li oluranlọwọ ti alaìni- 
babba. 

15 Iwọ gẹ̀ apa ti enia buburu, ati ti gkọnri 
ìbì ni : ìwọ ṣe afẹri ìwa-buburu rẹ̀, titi iwọ 
kì yoo fi ri nkan. 

16 JEHOFA li ọbba lai ati lailai: awọn 
keferì parun kuro ni ilẹ rẹ̀. 

17 JEHOFA, ìwọ tì gbẹ ifẹ ti onirẹlẹ : iwọ o 
mu ọkkàn wọn duro, iwọ o mu etí rẹ gbé. 

18 Lati ṣe ìdajẹ alaìni-babba ati ẹni-inilara, 
ki ọkọnri aiye ki o máṣe daiya-fò-ni mọ. 


PBALMU 11. 


JEPFOFA ni mo gbẹkẹ mi le : ẹnyin ti ṣe 
wi fu ọkkàn mi pe, gá bì ẹiyẹ lọ si òke 
nyin ? 

2" 'Bá kiye si i, awọn enia buburu ti fà 
ọrun wọn le, nwọn ti fi ọfà sọn li oju ọṣán, 
ki nwọn ki o le ta li òkunkun si ọlọkkàn 
diduro. 

8 Bi ipilẹ ba bajẹ kili olododo yio ge ? 

4 JEHOFA mbẹ ninu tempeli mimọ rẹ̀, ìtẹ 
JEHOFA mbẹ li ọrun : oju rẹ̀ nwò, ipenpeju rẹ̀ 
ndan awọn ọmmọ enia, Wò. 

5 JEHOFA ndan olododo wò : gugbọn enia 
buburu ati ẹniti nfẹ ìwa agbara, ọkkàn rẹ̀ 
korira. 

6 Lori enia buburu ni yio rẹ̀jo ogun-ná ṣuṣu, 
ìná ati sulfuru, ati ìji gbigbona, : eyi ni yio ṣe 
òṣuwọn ago wọn. 

294 


AWỌN PSALMU 12, 13. Ijọ 9. 


7 Nitori ti JEHOFA olododo fẹ ododo; oju 
rẹ̀ a sì ma wò ẹniti o duro ginṣiìn. 


ALẸ IJỌ. 2. 
PSALMU 12. 


É iranlọwọ, JEHOFA; nitori ti awọn ẹni 
ìwabi-Ọlọrun dasẹ; nitori tì awọn olôòtọ 
dasẹ kuro ninu awọn ọmmọ enia. 

2 Olukuluku wọn mba ẹnikeji rẹ̀ sọ asan ; 
te ẹpọn ati ọkkàn meji ni nwọn fi nsọ. 

3 JEHOFA yio ke gbogbo òte ìipẹn-ni kuro, 
ati ahọn ti nsọrọ ohun nla : 

4 Ẹniti o wipe, Àhọn wa li awa o fi ṣẹgun ; 
te wa ni ti awa, : tani ṣe oluwa, wa? 

5 Nitori inira ti awọn talakà, nitori imí- 
ẹ̀dlọn ti awọn alaìni, JEHOFA wipe, nigbayi li 
emi o dide; emi o sì yọ ọ sgi ìbì igbala, kuro 
lọwẹ ẹniti nfẹ̀ si i. 

6 Ọrọ ti JEHOFA ẹrọ mimọ ni; bi fadaka ti 
a dà ni ileru erupẹ̀, ti a dà ni igba meje. 

7 Iwọ o pa wọn mẹ̀, JEHOFA, ìWỌ O pa 
olukuluku wọn mọ kuro lọwú iran yi lailai. 

8 Awọn enia buburu nrìn ni ìha gbogbo, 
nigbati a ba ngbé awọn enia-kenia leke. 


PSALMU 13. 


T' o ti gbagbé mi pẹ to, JEHOFA ? lailai ? 
ìwọ o ti pa oju rẹ mọ pẹ to kuro lara mi ? 

2 Emi o ti ma gbìmọ li ọkkàn mi pẹ to? ti 
emi o ma ni ibinujẹ li ọkkàn mi lojojumọ ? 
ọtá mi yio ti gbéraga sori mi pẹ to ? 

3 Rò o ki o sì gbohùn mi, JEHOFA Ọlọrun . 
mì : ṣí mi li oju, ki emi ki o má ba sùn ìgsun 
ikú; 

295 


Ijọ 3... AWỌN PSALMU 14, 16. 


4 Ki ọtá mi ki o má ba wipe, emi ti ṣẹgun 
rẹ̀; awọn ti nyọ mi lẹnu a sì ma yẹ nigbati 
a. ba ṣí mi nìpò. 

5 KWugbọn emi ti ngbẹkẹle inu rẹ; ọkkàn 
mi yio yọ ni igbala rẹ. 

6 Emi o ma kọnrìn gi JEHOFA, nitori ti o ṣe 
fu mì li ẹ̀pọlọpọ. 


PBALMU 14. 


t' IA buburu nwi li ọkkàn rẹ̀ pe, Ọlọrun 
kò si. . Nwọn bajẹ, nwọn gì nge igé irira, 
kò gì ẹnì ti o ge rere. 

2 JEHOFA bojuwò ìlẹ lati ọrun wá gara awọn 
ọmmọ enia, lati wò bi ẹnikan wà ti oyé yé, ti 
o sì nwá Ọlọrun. 

3 Gbogbo wọn li o sì yà si aparun, nwọn sì 
di eléri patapata; kò si ẹni ti nge rere, kò gi 
ẹnikan. 

4 Gbogbo awọn ti nṣigẹ ẹ̀ṣẹ kò ni ìmọ! 
awọn ẹniti njẹ enia mi bi ẹni jẹun, nwọn kò 
sì kepò JEHOFA. 

6 Nibẹ̀ ni nwọn gbé wà ni ìbẹru nla : nitori 
ti Ọlọrun mbẹ ninu ìran awọn olododo. 

6 Ẹnyin ti dojutì ìmọ awọn talakà, nitori ti 
JEHOFA li àbo rẹ̀. 

7 T'ani yio fi igbala fu Israeli lati Bion jade 
wá! nigbati JEHOFA ba mu ikolọ ogun awọn 
enia rẹ̀ pada wá, Jakobu yio yọ, inu Israeli 
yio sì dùn. 


OWURÒ IJỌ. 3. 
PSALMU 16. 
Jos tani yio ma ge atipo ninu agò rẹ ? 


tani yio ma gbé inu òké mimú rẹ ? 
296 


AWỌN PSALMU 16..-- Iọ3. 


2 Ẹniti o nrìn dede, ti nṣiṣẹ ododo, ti o sì 
nsọ otitọ lati ọkkàn rẹ̀ wá. 

3 Ẹniti kò fi ahọn rẹ̀ sẹrọ ẹni lẹhin, ti kò sì 
ge ìbi si ẹnikeji rẹ̀, ti kò sì gbà ẹ̀rọ ẹ̀gan si 
ẹnikeji rẹ̀. 

4 Lioju ẹniti enia-kenia di gigan; PI EDE 
a ma bu ọllá fu awọn ti o bẹ̀ru JEHOFA. 
Ẹniti o bura sgi ibi ara rẹ̀, ti kò sì yipada. 

5 Ẹniti kò fi owo rẹ̀ gbà elé, ti kò sì gbà 
owo ẹ̀bẹ si alaìgẹ... Ẹniti o ba ge nkan wọnyi 
kì yio yẹsẹ lailai. 


PSALMU 16. 


LỌRUN, pa mi mọ: nitori iwọ ni mo 
gbẹkẹ mi le. 

2 Ọkkàn mi, ìwọ ti wi fu JEHOFA pe, Iwọ li 
Oluwa mi : ore mi kò de ọdọ rẹ, 

3 Bikoṣe si ọdọ awọn enia mìmọẹ̀ ti o wà li 
aiye, ati gi awọn ẹni rere, lara, ẹniti didùn-inu 
mi gbogbo gbé wà. 

4 Ibinujẹ awọn ti nyara ta ọlọrun omiran li 
ọrẹ yio pọ : ẹbọ ohun mimu ẹ̀jẹ wọn li emi kì 
yio fi fu-ni, bẹni emi kì yio da orukọ wọn li 
ẹnu mi. 

5 JEHOFA nì ìpín ti ilẹ-ini mi, ati ti ago 
mi: iwọ lo mu ìla mi duro. 

6 Okùn tita bQ sọdọ mi ni ibi dara-dara; 
lòtọ, emi ni ipa ìlẹ rere. 

7 Emi o fi ibukún fu JEHOFA, ẹniti o ti nfu 
mi ni ìmọ; ọkkàn mi pẹlu nkQ mi ni wakati 
oru. 

8 Emi ti gbé JEHOFA kà iwaju mi nigba- 
gbogbo; nitori ti o wà li ọwọ ọtún mi, a kì 
yio gí mi nipò pada. 

9 Nitori na ni inu mi ge dùn, ti ogo mi sì 
nyọ; ara mi pẹlu yio simi ni ireti, 

297 


Ijọ 3... AWỌN PBATMU 17. 


10 Nitori ti iwọ kì yio fi ọkkàn mi silẹ ni 
ipò okú; bẹni iwọ kì yio jẹ ki Ẹni Mimọ rẹ 
ki o dibajẹ. 

11 Iwọ o fi ipa ẹna ìye hàn mi ; ni iwaju rẹ 
li ẹkún ayọ wà; li ọwọ ọtún rẹ ni didùn-inu 
wà, lailai. 

PSALMU 17. 


GP9 otitọ, JEHOFA, fiye si igbe mi, fi etí si 
adura m1, ti kò ti ẹnu ẹ̀tan jade. 

2 Jẹ ki idágba ẹ̀rọ mi ki o ma ti iwaju rẹ 
jade wá; jẹ ki oju rẹ ki o ma wò ohun ti o 
ge dede. 

3 Iwọ ti mẹ àiya mi; iwọ ti bẹ̀ mi wò Ji 
oru; iwọ ti dan mi wò, ìwọ kì yio sì ri nkan; 
emi ti pin-nu rẹ̀ pe, ẹnu ma kì yio ṣẹ̀. 

4 Nipa ti iṣẹ awọn enia, nipa ẹ̀rọ ẹnu rẹ 
emi ti pa ara mi mú kuro ni ipa alaparun. 

5 Fi ìrìn mi le ilẹ ni ipa rẹ, ki itẹlẹ ẹsẹ mi 
ki o má ge yẹ̀. 

6 Emi ti nkepò ọ, nitori pe iwọ o gbohùn 
mi, Ọlọrun : dẹ etí rẹ si mi, kì o sì gbọ ẹ̀rọ 
mi. 

7 Fi iṣeun-ifẹ iyanu rẹ hàn, iwọ ti ngbà 
awọn ti o gbẹkẹ wọn le ọ là, lọw awọn ti 
o dide si ọwọ ọtún rẹ. 

8 Pa mi mẹ̀ bi ẹyin-oju, pa mi mọ labbẹ 
ojiji iyẹ apa rẹ, 

9 Lọwọ awọn enia, buburu ti nforo mi, lọwọ 
awọn ọtá ọkkàn mi ti o yi mi ká kiri. 

10 Ọrá ara wọn sé wọn bò : ẹnu wọn ni 
nwọn fi nsọrọ igberaga. 

11 Nwọn ti yi wa ká nisisiyi ninu ìrin wa; 
nwọn ti gbé oju wọn le, ki nwọn ki o wọ wa 
silẹ; 

12 Bi kiniu ti nṣe iwọra si ohun ọdẹ rẹ̀, ati 
bi ẹnipe ọmmọ kiniu ti o mba ni ibi ìkọkọ. 

298 


AWỌN PBALMU 18. -— Ijọ3. 


13 Dide, JEHOFA, ṣaju rẹ̀, rẹ̀ ọ silẹ : gbà 
ọkkàn mi lọwọ awọn enia buburu, nipa idà 
rẹ: 

14 Lọwọ awọn enia nipa ọwọ) rẹ, JEHOFA, 
lọwọ awọn enia aiye, ti nwọn ni ipín ti wọn 
i aiye yi, ati ìkùn ẹniti iwọ fi ohun igura rẹ 
ìkọkọ kún : awọn ọmmọ wọn yo, nwọn a Bì 
fi iyokù ini wọn silẹ fu awọn ọmmọ wọn. 

16 Bi o ṣe ti emi. ni, emi o ma wò oju rẹ li 
ododo : yio tẹ mi lọrùn nigbati mo ba, jí li 
aworan rọ. 


ALẸ IJỌ. 3. 
PSALMU 18. 


MI o fẹ ọ, JEHOFA, agbara mi. 
2 JEHOFA li apatta mi, ati odi lagbara 
mi, ati olugbala mi; Ọlọrun mi, agbara mi, 
ẹrìti emi o gbẹkẹle; asà mi, ati iwo igbala 
mi, ati ile-iṣọ giga m1. 

3 Emi o kepò JEHOFA, ti o yẹ lati ma yìn: 
bẹli a o sì gbà mi lọw awọn ọtá mi. 

4 Ibinujẹ ikú yi mi ká, ati ìṣan awọn enia 
buburu dẹruba m1. 

5 Ibinujẹ ipò okú yi mi ká kiri : ikẹkun 
ìkú ti ṣaju mi. 

6 Ninu iṣẹ mi emi kepò JEHOFA, emi sì 
sọkun pò Ọlọrun mi : o gbohùn mi lati inu 
tempeli rẹ̀ wá, ẹkún mi sì wá si iwaju rẹ̀, 
ani si etí rẹ̀. 

7 Nigbana ni ilẹ mì, o sì wa-rìrì; ipilẹ ti 
òke pẹlu gidi, ọ sì mì, nitori tì o binu. 

8 Éfin ti ihò imọ rẹ̀ jade, ati iná lati ẹnu 
rẹ̀ wá njonirun : ẹyín nràn nipasẹ rẹ̀. 

9 O tẹri ọrun ba pẹlu, o sì sọkalẹ wá: 
òkunkun sì mbẹ Ji atẹlẹsẹ rẹ̀. 

299 


Ijọ 3... AWỌN PBATLMU 18. 


10 O sì gùn ori kerubu, o sì fò : nitôtọ, o 
fò ni iyẹ apa afẹfẹ. 

11 O fi òkunkun ge abi ìkọkọ rẹ̀; agọ rẹ̀ 
ti o yi 1 ká li omi dudu, ati awọ-sanma oju 
ọrun ti o ṣú dudu. 

12 Nipa ìmọlẹ iwaju rẹ̀, awọ-sanma gíṣu 
dudu rẹ̀ kọja lọ yìnyín ati ogun-ná. 

13 JEHOFA gán àrá pẹlu li ọrun, Ọgá-ogo 
sì fẹ ohùn rẹ̀: yinyín ati ogun-ná. 

14 Loétọ, o rán ọfà rẹ̀ jade, o sì tú wọn ká; 
o sì kọ manamana rẹ̀, o sì fi ṣẹ wọn tútu. 

15 Nigbana li awowo omi odò hàn, a sì ri 
ipilẹ aiye nipa ibawi rẹ, JEHOFA, nipa fifọn 
ẹmmí ìhò ìmọ rẹ. 

16 O ranṣẹ lati oke wá, o mu mi, o fà mi 
jade wá lati inu omi nla. 

17 O gbà mi lọwọ ọtá mi alagbara, ati lọwọ 
awọn ti o korira mi; nitori ti nwọn li agbara, 
jù mi lọ. 

18 Nwọn ṣaju mi li ọjọ ipọnju mi : ṣugbọn 
JEHOFA li alafẹhinti mi. 

19 O mu mi jade pẹlu sinu ibi nla; o gbà 
mì, nìtori ti inu rẹ̀ dùn si mi. 

20 JEHOFA gan a fu mi gẹgẹ bi ododo mi ; 
gẹgẹ bi mimọ. ọwọ mi li o san a fu mi. 

21 Nitori ti mo ti nkiye gi ẹ̀na JEHOFA, 
emi kò fi ìka yà kuro lọdọ Ọlọrun mi. 

22 Nitori pe gbogbo idajọ rẹ̀ li o wà niwaju 
mi, bẹlìi emi kò sì yẹ̀ ofin rẹ̀ kuro lọdọ mi. 

23 Emi sì duro ṣinṣin niwaju rẹ̀, emi sì 
paramọ kuro lara, ẹ̀ṣẹ mì. 

24 Nitorina ni JEHOFA ge gan a fu mi gẹgẹ 
bi ododo mi, gẹgẹ bi mimẹ ọwọ mi li oju rẹ̀. 

25. Fu alánu ni ìwọ o fi ara rẹ hàn li alánu; 
fu ẹniti o duro ṣinṣin ni iwọ O BÌ fi ara rẹ 
hàn ni diduro ṣinṣin ; 

26 F'u ọlọkkàn aron ni iwọ o fi ara rẹ bàn 


AWỌN PSALMU 18. Ijọ 3. 


ni miméẹ;; ati fu onrorò ni iwọ o fi ara rẹ hàn 
B onrorò. 

27 Nitori ti iwọ o gbà awọn olupọnju; 

ṣugbọn iwọ o sọ oju igberaga kalẹ. 

28 Nitori iwọ ni yio tàn fitila mi : JEHOFA 
Ọlọrun mi yio tàn ìmọlẹ sì òkunkun m1. 

29 Nitori pe nipa ti rẹ emi súre là inu 
ogun lọ; ati nipa ti Ọlọrun mi emi fò ori 
odi kan. 

30 Bi o ṣe ti Ọlọrun ni, ọna rẹ̀ pé : a ti 
rìdi ẹ̀rọ JEHOFA : on li asà fu gbogbo awọn 
ti o gbẹkẹle e. 

31 Nitori pe tani ge Ọlọrun, bikoṣe JEHOFA? 
tabi tani ṣe apatta bikoṣe Ọlọrun wa, ? 

82 Ọlọrun hH o fi agbara gbà mi li ọjá, o sì 
mu ọna mì pé. 

33 O ge ẹsẹ mi dabi ẹsẹ agbọnrin, o sì gbé 
mi kà ibi giga mi. 

34 O kéẹ̀ ọwọ mi li ogun jijà, bẹ$li ọrun irin 
ti apa, mi Ṣẹ̀. 

35 Iwọ ti fi asà igbala rẹ fu mi pẹlu : ọwọ 
ọtún rẹ sì gbé mi duro, ati ìwa-pẹlẹ rẹ sọ mi 
di nla. 

36 Iwọ sọ ìrin ẹsẹ mi di nla nisalẹ mi, ki 
kéko-ẹsẹ mi ki o má ge yẹ̀. 

37 Emi ti lé awọn ọtá mi, emi sì ba wọn; 
bẹli emi kò pada sẹhin titi a fi run wọn. 

38 Emi gá wọn Ì ọgbẹ ti nwọn kò fi le 
dide : nwọn gubu li abbẹ ẹsẹ mi. 

39 Nitori ti iwọ fi agbara dì mi li amure si 
ogun na : iwọ ti mu awọn ti o dide si mi 
tẹriba li ẹsẹ mi. 

40 Iwọ sì fi ọrùn awọn ọtá mi fu mi pẹlu ; 
ki emi ki o le run awọn ti o korira mi. 

41 Nwọn kigbe, ṣugbọn kò si ẹniti o gbà 
wọn : ani si JEHOFA, ṣugbọn kò da wọn li 
ohùn. ! 

901 


Ijọ 4... AWỌN PSALMU 19. 


42 Nigbana ni mo gún kun-na bì ekuru 
niwaju afẹfẹ : mo kô wọn jade bi egunrin ni 
ita. 

43 Iwọ ti yọ mi kuro ninu ìja ti awọn enia; 
iwọ fi mi jẹ olori ti awọn keferi : enia ti 
emi kò ti mọ yio ma sìn mi. 

44 Bi nwọn ba ti gburé mi, nwọn o gbà 
mi gbọ : awọn ọmmọ àjeji yio tẹ̀ ori wọn 
ba fu mì. 

465 Àiya yio pa awọn alejò, ẹ̀ru yio sì ma 
bà wọn ni ibì kọlọfin wọn. 

46 JEHOFA mbẹ; olubukún si li apatta mi; 
'ki a sì gbé Ọlọrun igbala mi leke. 

47 Ọlọrun Ì1 o ngbẹsan mi, ti o sì ṣẹ awọn 
enia fu mi. 

48 O gbà mi lọw awọn ọtá mi : pẹlu-pẹlu, 
ìwọ gbé mi leke jù awọn ti o dide si mi lọ: 
ìwọ ti gbà mi lọwọ ọkọnri alagbara ni. 

49 Nitori na li emi o ge fi ìyin fu ọ, JE- 
HOFA, NÍ awujọ awọn keferi, emi o sì ma. 
kọnrin ìyìn si orukọ rẹ. 

90 Igbala nla li o fi fu Ọbba rẹ̀; o nì fi 
inu hàn fu ẹni ator€rosi rẹ̀, fu Dafidi, atì fu 
ìríí-ọmmọ rẹ̀ lailai, 


OWURỌ IJỌ. 4. 


PSALMU 19. 


Ase, ọrun nsọrọ ogo Ọlọrun; ati ofurufu 
nfi ìṣẹ ọwọ rẹ̀ hàn. 

2 Ati ọjọ de ọjọ nfọhùn, ati oru de oru nfi 
ìmọ hàn. 

83 Kò sgi ohùn kan tabi òde kan, nibati a kò 
gbohùn wọn. 

4 Ipa wọn là já gbogbo aiye, ati ẹrọ wọn de 

opìn aiye : ninu ji" hi o gbé pagọ fu ôòrùn ;. 
i 8302 


AWỌN PSALMU 20. -— Iọ4. 


5 Tio dabi ọkọ iyawo ti njade ti ìyẹwu rẹ̀ 
wá, ti o sì nyọ bi ọkọnri alagbara lati súire asa 


je. 

6 Ijade lọ rẹ̀ ni lati opin ọrun wá, ati ayika 
rẹ̀ sì de ipìnlẹ rẹ̀ : kò sì gi ohun kan ti o fi ara 
pamẹ kuro ninu oru rẹ̀. 

7 Ofin JEHOFA pé, o nyi ọkkàn pada : ẹrí 
JEHOFA daniloju, o nsọ òpe di ọlọgbọn. 

8 Aṣgẹ JEHOFA tẹ, o nmu ọkkàn yọ : ofin JE- 
HOFA nì mìmẹ̀, o nge ìmọlẹ oju. 

9 Ẹru JEHOFA mQẹ̀, pipẹ ni titi lai; idajẹ 
JEHOFA li otitọ ati ododo patapata. 

10 Nwọn jù wura nì fifẹ, lôtọ, jù wura dara- 
dara lọ : nwọn sì dùn jù oyin lọ ati riro afara 
oyin. ' 

11 Pẹlu-pẹlu nipa wọn l'a tì ṣí irangẹ rẹ 
letí : ati ni pipamọ wọn ẹ̀re pipọ mbọ. 

12 Tali o le mọ ìgina rẹ̀? wẹ̀ mi mọ kuro 
ninu igige ìkọkọ mi. 

13 Fà iranṣẹ rẹ sẹhin pẹlu kuro ninu ẹ̀ṣẹ 
ìikugbu; má ge jẹ ki nwọn ki o jọbba mi : ni- 
gbana li emi o duro gingin, emi o sì ge alaìṣọẹ 
kuro nìnu ẹ̀ṣẹ nla ni. 

14 Jẹ ki ẹrọ ẹnu mi, ati iṣaro ọkkàn mi, ki 
o ge ìtẹwọgbà li oju rẹ, JEHOFA, agbara mi, 
ati oludande mi. 


PSALMU 20. 


/I JEHOFA kio gbohùn rẹ ji ọjọ ipọnju; 
orukọ ti Ọlọrun Jakobu ki o dábobo ọ. 
2 Kio rán iranlọwọ si ọ lati ibi mim wá, 
ki o sì tì ọ lẹhin lati Bion wá. 
8 Ki o ranti ẹbọ ọrẹ rẹ gbogbo, ki o sì gbà 
ẹbọ sìsọn rẹ, 
4 Kio fifu ọ gẹgẹ bi ti inu ọkkàn rẹ, ki o sì 
mu gbogbo ìmọ rẹ gẹ. 
303 


Ijọ4. . AWỌN PSALMU 21. 


5 Awa o sì ma yọ ni igbala rẹ, ati li orukọ 
Ọlọrun wa li awa o fi ọpágun wa de ilẹ: ki 
JEHOFA kì o mu gbogbo adura rẹ gẹ. 

6 Nigbayi ni mo to mẹ̀ pe JEHOFA gbà ẹni 
atorôrogi rẹ̀ là; yio gbọ ọ lati ọrun mimọ rẹ̀ 
wá nipa agbara ti igbala, ọwọ ọtún rẹ̀. 

7 Awọn ẹlomiran ngbẹkẹle kẹkẹ̀, awọn ẹlo- 
miran li ẹṣin; ṣugbọn awa o ranti orukọ 
JEHOFA (Ọlọrun wa. 

8 A fà wọn lulẹ nwọn sì ṣubu : ṣugbọn awa, 
dide, awa Sì duro gìngin. 

9 Gbà-ni, JEHOFA : ki ọbba ki o gbọ nigbati 
awa ba nkigbe pò e. 


PSALMU 21. 


BBA yio ma yọ li agbara rẹ, JEHOFA ; ati ni 
igbala rẹ yio ti yọ pọ to! 

2 Iwọ ti fi ifẹ ọkkàn rẹ̀ fu u, iwọ ko sì dù u 
li òre ẹnu rẹ̀. 

3 Nitori ti iwọ ti fi ibukún ore gaju rẹ̀: 
iwọ fi ade kìki wura de e li ori. 

4 O tọrọ ẹmmí lọwọ rẹ, iwọ sì fi fu u,ani 
ọjọ gigun lai ati lailai. 

5 Ogo rẹ̀ pọ ni igbala rẹ : iyìn ati ọllá nla ni 
ìwọ fi gi i lara. 

6 Nitori iwọ ti ṣe e li ẹni ibukún-fu julọ titi 
aiye : iwọ gì fi oju rẹ mu u yò gidigidi. 

7 Nitori ti ọbba gbẹkẹle JEHOFA, ati nipa 
inu ti Ọgá-ogo kì yio ṣipò pada. 

8 Ọwọ rẹ yio wá gbogbo awọn ọtá rẹ ri: 
ọwọ ọtún rẹ ni yio wá awọn ti o korira, rẹ ri. 

9 Iwọ o ge wọn bi ileru oniná ni igba ibinu 
rẹ̀: JEHOFA yio gbé wọn mì ni ibinu rẹ̀, iná na 
yio sì jé wọn pa. 

10 Ọmmọ wọn ni iwọ o run kuro ni ilẹ, ati 
ìrú-ọmmọ wọn kuro ninu awọn ọmmọ enia. 

304 


AWỌN PBALMU 22. -— Iọ4. 


11 Nitori ti nwọn nrò ibi si ọ : nwọn ngbìro 
ete ìwa-ibi, ti nwọn kì yio le ge. 

12 Nitorina ni ìwọ o ṣe mu wọn pẹhinda, 
nigbati iwọ ba fi ọfà rẹ kàn ọṣán si oju wọn. 

13 Ki ìwọ ki o ma leke, JEHOFA, li agbara 
rẹ : bẹli awa o ma kọnrin ti a o Bì ma yìn 
agbara, rẹ. 


ALẸ IJỌ. 4. 
PSALMU 2929. 


LỌRUN mi, Ọlọrun mi, €ége ti iwọ fi kọ 
mi silẹ? ti iwọ sì jina gi igbala mi, ati 
81 ohùn igbe mi ? 

2 Ọlọrun mi, emi nkigbe li ọsán, ṣugbọn iwọ 
kò dahùn; ati ni igba oru emi kò dakẹ. 

3 ugbọn mimọ ni ìwọ, ẹniti o tẹdo iyìn 
Israeli. 

"4 Awọn babba wa gbẹkẹle ọ : nwọn gbẹkẹle, 
ìwọ 8Ìì gbà, wọn. 

5 Nwọn kigbe pò ọ, a sì gbà wọn : nwọn 
gbẹkẹle ọ, nwọn kò sì damu. 

6. Ṣugbọn kòkoro li emi, kì sì ṣe enia; ẹ̀gan 
ti awọn enia, ati ẹlẹya ti awọn enia. 

7 Gbogbo awọn tio yi mi nfi mi rẹrin 
ẹlẹya: nwọn yọ sùti. òte wọn, nwọn nmì 
ori wọn, Wìp€, 

8 O gbẹkẹle JEHOFA ki o le gbà a là: jẹ 
ki o gbà a là, bi inu rẹ̀ ba dùn si i. 

9 Ṣugbọn iwọ li ẹniti o mu mi jade lati 
inu wá : iwọ li o ge ipamọ mi nigbati mo rẹ̀ 
mu ọmu ìya mi. 

10 Iwọ li a ti fi mi le lọwọ lati inu iya 
mi wá : ìwọ li Ọlọrun mi lati inu ìya mi wá. 

11 Máṣe jina si mi; nitori ti ìyọnu gumọ 
etile; nitori ti kò si oluranlọwọ. 

306. K 


Ijọ 4. AWỌN PBALMU 22. 


12 Akọ malu pìpọ Hi o yi mi ká: akọ malu 
ti Baṣan ti o lagbara rògba yi mi ká. 

13 Nwọn yà ẹnu wọn si mi, bi kiniu ti 
ndọdẹ kari, ti nke ramu-ramu. 

14 A tú mi da-nù bi omi, gbogbo egun- 
gun mi sì yẹ̀ loni ike : àiya mi dabi ada; 
o yé larin inu mì. 

15 Agbara mi di gbigbọ bi apádì; ahọn 
mi £ì di mọ mi li ẹrẹkẹ; ìwọ mu mi wá 
sinu erupẹ̀ ikú. 

16 Nitori ti awọn ajá yi mi ká: ijọ awọn 
enia buburu ti ká mi mẹ : nwọn lu mi ji ọwọ, 
nwọn sì lu mi li ẹsẹ. 

17 Mo le kà iye gbogbo egungun mi : nwọn 
nwò mi gọn. 

18 Nwọn pín aṣọ mi fu ara wọn, nwọn sBì ṣẹ 
keke si agọ ileke mi. 

19 ugbọn iwọ má ṣe jina si mi, JEHOFA: 
agbara mi, yara lati ràn mi lọwọ. 

20 Gbà ọkkàn mi lọwọ idà na; ẹni mi kan 
na ọwọ agbara, ajá nì. 

21 Gbà mi kuro li ẹnu kiniu ni: nitori ti 
iwọ ti gbohùn mi lati ibi iwo ti awọn agban- 
Tere. 

22 Emi o sgẹ̀rọ orukọ rẹ fu awọn arakọnri 
mi: 1 awujọ ijọ Ii emi o,ma yìn ọ. 

23 Ẹnyin ti o bẹ̀ru JEHOFA, ẹ yìn 1; gbogbo 
ẹnyin irú-ọmmọ Jakobu, ẹ yìn i logo : ki ẹ gì 
ma, bẹ̀ru rẹ̀, gbogbo ẹnyin irú-ọmmọ Israeli. 

24 Nitor ti kò kẹgan bẹ̀ni kò korira 
ipọnju ti awọn olupọnju; bẹ̀ni kò pa oju rẹ̀ 
mọ kuro lara rẹ̀; ṣugbọn igbeti: o kigbe pò 
e, o gbọ. 

95 Nipa ti rẹ ni ìyìn mi yio wà ninu ajọ 
nla : emi o gan ileri ifẹ mi nìwaju awọn tì 
o bẹ̀ru rẹ̀. 

26 Ọlọkkàn tutù yio jẹ yio sì tẹ ẹ lọrùn; 

8306 


AWỌN PSALMU 23. -- Ijọ 4. 


awọn ti nwá a kiri yio yìn JEHOFA : àiya 
nyìn yio wà lailai: 

27 Gbogbo opin aiye ni yio ranti, nwọn o 
sì yipada si JEHOFA : ati gbogbo ibatan ti 
orilẹ òde ni yio wolẹ sìn niwaju rẹ̀. 

28 Nitori ijọbba ni ti JEHOFA; on SgìÌ ni: 
Bálẹ ninu awọn orilẹ òde. 

29 Gbogbo awọn ti o sanra li aiye yio ma 
jẹ nwọn o sì ma Sgìn : gbogbo awọn ti nsọkalẹ 
lọ sinu erupẹ̀ yio tẹriba niwaju rẹ̀, kò gì si 
ẹniti o le pa ọkkàn ara rẹ̀ mú láye, 

30 Irú kan yio ma gìn i; a o Eì kà a ni 
iran kan fu JEHOFA. 

31 Nwọn o wá, nwọn o sì ma sẹ̀rọ ododo 
yẹ̀ fu awọn enia kan ti a o bí, pe o ti ge 


eyi. 


PSALMU 23. 


N Iree A rR li oluṣọ agutan mi; emi kì yio 
ge alaìnì. 

2 O mu mi dubulẹ ninu papa oko tutù; 
o mu mi lọ si ìha omi didakẹ-rọrọ. 

38 O mu ọkkàn mi pada; o mu mi lọ nipa 
ẹna ododo nitori ti orukọ rẹ̀. 

4 Nitôtọ, bi mo tilẹ nrìn larin afonifoji ti 
ojiji ikú, emi kì yio bẹ̀ru ibi kan; nitori ti 
ìwọ pẹlu mi; ọgọ rẹ ati ọpá rẹ 'nwọn ntù 
mi ni inu. 

5 Iwọ tẹ̀ tabeli onjẹ silẹ niwaju mi h oju 
awọn ọtá mi; ìwọ dà orôáro gi mi li ori; 
ago mi Bì kún akúin Wọ gi ilẹ. 

6 Nitôtọ, ire ati inu ni yio ma tẹ̀ mi lẹhin 
li ọjọ aiye mi gbogbo; emi o sì ma gbé inu 
ile JEHOFA lailai. 


907 Ka 


Ijọ 5... AWỌN PBALMU 24, 28. 


OWURỌ IJỌ. 5. 
PSALMU 24. 


I JEHOFA ni ìlẹ, ati ẹkún rẹ̀; aiye, ati 
awọn ti o tẹdo ginu rẹ̀. 

2 Nitori ti o fi ìdí rẹ̀ sọlẹ lori awọn okun, 
o sì gbé e kalẹ lori awọn ìgṣan-omi. 

3 Tani yio gùn ori òke JEHOFA lọ? tabi 
tani yio duro ni ibi mimQ rẹ̀ ? 

4 Ẹniti o li ọwọ mimQ, ati àiya funfun : 
ẹniti kò gbé ọkkàn rẹ̀ goke si asan, ti kò sì 
bura ẹ̀tan. 

5 On ni yio ri ibukún gbà lọwẹ̀ JEHOFA, 
ati ododo lọwọ Ọlọrun ti igbala rẹ̀. 

6 Eyi ni iran awọn ti nṣe afẹri rẹ̀, ti nṣe 
afẹri oju rẹ Ọlọrun Jakobu. 

7 Ẹi gbé ori nyin goke, ẹnyin ẹnu ẹ̀na; kiẹ 
Bì gbé nyin goke, ẹnyin ilẹkun aiye-raiye; 
Ọbba ogo yio sì wọ inu ile lọ. 

8 Tali Ọbba ogo yi! JEHOFAtio leti osì 
lagbara, JEHOFA tì o lagbara li ogun. 

9 Ẹ gbé ori nyin soke, ẹnyin ẹnu ọna; ani 
ki ẹ gbé wọn goke, ẹnyin ilẹkun aiye-raiye : 
Ọbba ogo yio sì wẹ inu ile lọ. 

10 'T'li Ọbba ogo yi? JEHOFA awọn ọmmọ 
ogun, on na li Ọbba, ogo. 


PSALMU 25. 
Jose iwọ ni mo gbé ọkkàn mi goke 
2 Ọlọrun mi, emi gbẹkẹle ọ : má ge jẹ ki 
oju ki o tì mi, má ge jẹ ki awọn ọtá mi ki o 
. Ù ọ 
mi. 


3 Létọ, má ge jẹ ki oju ki o tì ẹnikẹni ti 
908 


AWỌN PBALMU 25... IJọ5. 


o duro tì ọ : awọn ti nṣẹ̀ li àinidi li oju 
o tì. 

4 Fi ẹ̀na rẹ hàn mi, JEHOFA; kẹ̀ mi ni 
ipa ti rẹ. 

5 Sìn mi li ẹ̀na otitọ rẹ, ki o sì kẹ mi: 
nitori ìwọ li Ọlọrun igbala mi; ìwọ ni mo 
duro tì hi ọjọ gbogbo. 

6 JEHOFA, ranti inu ati igeun-ìfẹ rẹ ti o 
ni irọnu; nitori tì nwọn ti wà ni igba htijọ. 

7 MÁ ṣe ranti ẹ̀ṣẹ igba. ewe mi, ati irekọja 
'mi : gẹgẹ bi inu rẹ ìwọ ranti mi, JEHOFA, 
nitori ore rẹ. 

8 Rere ati diduro ni JEHOFA : nitorina, ni 
yio ṣe ma kọ ẹlẹṣẹ li ọna, na. 

9 Ọlọkkàn tutù ni yio tẹ̀ li ẹna ni ìdajẹ̀, 
ati ọlọkkàn tutù ni yio ké li ẹ̀na rẹ̀. 

10 Gbogbo ipa JEHOFA li Anu ati otitọ fu 
ìríí awọn ti o pa, majẹmu rẹ̀ ati ẹrí rẹ̀ mọ. 

11 Nitori orukọ rẹ, JEHOFA, dari ẹ̀gẹ mi jì, 
nitori ti o tobi. 

12 Ọkọnri ewo li o bẹ̀ru JEHOFA? on ni 
yio kọ li ẹ̀na ti yio yàn. 

13 Ọkkàn rẹ̀ yio joko ninu ire, irú-ọmmọ 
rẹ̀ yio sì jogún aiye. 

14 Aṣiri JEHOFA wà pẹlu awọn ti o bẹ̀ru 
rẹ̀; yio sì fi wọn mọ majẹmu rẹ̀. 

15 Oju mi mbẹ sipa ti JEHOFA, lai; nitori 
ti yio fà ẹsẹ mi yọ kuro ninu àwọn na. 

-.16 Yipada gi mi, ki o sì ṣánu fu mi; nitori 
ti mo di ofo, mo sì di olupọnju. 

17 Igṣẹ̀ àiya mi di pupọ : iwọ mu mi jade 
ninu ipọnju mì. 

18 Wò ipọnju mi ati irora mi; kì o sì 
dari gbogbo ẹ̀ṣọ mi jì mi. 

19 Wò awọn ọtá mi, nwọn sá pọ; nwọn 
BÌ korira mi ni irira ìka. 

20 Pa ọkkàn mi mẹ, ki o sì gbà mi: 

309 


Iọ 5... AWỌN PSALMU 26. 


má ṣe jẹ ki oju ki o tì mi; nitori ti mo 
gbẹkẹ mi le ọ. 

21 Jẹ ki ìwa-titọ ati iduro ginṣin kì o pa 
mi mọ: nitori ti mo duro tì ọ. 

22 RÀ Israeli pada, ỌLỌRUN, kuro ninu igẹ 
rẹ̀ gbogbo. 


PSALMU 26. 


E' idajẹ mi, JEHOFA; nitori ti mo ti nrìn 
ninu ìwa-titọ mi : emi ti ngbẹkẹle JEHOFA 
pẹlu ; njẹ ẹsẹ mi kì yio yẹ̀. 

2 Wadi mi, JEHOFA, ki o Bì ridi mi; dan 
ọkkàn mi ati àiya mi Wò. 

3 Nitori ti iṣeun-if$ rẹ mbọ ji oju mi: 
emi sì ti nrìn ninu otitọ rẹ. 

4 Emi kò ba awọn ẹni asan joko, bẹli emi 
kì yio wọle tọ awọn alayidayida. 

5 Emi ti korira ijọ awọn onigẹ buburu; 
emi kì yio sì ba awọn enia buburu joko. 

6 Emi o wẹ̀ ọwọ mi li aìlẹgẹ : bẹli emi o sì 
yi pẹpẹ rẹ ká, JEHOFA: 

7 Kiemi ki o le fi ohùn ọpẹ rò kalẹ, ti emi 
o sì ma sọrọ gbogbo igẹ̀ iyanu rẹ. 

8 JEHOFA, emi ti nfẹ ibujoko ile rẹ, atì ibi ti 
agọ ọllá rẹ. 

9 Má ṣe ké ọkkàn mi pọ pẹlu awọn ẹlẹṣẹ, 
tabi ẹmmí mi pẹlu awọn enia, ẹ̀jẹ. 

10 Li ọwọ ẹnitì ìwa ìka mbẹ, ọwọ ọtún' 
wọn BÌ kún fu abẹtẹlẹ. 

11 Ṣugbọn bi o ṣe ti emi, emi o ma rìn 
ninu ìwa-titọ mi: rà mi pada, ki o sì ṣáinu 
fu mi. 

12 Ẹsẹ mi duro ni ibi titẹju : ninu awọn 
ìjọ lit emi o ma fi ibukún fu JEHOFA. 


310 


AWỌN PSALMU 27. -— IỌ5. 


ATẸ IJỌ. 5. 
PSALMU 27. 


J' ni ìmọlẹ mi ati igbala mi; tali 
emi o bẹ̀ru? JEHOFA li agbara ẹmmí mi; 
onọ tali emi o kọ? 

2 Nigbati awọn enia buburu, ani awọn ọtá 
mi, ati awọn abinọku mi, sumọ mi lati jẹ 
ẹran ara mi, nwọn kọgẹ nwọn ṣubu. 

3 Bi ogun tilẹ dé tì mi, àiya mi kì yio 
fò: bi ogun tilẹ ṣí mi, ninu eyi li ọkkàn mi 
yio le. 

4 Ohun kan li em$ ntọrọ li ọdọ JEHOFA, on 
na li emi o ma wá kiri; ki emi ki o le ma gbé 
inu ile JEHOFA li ọjọ aiye mi gbogbo, ki emi 
ki o le ma wò ẹwà JEHOFA, ki emi ki o sì ma, 
bòẹ̀re ninu tempeli rẹ̀. 

5 Nitori pe ni igba ipọnju on yio pa mi 
mọ ninu agé rẹ̀ : ni ibi ìkọkọ agọ rẹ̀ ni yio pa 
mi mé; yio sì gbé mi kà ori apatta kan. 

6 Nigbayi li ori mi yio gbé soke ga jù awọn 
ọtá mi lọ yiká mi : nitorina li emi o ge irubọ 
ayò ninu agé rẹ̀; emi o kọnrin, nitôtọ emi o 
kọnrin iyìn si JEHOFA. 

7 Gbohùn mi, JEHOFA, nigbati mo ba fi 
ohùn mi pò : ṣánu fu mi pẹlu, ki o sì da mi 
lohùn. 

8 Nigbati iwọ wipe, Ẹ ma wá oju mi, àiya 
mi wi fu ọ pe, JEHOFA, Oju rẹ Ìi emi yio 
ma wá. 

9 Má ṣe pa oju rẹ mọ rére kuro fu mi; má gò 
fi ibinu ga irangẹ rẹ tì : iwọ li o ti nṣe iran- 
lọwọ mi ; má fi mi silẹ, bẹ̀ni ki o má ge kẹ mi, 
Ọlọrun igbala mi. ; 

10 Nigbati babba ati iya mi kọ mi silẹ, 
nigbana ni JEHOFA yio tẹwọgbà mi. 

311. - 


Ijọ 5... AWỌN PSALMU 28. 


11 Kẹ mi li ẹ̀na rẹ, JEHOFA, ki o sì tẹ mi li 
ọna gbangba, nitori awọn ọtá mi. 

12 Má ge fi mi le afẹ awọn ọtá mi lọwò : 
nitori ti awọn ẹlẹri eke dide gi mi, ati irú awọn 
ti nmi ẹmmí ìka. 

13 O rẹ̀ mi tan, bikoge bi mo ti gbagbò lati 
ri ìro JEHOFA, ni ìlẹ aláye. 

14 Duro tì JEHOFA : ki o SìÌ tújuka, yio sì 
mu ọ Ì àiya le : mo ni, duro tì JEHOFA. 


PSALMU 28. 


TP?' JEHOFA, apatta mi li emi o kigbe pẹ̀; 
má ṣe dakẹ si mi: bi iwọ ba dakẹ sgi mi, ki 
emi ki o má ba dabi awọn ti o lọ sinu ihò. 

2 Gbohùn ẹ̀bẹ mi, nigbati mo ba, nkigbe pò 
ọ, nigbati mo ba gbé ọwọ mi soke siha ibi 
mim? rẹ. 

3. Má ṣe fà mi lọ pẹlu awọn enia buburu, ati 
pẹlu awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ, ti nsọrọ alafia, si ẹnikeji 
rẹ̀, ṣugbọn ìwa ìka mbẹ li ọkkàn wọn. 

4 Fi fu wọn gẹgẹ bi iṣe wọn, ati gẹgẹ bi ìwa 
buburu ete wọn : fi fu wọn nipa iṣẹ ọwọ wọn; 
fi òre wọn fu wọn. 

5 Nitori ti nwọn kò kà igẹ JEHOFA sgi, bẹni, 
tabi ṣiṣe ọwẹ rẹ̀, on yio run wọn, kì yio sì gbé 
wọỌn r£. 

6 Olubukun ni JEHOFA, nitori ti o tì ngbo- 
hùn ẹ̀bẹ mi. 

7 JEHOFA li agbara ati asà mi; on li àiya 
mi gbẹkẹle, a sì nràn mi lọwéẹ̀ : nitorina ìnu 
mi dùn jọjọ; emi o sì ma fi orìn mi yìn 1. 

8 JEHOFA li agbara wọn, on sì li agbara 
igbala ti ẹni atorôrosi rẹ̀. 

9 Gbà awọn enia rẹ là, ki o gì bugi 1 fu 
ilẹ-ini rẹ : ma bẹ̀ wọn pẹlu, ki o sì ma gbé 
wọn leke lailai. 

312 


AWỌN PSALMU 29,30.. Igjọ6. 


PSALMU 29. 


FIFU JEHOFA, ẹnyin ọmmọ alagbara, ẹ 
fi ogo ati agbara fu JEHOFA. 

2 Ẹ fi ọllá fu JEHOFA, ti o yẹ fu orukọ rẹ̀; 
ẹ ma sìn JEHOFA ninu ẹwà mimọỌ rẹ̀. 

3 Ohùn JEHOFA mbẹ lori omi pupọ : Ọlọrun 
ogo nsán àrá : JEHOFA mbọ lori omi nla 
pupọ. 

4 Ohùn JEHOFA li agbara; ohùn JEHOFA 
k(úin fu ọllá nla. 

5 Ohùn JEHOFA nfà igi opepe ya; léòtọ, 
JEHOFA nfà igi opepe Lebanon ya. 

6 Ù mu wọn fò pẹlu bi ọmmọ malu; 
Lebanon on Birion bi ọmmọ agbanrere. 

7 Ohùn JEHOFA nyà bi ọwọ iná. 

8 Ohùn JEHOFA nmì agìnjù; JEHOFA nmì 
apmìnjù Kadegi. 

9 Ohùn JEHOFA li o nmu abo agbọnrin bí, 
o sì fi igbé didi hàn : ati nìnu tempel: rẹ̀ h 
olukuluku nsọrọ ogo rẹ̀. 

10 JEHOFA joko lori ìṣgan-omi;  nìtòtọ, 
JEHOFA joko li Ọbbq lailai. 

11 JEHOFA yio fi agbara fu awọn enia rẹ̀; 
JEHOFA yio fi alafia busi i fu awọn enia rẹ̀. 


OWURỌ IJỌ. 6. 
PSALMU 30. 


MI o kokikí rẹ, JEHOFA; nitori iwọ lio 
gbé mi leke, ti iwọ kò sì jẹ ki awọn 
ọtá mi ki o yẹ̀ mi. 
2 JEHOFA (Ọlọrun mi, emi nkigbe pò ọ, iwọ 
Bì ti mu mai lara da. 
3 JEHOFA, iwọ ti yọ ọkkàn mi jade kuro 
9183 


Ijọ 6... AWỌN PSALMU 831. 


ninu isà okú : iwọ sì pa mi mẹ láye, ki emi 
ki o ma ba lọ sinu ihò. 

4 Kọnrin gi JEHOFA, ẹnyin enia rẹ̀ mimú, ki 
ẹ sì ma dupẹ ni iranti ti ìwa mimé rẹ̀. 

5 Nitori pe ni iṣẹjukan ni ibinu rẹ̀ pẹ, li 
oju-rere rẹ̀ nì ìye gbé wà; bi ẹkún pẹ di alẹ 
kan, ṣugbọn ayò mbọ li owurọ. 

6 Ati ninu alafia mi emi ni, ipò mi kì yio 
pada lailai. 

7 JEHOFA, nipa, oju-rere rẹ, iwọ ti mu òke 
mi duro gingin : iwọ pa oju rẹ mQ, ẹnu yọ 


mi. 

8 Emi kigbe pò ọ, JEHOFA ; ati si JEHOFA li 
emi mbẹ̀bẹ mi. 

9 Ere kili o wà li ẹ̀jẹ mi, nigbati mo ba 
lọ sinu ihò? Érupẹ̀ ni yio ma yìn ọ bi? on 
ni yio ma gọ otìtọ rẹ bi? 

10 Gb, JEHOFA, ki o sì ṣánu fu mi : JEHOFA, 
ìwọ ma ṣe oluranlọwọ mi. 

11 Iwọ ti sọ ikánu mi di ijá fu mi; ìwọ 
ti bẹ aṣọ ẹ̀fọ mi kuro, iwọ sì fi ayọ di mi 
li amure idi. 

12 Nitori idi eyi ki ogo mi ki o le ma 
kọnrin si ọ, ki o má sì ge dakẹ.. JEHOFA 
Ọlọrun mi, emi o ma fi ìyìn fu ọ lailai. 


PSALMU 31. 


Na SA be iwọ ni mo gbẹkẹ mi le; má ge 
jẹ ki oju ki o tì mi lai: gbà mi ninu 
ododo rẹ. 

2 Dẹ etí rẹ silẹ si mi; gbà mi nisisiyi : 
iwọ ma ṣe apatta agbara mi, fu ile àbo lati 
gbà mi jà. 

3 Nitori iwọ li apatta mi ati odi mi ; nito- 
rina nitori orukọ rẹ ma ṣe ìtẹ mi, ki o SÌ 
ma, ṣe amọna, mi, 

314 


AWỌN PSALMU 31... Ijọ6. 


4 Yọ mi jade ninu àwọn ti nwọn nà silẹ 
fu mi nìikẹ̀kọ : nitori ìwọ li agbara mi. 

5 Li ọwé rẹ ni mo fi ẹmmí mi le :awọ li 
o ti rà mi silẹ, JEHOFA (ỌJlọrun otitọ. 

6 Émi ti korira. awọn ẹniti nfi etí si eke 
asan : ṣugbọn emi gbẹkẹle JEHOFA. 

7 Emi o yọ, inu mi yio sì dùn ninu Anu rẹ: 
nitori ti iwọ ti rò ti igẹ mi; iwọ ti mò ọkkàn 
mi ninu ìpọnju ; 

8 Iwọ kò sì sé mi mẹ̀ si ọwọ ọtá ni: iwọ 
fi ẹsẹ mi tẹlẹ nibi àye nla. 

9 Ṣánu fu mi, JEHOFA, nitori ti emi wà 
ninu iṣẹ : oju mì fi ibinujẹ run, ọkkàn mi 
ati inu mi. 

10 Emi fi ibinujẹ lò ọjọ mi, ati ọdún mi ti 
on ti ìmí-ẹ̀dun : agbara mi kù nitori ẹ̀ṣẹ mi, 
awọn egungun mi sì run. 

11 Emi di ẹni ẹ̀gan ninu awọn ọtá mi 
gbogbo, ṣugbọn pẹlu-pẹlu ninu. awọn ala- 
dugbo mi, mo sì di ìbẹru fu awọn ojulumọ 
mi : awọn ti o rì mi lode nyẹra kuro fu mi. 

12 Emi di ẹni igbagbé kuro nì iye bi okú: 
emi dabi ohun òlo fifẹ. 

13 Nitori ti emi ti ngbéẹ̀ ẹ̀gan òpọ enia : 
ẹ̀ru wà niha gbogbo : nigbati nwọn ngbìmọ 
pọ si mi, nwọn gbìro ati gbà ẹmmí mi kuro. 
14 Ṣugbọn emi gbẹkẹle ọ, JEHOFA : emi 

ni, Iwọ li Ọlọrun mi. 

15 Igba mi mbẹ li ọwọ rẹ : gbà mi li ọwọ 
awọn ọtá mi, ati 1 ọwọ awọn ti nge inunibini 
Bi mi. 

16 We oju rẹ ki o mọlẹ sgi iranṣẹ rẹ lara: 
gbà mi nitori ti £nu rẹ. 

17 Má ṣe jẹ ki oju ki o tì mi, JEHOFA; 
nitorì ti emi ti nkepò ọ : enia buburu ni ki 
oju ki o tì, awọn ni ki o sì ke kuro fu ìsà okú. 

18 Awọn òte eke ni ki a mu dakẹ; ti nsọrọ 

915 


Ijọ 6... AWỌN PSALMU 32. 


ohun buburu ni igberaga ati li ẹ̀gan si awọn 
olododo. 

19 Ore rẹ ti tobi to, ti iwọ fi ṣura dẹò 
awọn ti o bẹ̀ru rẹ; ore ti iwọ ti ṣe fu awọn 
ti o gbẹkẹle ọ niwaju awọn ọmmọ enia ! 

20 Iwọ o pa wọn mẹ ni ibi ìkọkọ iwaju rẹ 
kuro ninu irera enia : iwọ o pa wọn mọ ni 
ìkọkọ ninu agọ kan kuro ninu ìja ahọn. 

21 Olubukun ni JEHOFA : nitori ti o ti fi 
iṣeun-ifẹ iyanu rẹ̀ hàn mi ni ilu-nla olodi. 

929 Nitori ti mo ti wi ni ikanju mi pe, À ke 
mi kuro niwaju rẹ : ṣugbọn iwọ ngbohùn ẹ̀bẹ 
mi nigbati mo nkepò ọ. 

23 Ẹ fẹ JEHOFA, gbogbo ẹnyin enia rẹ̀ 
mimQ : JEHOFA npa, onigbagbQ mọ, o sì san a 
li ọpọlọpọ fu awọn oniṣẹ igberaga. 

24 Ẹ tújuka, yio sì mu nyin li àiya le, 
gbogbo ẹnyin ti o ni ireti JEHOFA. 


ATẸ IJỌ. 6. 
PSALMU 32. 


BUKÚN ni fu ẹniti a dari irekọja rẹ̀ jì, 

ẹnìti a bò ẹ̀ṣẹ rẹ̀ mọlẹ. , 

2 Ibukún ni fu ọkọnri na ẹniti JEHOFA 
kò kà ẹ̀ṣẹ si lọríin, ati ninu ẹmmí ẹniti ẹ̀tan 
kò si. 

8 Nigbati mo dakẹ, egungun mi di gbigbé 
nitori igbe mi li ọjọ gbogbo. 

4 Nitori li ọsán ati li oru, ọwọ rẹ wuwo 81 
mi lara : omi ara mi sì di ọdá ẹ̀run. 

5 Emi jẹwọ ẹ̀ṣẹ mi fu ọ, ati ẹ̀ṣẹ mi li emi kò 
sì fi pamọ... Emi wipe, emi o jẹwọ irekọja mi 
fu JEHOFA : iwọ sì dari ẹbi ẹ̀ṣẹ ma jì. 

6 Nitori eyi li olukuluku ẹni ìwa-bi-Ọlọrun 

916 


AWỌN PSALMU 33. -— Ijọ6. 


yio ma gbadura sgi ọ ni igba atiri rẹ : nitôtọ 
ninu ìṣan-omi nla, nwọn kì yio sumọ ọdọ rẹ̀. 

7 Iwọ ni ibi ipamô mi; iwọ o pa mi mọ 
kuro ninu iṣẹ; iwọ o fi orin igbala yi mi ká 
kiri. 

8 Emi o fi ẹsẹ rẹ le ọna, emi o sì kẹ ọ li ẹ̀na 
ti iwọ o rìn : emi o ma fi oju mi tẹ ọ. 

9 Kiẹnyin ki o má ge dabi ẹgin, tabi bi ibaka, 
ti kò ni ìyé ninu : ẹnu ẹniti a kò le ge afi 
ijanu bọ, ki nwọn ki o ma ba sumò ọ. 

10 Ọpọ ikánu ni yio wà fu enia buburu: 
ṣugbọn ẹniti o ba gbẹkẹle JEHOFA, ánu ni 
yio yi i ká kìrì. 

11 Ki inu nyin ki o dùn niti JEHOFA, ẹ 
Bì ma yọ, ẹnyin olododọ ; ẹ sì ma kọnrin fu 
ayọ, gbogbo ẹnyin ti àiya nyin duro gingin. 


PSALMU 38. 


MA yọ niti JEHOFA, ẹnyin olododo : nitori 
ti iyìn yẹ fu ẹni diduro gingin. 

2 Ẹ ma fi dùru yìn JEHOFA : ẹ ma fi òlo 
orin mimẹ ati ohun ọnà olokùn mẹwa kọnrin-. 
BI i. 

3 Ẹ kọn orin titun si 1; ẹ ma fi ọgbọngbọn 
lù ohun ọnà orin pẹlu ariwo. 

4 Nitori ti ẹrọ JEHOFA tQ; ati gbogbo iṣẹ 
rẹ̀ li a nge nitòtọ. 

5 0 fẹ otitọ ati idajẹ : ilẹ aiye kún fu inu 
JEHOFA. 

6 Nipa ẹ̀rọ ti JEHOFA li aiye ti da; ati 
gbogbo ẹda, wọn nipa ẹmmí ẹnu rẹ̀. 

7 O gbá awọn omi okun jọ bi ẹnipe ekiti 
kan : o tò ibú jọ ni ile iṣura. 

8 Ki gbogbo aiye ki o bẹ̀ru JEHOFA : ki 
gbogbo araiye ki o ma wà ninu ẹ̀ru rẹ̀. 

917 


Ijọ 6... AWỌN PBATLMU 34. 


9 Nitori ti o gẹ̀rọ, o sì ti ṣẹ; o paṣẹ, o sì 
duro gingin. 

10 JEHOFA mu ìmọ awọn keferi di asan : 
o mu arekereke awọn enia gaki. 

11 Ìmọ JEHOFA duro lailai, ìro inu rẹ̀ lati 
iran-diran. 

12 Ibukún ni fu orilẹ òde na, Ọlọrun ẹniti 
JEHOFA ge; ati awọn enia na ti o ti yàn ṣe 
ìni rẹ̀. 

13 JEHOFA wò lati ọrun wá, o ri gbogbo 
awọn ọmmọ enia. 

14 Lati ibujoko rẹ̀ o wò gbogbo awọn araiye. 

16 O ge àiya wọn bakan na; o wò gbogbo 
awọn ìṣẹ̀ wọn. 

16 Ko si ọbba kan tì ati ọwẹ ọpọ ogun 
gbàla: a kò ti ipa agbara pupọ gbà alagbara 
là. 

17 Ohun asan li ẹgin fu igbala : bẹ̀nì kì yio 
fi agbara nla rẹ̀ gbà ẹnikẹnì là. 

18 Kiye si i, oju JEBOFA mbẹ lara awọn 
ti o bẹ̀ru rẹ̀, lara awọn ti nreti nipa ánu 


rẹ̀; 

19 Lati gbà ọkkàn wọn là lọwẹ̀ ikú, ati lati 
pa wọn mọ láye nigba ìyan. 

20 Ọkkàn wa duro dò JEHOFA : on ni iran- 
lọwọ wa ati asà wa. 

21 Nitori ti ọkkàn wa yio yọ niti rẹ̀, nitori 
ti awa ti gbẹkẹle orukọ rẹ̀ mimọ. i 

22 Ki ánu rẹ, JEHOFA, kì o wà lara wa, gẹgẹ 
bi awa ti nge ireti rẹ. 


PBALMU 34. 


MI o ma fi ibukún fu JEHOFA nigba- 
gbogbo : iyìn rẹ̀ yio ma wà li ẹnu mi 
titi lai. 
318 


AWỌN PSALMU 34. Ijọ 6. 


2 Ọkkàn mi yio ma gogo rẹ̀ niti JEHOFA : 
awọn onirẹlẹ yio gbẹ, inu wọn yio sì ma dùn. 

3 Gbé JEHOFA ga pẹlu mi, ki a sì jumọ gbé 
orukọ rẹ̀ leke. 

4 Emi ṣe afẹri JEHOFA, o sì gbohùn mi, o sì 
gbà mi kuro ninu gbogbo ìbẹru mai. 

5 Nwọn wò tẹ ọ, imọlẹ sì mọ wọn : oju wọn 
kò sì tì. 

6 Ọkọnri olupọnju yi kigbe pò, JEHOFA sì 
gbohùn rẹ̀, o sì gbà a là ninu gbogbo ipọnju 


rẹ̀. 

7 Angeli JEHOFA yi awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀ ká, 
o Bì gbà wọn. 

8 'T'ọ ọ wo, ki o sì ri pe rere ni JEHOFA : 
alabukun-fu li ọkọnri na ti o gbẹkẹle e. 

9 Ẹ bẹ̀ru JEHOFA, ẹnyin enia rẹ̀ mim : 
nitori ti kò si aìni fu awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀. 

10 Awọn ọmmọ kiniu a ma ge alaìni, ebi a sì 
ma pa wọn : ṣugbọn awọn tì nwá JEHOFA kì 
yio ge alaìni ohun ti o dara. 

11 Wá, ẹnyin ọmmọ, fi etí si mi :emi o kọ 
nyìn ji ẹ̀ru JEHOFA. 

12 Ọkọnri ewo Ì o nfẹ ìye, ti o sì nfẹ ọjọ 
pipẹ, ki o le ma ri rere ? 

13 Pa ahọn rẹ mọ kuro ninu ibi, ati ẹ̀te 
rẹ kuro li ẹ̀tan sìsọ. 

14 Lọ kuro ninu ibi, ki o sì ma ge rere; 
ma, wá alafia, ki o sì lepa rẹ̀. 

15 Oju JEHOFA mbẹ lara awọn olododo, etí 
rẹ̀ sì ṣí si igbe wọn. 

16 Oju JEHOFA kan si awọn ti nge buburu, 
lati ke iranti wọn kuro lori ilẹ. 

17 Awọn olododo nke, JEHOFA sì gbé, o sì 
yọ wọn jade ninu ìṣẹ wọn gbogbo. 

18 JEHOFA mbẹ letì ọdọ awọn ti ge oniro- 
binujẹ ọkkàn ; o sì gbà irú awọn ti ṣe onirora 
ọkkàn jà. 

919 


Dọ 7... AWỌN PSALMU 38. 


19 Ọpọlọpọ ni ipọnju ti olododo : gugbọn 
JEHOFA gbà a ninu wọn gbogbo. 

20 O pa gbogbo egungun rẹ̀ mọ : kò si 
ọkan ti o ṣẹ nìnu wọn. 

21 Ibi ni yio pa enia buburu : ati awọn ti o 
korira olododo ni yio jẹbi. 

22 JEHOFA rà ọkkàn awọn irangẹ rẹ̀ : ọkan 
ninu awọn ti o gbẹkẹle e kì yio jẹbi. 


OWURỌ IJỌ. 7. 
PSALMU 39. 


(o òran mi rò, JEHOFA, ti emi ti awọn 
ti mba mi jà : fi ìja fu awọn ti mba mì jà. 

2 Di asà on apatta mu, ki o sì dide fu ìran- 
lọwọ mi. 

3 Fà ẹ̀kọ na yọ pẹlu, ki o sì dò Ọna awọn 
ti nṣe inunibini si mi : wi fu ọkkàn mi pe, 
emi ni igbala rẹ. 

4 Ki nwọn ki o damu ki a sì tì awọn ti 
nwá ọkkàn mi loju : ki a sì mu wọn pada, 
ki a sì damu awọn ti ngbìro ipalara mi. 

5 Ki nwọn ki o dabi ìyangbo nìwaju afẹfẹ : 
ki angeli JEHOFA ki o ma lé wọn. 

6 Ki ẹ̀na wọn ki ogú òkunknn ki o sì ma 
yẹ̀: ki angeli JEHOFA ki o sì ma, ge inunibini 
Bì Wọn. 

7 Nitori pe, li aìnidi ni nwọn dẹ àwọn 
wọn sgilẹ fu mi ni ihò, ti nwọn wà silẹ fu 
ọkkàn mi lÌ1 aìlẹṣẹ. 

8 Ki iparun ki o wá ai ori ?ẹ̀ li ojijì; 
àwọn rẹ̀ ti o dẹ, ki o mu on tikara rẹ̀: 
ninu iparun na ni ki o gubu gi. 

9 Ọkkàn mi yio sì ma yọ niti JEHOFA ; 
yio sì ma yọ ninu 2 pe rẹ 


AWỌN PBALMU 385... Ijọ 7. 


10 Gbogbo egungun mi ni yio wipẹ, JEHOFA, 
tali o dabi iwọ, ti ngbà talakà lọwọ awọn ti 
o li agbara jù u lọ, ani talakà ati alaìni, 
lọwẹ ẹniti mbà a jẹ? 

11 Awọn ẹlẹri eke dide; nwọn kà ohun ti 
emi kò mẹ sì mi lọrùn. 

12 Nwọn fi buburu san ore fu mi lati gbà 
mi li ọkkàn lọ. 

13 Ṣugbọn bi o ge tì emi ni, nigbati ara 
wọn kò dá, aṣọ àwẹ ji aṣọ mi : mo fi àwẹ 
rẹ̀ ọkkàn mi silẹ; adura mi sì pada si mi li 
àiya. 

14. Emi ge ara mi bi ẹnipe ọré tabi arakọnri 
mi tilẹ ni; emì fi ibinujẹ tẹriba bi ẹniti nṣọfọ 
iya rẹ̀. 

15 Ṣugbọn ninu ipọnju mi nwọn yẹ̀, nwọn 
sì ké ara wọn jọ : awọn enia-kenia, ké ara 
wọn jọ si mi, emì kò sì mẹ̀;; nwọn nfà mi 
ya, nwọn kò dakẹ : 

16 Pẹlu awọn agabagebe ẹlẹya li apejẹ, 
nwọn npa, ehin wọn 81 mì. 

17 OruwWA, iwọ o ti ma, wò pẹ to! yọ ọkkàn 
mi kuro ninu iparun wọn, ẹni mi kan na 
lọwọ awọn kiniu. 

18 Emi o ge ọpẹ fu ọ ninu ajọ nla ni : emi 
o ma yìn ọ li awujọ ẹ̀pọ enia. 

19 Má ṣe jẹ ki awọn ti nṣe ọtá mi lodi ki 
o yọ mi; bẹ̀ni ki o má sì ṣe jẹ ki awọn ti 
o korira mi li aìnidi ki o ma gẹju gi mi. 

20 Nitori ti nwọn kò sgẹ̀rọ alafia. : ṣugbọn 
nwọn humọ ọran ẹ̀tan si awọn enia. jẹjẹ ilẹ na. 

21 Nit6to, nwọn ya ẹnu wọn silẹ si mi, nwọn 
wìp€6, À, 8, oju wa ti ri ì. 

22 Eyi ni ìwọ ti rì, JEHOFA : má ge dakẹ : 
OLUWA, má ge jina gi mì. 

23 Rú ara rẹ soke, ki o sì jí si idajẹ mi, 
ati si ẹran mi, Ọlọrun mi ati OLUWA mi. . 

321 Y 


Lọ 7... AWỌN PBALMU 36. 


24 SE idajọ mi, JEHOFA Ọlọrun mi, gẹgẹ bi 
ododo rẹ; ki o má sì ge jẹ ki nwọn ki o 


yọ mi 

25 Má ṣe jẹ ki nwọn ki o wi ninu ọkkàn 
wọn pe, AÀ, bẹli awa nfẹ ẹ: má ge jẹ ki nwọn 
ki o wipe, Awa ti gbé mì i. 

26 Ki oju ki o tì wọn ki nwọn ki o sì 
damu pọ, ti nyọ si ifarapa mi : ka a fi itiju 
ati àbukun wọ wọn li aṣọ ti ngberaga si mi. 

27 Jẹ ki nwọn ki o ma hé fu ayọ, nwọn 
o BÌ ma ge inu didùn, ti nge oju-rere gi ododo 
mì : lôtọ ki nwọn ki o ma wi titi pe, JEHOFA 
ni ki a ma gbéga goke, ti o ni inu dìdùn 8 
alafia iranṣẹ rẹ̀. 

28 Ahọn mi yio sì ma gẹrọ ododo rẹ, ati ti 


ìyìn rẹ li ọjọ gbogbo. 
PBALMU 36. 
o" A ti enia buburu wi ninu ọkkàn 


mi pe, ẹ̀ru Ọlọrun kò si niwaju rẹ̀. 

2 Nitori ti o npQn ara rẹ̀ li oju ara rẹ̀, titi 

a o fi ri ẹ̀gẹ rẹ̀ di irira. 
rọ ẹ̀nu rẹ̀ li ẹ̀ṣẹ on ẹ̀tan : o ti fi iṣe 

ọgbọn ati ige rere sgilẹ. 

4 O agbìro ìwa ìka lori ẹní rẹ̀ : o fi ara dẹ 
ẹ̀na ti kò dara; on kò korira ibi. 

5 JEHOFA, finu rẹ mbẹ li ọrun ; otitọ rẹ dé 
awọ-Banma. 

6 Ododo rẹ dabi òke Ọlọrun; ibú nla ni 
ìdejẹ̀ rẹ : JEHOFA, ìwọ pa enia ati ẹranko 


7 Ọlọrun, iṣeun-ifẹ rẹ ti dara to! nitori 
na h awọn ọmmọ enia yio ma gbẹkẹ wọn le 
abbẹ ojiji iyẹ apa rẹ. 

8 Oréro ile rẹ yio tẹ̀ wọn lọrùn gidigidi; 
ìwọ o sì mu wọn mọmi ninu odò ìfẹ̀ rẹ. 

322 


AWỌN PEBALMU 37. Ijọ 7. 


9 Nitori pe pẹlu rẹ li orisun ìye wà : ninu 
ìmọlẹ rẹ l1 awa o ma ri imọlẹ. 

10 Mu iṣeun-ifẹ rẹ pẹ si awọn ti o mẹ̀ ọ; 
ati ododo rẹ fu awọn ti alàiya diduro. 

11 Má ṣe jẹ ki ẹsẹ agberaga ki o wá si mi, 
ki o má sì jẹ kì ọwọ enia buburu ki o ṣí mi 
ni ipò. 

12 Nibẹ̀ Ii awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ gbé ṣubu : a rẹ̀ 
wọn sìlẹ, nwọn kì yio sì le dide. 


ALẸ IJỌ. 7. 
PSALMU 37. 


MÁ SE ikanra nitori awọn oluṣe buburu, ki 
ìwọ ki o máge ilara nitori awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ. 

2 Nitori ti a o ke wọn lùlẹ nisisiyi bi iko- 
riko, nwọn o sì rọ bi eweko tutù. 

3 Gbẹkẹle JEHOFA, ki o gÌ ma ge rere; 
bẹ̀ni iwọ o ma gbé ilẹ na, nitôtọ li a o sì ma 
bẹ ọ. 

4. Me ìfẹ inu ara rẹ si JEHOFA pẹlu, on o sì 
fi if$ inu rẹ̀ fu ọ. 

5 Fi ẹỌQna rẹ le JEHOFA lọwọ; gbẹkẹle e 
pẹlu; yio sì mu u gẹ. 

6 Yio sì mu ododo rẹ jade bi ìmọlẹ, ati 
ìdajẹ̀ rẹ bi ọsán gangan. 

? Iwọ simi niti JEHOFA, ki o gì fi stiru 
duro dò e : má ge ikanra nitori ẹniti o nṣe 
rere li ẹ̀na rẹ̀, nitori ọkọnri ne ti o nmu 
òro buburu ṣẹ. 

8 Dakẹ inu bíbi, ki o sì kẹ̀ ikan-nu silẹ: 
má ge ikanra bi o ti wù ki o ge lati ṣe buburu. 

9 Nitori ti a o ke awọn oluṣe buburu kuro : 
gugbọn awọn ti o duro tì JEHOFA ni yio jogún 
ìlẹ aiye. 

923 Ya 


Ijọ 7... AWỌN PSALMU 37. 


10 Nitori pe nigba diẹ, awọn enia buburu kì 
yio si: nitòôtọ iwọ o fi ara balẹ wò ipò rẹ̀ kì 
yio BÌ gi. 

11 Wugbọn awọn ọlọkkàn tutù ni yio jogún 
ilẹ aiye; nwọn o sì ma ge inu dìdùn sgi ara 
wọn ninu ọpọlọpọ alafia. 

12 Enia buburu di riìkisí si olòtọ, o sì pa 
ehin rẹ̀ keke si 1 lara. 

13 OruwA yio rẹrin rẹ̀; nitori ti o ri pe 
ọjọ rẹ̀ mbẹ̀. WIN 

14 Awọn enia buburu tì fà ìdà yọ, nwọn 
sì ti fà ọrun wọn le, lati sọ awọn talakà ati 
alaìni kalẹ, ati lati pa irú awọn ti ṣe ọlẹ̀rọ 
diduro. i 

15 Idà wọn yio wọ àiya ara wọn lọ, ọrun 
wọn yio S8Ì gẹ. 

16 Ohun diẹ ti olododo ni, o sanjù ọrẹ ti òpọ' 
awọn en1a buburu. 

17 Nitori ti a o ṣẹ apa awọn enia buburu: 
gugbọn JEHOFA di olododo mu. 

18 JEHOFA mọ ọjọ ẹni iduro ginṣiìn : ati ìlẹ- 
ìinì wọn yìo wà lailai. 

19 Oju kì yio tì wọn nì igba ibi : ati li ọjọ 
ìyan a o tẹ wọn lọrùn. 

20 $ugbọn awọn enia buburu yio gegbé, 
awọn ọtá JEHOFA yio dabi ọrá ọdọ agutan : 
nwọn o run; ẹfin ni nwọn o run si. 

21 Awọn enia buburu wín, nwọn kò si 
pada san : ṣugbọn olododo a ma ṣánu, a gì 
ma, fifu-ni. 

22 Nitori irú awọn ẹni ibukún rẹ̀ ni yio 
jogún aiye; awọn ẹni egún rẹ̀ li a o ke 
kuro. 

23 A ge ìlana ẹsẹ enia rere lati ọwẹ JEHOFA 
WÁ. : o SÌ ge inu dìdùn nipa ọna, rẹ̀. 

24 Bi o tilẹ ṣubu, a kì yio ta a nù kuro 
patapata. : nitori ti JEHOFA fi ọwọ rẹ̀ tì i. 

824. 


AWỌN PSALMU 37. — Ijọ7. 


25 Emi ti wà li ewe, emi sì dàgba; emi kò 
ti ri ki a kọ olododo silẹ, tabi ki ìrú-ọmmọ 
rẹ̀ ki o ma gagbe onjẹ. 

26 Alánu li on nigba-gbogbo, a. ma wín-ni ; 
a. sì ma, busi 1 fu ìrú-ọmmọ rẹ̀. 

27 Lọ kuro ninu ibi, ma sì ge rere; kì o sì 
ma joko lailai. 

28 Nitori ti JEHOFA fẹ idajẹ̀, kò sì kẹ 
awọn enia mimọ rẹ̀ silẹ; a sì pa wọn mẹ̀ 
lailai : ṣugbọn irú-ọmmọ ti awọn enia buburu 
li a o ke kuro. 

29 Olododo ni yio jogún ilẹ aiye, yio sì ma, 
gbé inu rẹ̀ lailai. 

30 Ẹnu olododo ni ima Sgẹ̀rọ ọgbén, ahọn 
rẹ̀ a sì ma Sọrọ ìdajọ. 

31 Ofin Ọlọrun rẹ̀ mbẹ li àiya rẹ̀; ọkan 
ninu ìrìn rẹ̀ kì yio yẹ̀. 

32 Ini buburu nṣọ olododo, o sì nwá ẹ̀na 
lati pa a. 

83 JEHOFA kì yio fi i le e lọwọ, kì yio sì 
da a lẹbi nigbati a ba nṣe idajẹ̀ rẹ̀. 

34 Duro tì JEHOFA, kì o sì ma pa ọna rẹ̀ 
mẹ, yio sì gbé ọ leke lati jogún ilẹ aiye: 
" nigbati a ba ke awọn enia buburu kuro, iwọ 
o ri1. 

85 Emi ti nri enia buburu ninu agbara nla, 
o sì fi ara rẹ̀ gbilẹ bi igi tutù nla. 

36 Ṣugbọn o kọja lọ, sì kiye si i, kò si mẹ : 
lôtọ, emi wá a kiri, ṣugbọn a kò le ri ì. 

37 Ma kiye si ẹni pipé, ki o sì ma wò ẹni 
diduro ginṣin : nitori alafia 11 opin ọkọnri na. 

38 ugbọn awọn alarekọja li a o parun pọẹ̀: 
opìn awọn enia buburu li a o ke kuro. 

39 Ṣugbọn lati ọwé JEHOFA wá ni ìgbala 
ti awọn olododo : on l agbara wọn ni igba 
ipọnju. 

40 JEHOFA yio sì ràn wọn lọwẹ̀, yio sì 

325 


Ijọ 8... AWỌN PSALMU 38. 


"gbà wọn : yio sì gbà wọn lọwẹ̀ awọn enia 
buburu, yio sì gbà wọn là, nitorì ti nwọn 
gbẹkẹle e. 


OWURÙÒ IJỌ. 8. 
PSALMU 38. 


EHOFA má ge ba mi wi ninu ibinu rẹ: 
bẹ̀ni ki o má sì ge nà mi ni gbigbona' 
ìbìnujẹ rẹ. 

2 Nitori ti ọfà rẹ kàn mQ mi ṣingin, ọwọ rẹ 
sì kì mi wò mọlẹ. 

8 Kò si ibì yìiyò li ara mi nitori ibinu rẹ ; 
bẹ̀ni kò sì alafia li egungun mi nitori ẹ̀ṣẹ mì. 

4 Nitori ti ẹ̀ṣẹ mi bori mi mọlẹ : bi ẹrù 
wuwo, o wuwo jù fu mi. 

6 Ọgbẹ mi nrùn o sì dibajẹ nitori ìwẹ̀re mi. 
6 Emi njowere; ori mi tẹ̀ ba gidigidi; emi 
ngbàwẹ rìn kiri li ọjọ gbogbo. 

7 Nitori ti ìha mi kún fu arun ẹgbin : kò sì 
Bi ilera li ara mi. 

8 Ara mi hù, o sì kan bajẹ : emi ti nke irora 
nitori aìsìmì àiya mi. 

. 9 OLUWA gbogbo ìfẹ mi mbẹ niwaju rẹ; 
irora mì kò sì pamọ kuro lọdọ rẹ. 

10 Àiya mi nmí-hẹlẹ, agbara mi yẹ̀ mi silẹ : 
bi o ṣe ti ìmọlẹ oju mi ni kò si lara mi. 

11 Awọn olufẹ ati awọn ọrẹ̀ mi duro li 
òkere kuro nì ìna mi, ati awọn ibatan mi 
duro hi òkere rere. 

12 Awọn pẹlu ti nwá ọkkàn mi dẹkun silẹ 
fu mi : ati awọn ti nwá ifarapa mi nsọrọ 
ohun buburu, nwọn sì ngbìro ẹ̀tan li ọjọ 
gbogbo. 

13 Ṣugbọn emi, bi aditi emi kò gbé; ati 
bi odi ti kò ya ẹnu rẹ̀. 

326 


AWỌN PSALMU 39. . Iọ8. 


14 Bẹ̀ni mo dabi ọkọnri ti kò gbọran, ati 
li ẹnu ẹniti ibawi kò si. 

15 Nitori, JEHOFA, iwọ li emi duro dò, iwọ 
o gbẹ, OLUWA Ọlọrun mi. 

16 Nitori ti mo wipe, Glbohùn mi, ki nwọn 
ki o ma ba yọ mi : nigbati ẹsẹ mi ba, yọ, 
nwọn o ma gbé ara wọn ga gi mi. 

17 Émi mọkun tan, ikfinu mi sì mbẹ nigba- 
gbogbo niwaju m1. 

..18 Nitori tì emi o sọ ẹ̀gẹ mi; emi o kánu 
fu ẹ̀ṣẹ mi. 

19 Kugbọn ara yá awọn ọtá mi, ara wọn 
le : awọn tì o sì korira mi laìgẹ npọ si i. 

20 Awọn ti o sì nfi buburu san rere li awọn 
ọtá mi; nitori emi ntòpa ohun ti ge rere. 

21 JEHOFA, má ge kọ mi silẹ : Ọlọrun mi, 
má ge jina gi mi. 

22 Yara lati ràn. mi lọwẹ, OLUWA igbala 
mi. 


PSALMU 39. 


O ni, emi o ma kiye si ẹna mi, ki emi 

ki o má fi ahọn mi ṣẹ̀ : emi o fi ijanu 

ko ara mi li ẹnu, nigbati enia buburu ba mbẹ 
niwaju mi. 

2 Mo fi idakẹ yadi, mo tilẹ pa ẹnu mi mọ 
kuro li ẹ̀rọ rere; ibinujẹ mi sì ru goke. 

3 Áìya mi gbona ninu mi, nigbati emi sì 
nronu ìná ràn : nigba na ni mo fi ahọn mi 
BỌTỌ. 

4 JEHOFA, jẹ ki emi ki o mò opin mi, ati 
ìwọn ọjọ mi, bi o ti ri; ki emi ki o le mẹ̀ 
igba tì mo ni nihin. 

5 Kiye si i, ìwọ ti sọ ọjọ mì dabi ibá atẹ- 
lẹwọ; ọjọ ori mi sì dabi asan niwaju rẹ : 
nitôtọ olukuluku enia ninu ijoko rere rẹ̀ asan 
ni patapata. 

827 


Ijọ 8... AWỌN PSALMU 40. 


6 Nitôtọ li aworan asan ji enia gbogbo 
nrìn : nitòtọ ni nwọn nyọ ara wọn lẹnu 
asan : o nké ọrẹ jọ, kò sì mọ ẹniti yio ké 
wọn lọ. 

7 Njẹ nisisiyi, Oluwa, kini mo duro dẹ? 
ireti mì mbẹ li ọdọ rẹ. 

8 Gbà mi ninu ìrekọja mi gbogbo : ki o má 
sì sọ mì di ẹ̀gan tì awọn enia buburu. 

9 Mo yadi, emi kò ya ẹnu mi; nitori pe 
ìwọ li o ge e. 

10 Mu ọwọ ìna rẹ kuro li ara mi : emi gegbé 
tan nipa ìja ọwẹ̀ rẹ. 

11 Nigbati iwọ ba fi ibawi kìlọ fu enia nitori 
ẹ̀ṣẹ, ìwọ a ṣe ẹwà rẹ̀ aparun bi kòkoro agọ : 
nitòôtọ asan Ni enia gbogbo. 

12 JEHOFA, gbé adura mi, ki o sì fi etí si 
ẹkún mi; ki o má ṣe pa ọnu rẹ mú gi omije 
mi : nitori alejò Hi emi lọdọ rẹ, ati atipo, bi 
gbogbo awọn babba mi tì rì. 

13 Da mi si, ki emi li agbara, ki emi ki 
o to lọ kuro 'nihinyi, ati ki emi ki o to ge 
alaìsgì. 


PSALMU 40. 


N'! diduro emi duro dò JEHOFA ; o Bì dẹti si 
mi, o SÌì gbohùn ẹkún mi. 

2 O sì mu mi gòke pẹlu lati inu ìhò kan ari- 
wo jade wá, lati inu erupẹ̀ ẹrẹ̀, o sì fi ẹsẹ mi 
kà ori apatta, o sì fi ẹsẹ ìrin mi lelẹ. 

8 O bì ti fi orin titun sì mi li ẹnu, ani orin 
ìyìn si Ọlọrun wa : ọpọ enia ni yio ri 1, ti yio 
BÌ bẹ̀ru, ti yio sì gbẹkẹle JEHOFA. 

4 Olubukún-fu li ọkọnri na ti o fi JEHOFA ge 
igbẹkẹle rẹ̀, ti kò sì kà onirera sgi, tabi irú 
awọn ti nyà gi ìha eke. 

5 JEHOFA Ọlọrun mi, ọpọlọpọ ni iṣẹ iyanu ti 
iwọ ti nge, ati ìro inu rẹ sipa ti wa : a kò le 

328 


AWỌN PSALMU 40... Ijọ8. 


kà wọn fu ọ li ẹsẹ-ẹsẹ : bi emi o wi tì emi o 
Bọrọ wọn, nwọn jù ohun kikà lọ. 

6 Ẹbọ ati ọrẹ iwọ kò fẹ; etí mi ni ìwọ ti 
gí : ọrẹ ẹbọ gigọn, ati ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ on nì ìwọ 
kò bẹ̀re. 

7 Nigbana ni mo wipe, Kiye si i, emi de : 
ninu àpo iwe ni Ì a gbé kọwe mì pe. 

8 Inu mi dùn lati ge ìfẹ rẹ, Ọlọrun mi : 
nitôto ofin rẹ mbẹ li àiya mi. 

9 Emi ti wasu ododo ninu awujọ nla : kiye 
Bi 1, emì kò pa te mi mẹ, JEHOFA, ìwọ mẹ̀. 

10 Emi kò pa ododo rẹ mú li aìya mi, emi 
ti sọrọ otitọ ati igbala rẹ : emi kò sì pa 
iṣeun-ìfẹ rẹ ati otitọ rẹ mọ kuro lọdọ ìjọ 
nla ni. 

11 Iwọ má ge fà £nu rẹ ti o rọnu sẹhin kuro 
lọdọ mi, JEHOFA : ki iṣeun-ìfẹ rẹ ati otìtọ rẹ 
ki o ma pa mi mò pẹ titi, 

12 Nitori pe ọpọlọpọ ibi li o yi mi ká kiri : 
ẹ̀ṣẹ mì dì mẹ mi, bẹlt emi kò le gbé oju wò 
oke; nwọn jù irun ori ma lọ : nitori na àiya 
mi pa mi. 

13 Ki o wù ọ, JEHOFA, lati gbà mi : JEHOFA, 
yara lati ràn mi lọwọ. 

14 Ki oju ki o tì wọn, ki nwọn ki o sì damu 
pọ, ti nwá ọkkàn mai lati parun; ki a sì lé wọn 
pada sẹhin, ki a sì dojutì awọn ti nfẹ mi ni 
ìbì. 

15 Ei nwọn ki o di ofo fu òre ìtiju awọn ti 
nw1 fu mi pe, À, 4. 

16 Ki gbogbo awọn ti nwá ọ ki o ma yẹ̀, ki 
ìnu wọn ki o sì ma dùn sgipa ti rẹ: ki irú awọn 
ti o sì fẹ igbala rẹ ki o ma wi nigba-gbogbo 
pe, Gbígbe-ga ni JEHOFA. 

17 Kugbọn talakà ati alaìni li emi; Oluwa 
sì nṣe iranti mi : iwọ ni iranlọwọ mi ati 
olugbala mi; má ge pẹ titi, Ọlọrun mi. 

829 


Ijọ 8. AWỌN PBALMU 41. 


ALẸ IJỌ. 8. ' 
PSALMU 41. 


PP! ni fu ẹniti nrò ti alaìlera, JEHOFA 
yio gbà a là ni igba ipọnju. 

2 JEHOFA yio pa a mẹ, yio sì mu u wà láye; 
a o sì bukún ọ fu u lori ìlẹ : ìwọ kì yio sì fii 
le ifẹ awọn ọtá rẹ̀ lọwọ. 

3 JEHOFA yio gbà a ni iyanju lori ẹní arun : 
iwọ o tẹ̀ ẹní rẹ̀ gbogbo ni ibulẹ arun rẹ̀. 

4 Emi wipe, JEHOFA, ṣánu fu mi : mu ọkkàn 
. mi lara da; nitori ti mo ti ṣẹ̀ si ọ. 

5 Awọn ọtá mi nsọ ibi si mi pe, Nigbawo ni 
on yio kú, ti orukọ rẹ̀ yio sì run ? 

6: Bi o ba sì wá WÒ mi, on a ma Sọrọ asan : 
àiya rẹ̀ ké ẹ̀ṣẹ jọ si ara rẹ̀ ; nigbati o ba jade 
lọ, a ma wi 1. 

7 Gbogbo awọn ti o korira mi jùmọ nsẹ̀rọ 
pẹlẹ si mi : emi ni nwọn ngbìmọ ibi mi Bi. 

8 Nwọn nwipe, Àrun buburu li o dì mẹ Ọ 
gingìn : ati idubulẹ tì o dubulẹ yi, kì yio dade 
soke mọ. 

9 Nitòtọ ọrẹ-iyọrẹ ara mi, ẹniti mo gbẹkẹle, 
ẹniti o jẹ ninu onjẹ mi, o nì gbé ara rẹ̀ ga 
Bi mì. 

10 Kugbọn iwọ, JEHOFA, ṣánu fu mi, ki o sì 
gbé mi dide, ki emi ki o le san a fu wọn. 

11 Nipa eyi ni mo mẹ̀ pe ìwọ ṣe oju-rere si 
mi, nitori ti awọn ọtá mi kò yẹ mi. 

12 Bi o sì ge ti emi ni, iwọ dì mi mu ninu 
Aa mi, ìwọ sì gbé mi kalẹ niwaju rẹ titi 


13. Olubukún ni JEHOFA, Ọlọrun Israeli, 
lailai ati lailai... . Amin, Amin. 
930 


ki AWỌN PSALMU 42. Isọ8. 


PSALMU 42. 


I agbọnrin ti ma mí-hẹlẹ si ipadò omi, Ọlọ- 
run, bẹlì ọkkàn mi nmá-hẹlẹ si ọ. . 

2 Ongbẹ Ọlọrun ngbẹ ọkkàn mi, ti Ọlọrun 
aláye : nigbawo li emi o wá, ti emi o sì yọ-ju 
niwaju (Ọlọrun ? 

3 Omije mi li onjẹ mi li ọsán ati Ì oru, 
nigbati nwọn nwi fu mi nigba-gbogbo pe, 
Ọlọrun rẹ wà ? 

4 Nigbati mo ba ranti nkan wọnyi, emi tú 
ọkkàn mai jade ninu mi : nitori ti emi ti ba 
ọpọ ijọ awọn enia lọ, emi ba wọn lọ si ile 
Ọlọrun, pẹlu ohùn ayò on ìyìn, pẹlu ọpọ awọn 
enia tì npa ọjọ mimú mẹ. 

5 ge ti ori rẹ fi tẹ̀ ba, iwọ ọkkàn mi ? ege 
ti ara rẹ kò fi lelẹ ninu mi ? iwọ ge ireti niti 
Ọlọrun : nitori ti emi o sá ma, yìn 1 sibẹ̀, fu 
ìranlọwọ oju rẹ̀. 

6 Ọlọrun mi, ori ọkkàn mi tẹ̀ ba ninu mi : 
nitori na li emi o ge ranti rẹ lati ìlẹ Jordan 
wá, ati ti awọn ara Hermon, lati òke Misari 
wá. 

7 Ibú omi npò ibú omi nipa hihé giṣàn-omì : 
gbogbo riru-omi ati bibì-omi rẹ o bò mi 
mọlẹ. 

8 Ṣugbọn JEHOFA yio paṣẹ iṣeun-ìfẹ̀ rẹ̀ 
nigba ọsán, ati li oru orin rẹ̀ yio wà pẹlu mi, ati 
adura mi si Ọlọrun emmíf mi. 

9. Emi o wi fu Ọlọrun apatta mi, fṣe ti ìwọ 
fi gbagbé mi? ẹge ti emi fi nrìn ni ìgbawẹ 
nitori ìnilara ọtá ni) 

10 Bi ẹnipe pẹlu idà li egungun mi, awọn 
ọtá mi ngàn mi; nigbati nwọn nwi fu mi 
lojojumọ pe, (Ọlọrun rẹ wà ? 

11 Éṣe ti ori rẹ fi tẹ̀ ba, iwọ ọkkàn mi ? 
€éṣe ti ara rẹ kò sì fi lelẹ ninu mi? ìwọ ṣe 

331 


Ijọ 9... AWỌN PBALMU 43, 44. 


ireti niti Ọlọrun : nitori ti emi o sá ma dupẹ 
fu u, ẹniti ge ilera oju mi, ati Ọlọrun mi. 


PSALMU 43. 


EÉ ìdajẹ mi, Ọlọrun, ki o sì gbà ẹ̀ran mi rò 
81 alaìjánu orilẹ òde : Gbà mi lọwọ ẹlẹtan 
ati ọkọnri alaìgòtọ ni. 

2 Nitori iwọ li Ọlọrun agbara, mi : ṣe ti 
ìwọ fi ga mi tì? €ge ti emi fi nrìn ni ìgbawẹ 
nitori ìnìilara ọtá ni ? 

3 Rán imọlẹ rẹ ati otitọ rẹ jade : ki nwọn 
ki o ma ṣe amẹ̀na mi; ki nwọn ki o mu 
mi gùn òke mim? rẹ, ati sinu agô rẹ wọn-ni1. 

4 Nigba na li emi o lọ si ibi pẹpẹ Olọrun, si 
Ọlọrun ayọ nla mi : nitôto, lara dùru 11 emi o 
ma, yìn ọ, Ọlọrun, Ọlọrun mi. 

5. Ége ti ori rẹ fi tẹ̀ ba, iwọ ọkkàn mi? ṣe 
ti ara rẹ kò sì fi lelẹ ninu mi? ìwọ ge ireti 
niti Ọlọrun : nitori tì emi o gá ma dupẹ fu 
u, ẹniti ge ilera oju mi, ati Ọlọrun mi. 


OWURỌ IJO. 9. 
PRSALMU 44. ' 


LỌRÙN, awa ti fi etí wa gbQ, awọn babba 
wa ti sọ fu wa, ni ìgẹ̀ ti iwọ ṣe Ii ọjọ. 
wọn, nì igba ọjọ-jọjọ. 

2 Bi ìwọ ti fi ọwọ rẹ lé awọn keferi jade, 
ti iwọ sì gbìn wọn; bi iwọ ti foro awọn enia. 
na, ti ìwọ sì ṣa wọn tì. 

3 Nitori ti nwọn kò ni ilẹ na nipa idà ti 
ara wọn, bẹ̀ni kì iṣe apa ara wọn li o gbà wọn 
là; bikoṣe ọwọ ọtún rẹ, ati apa rẹ, ati imọlẹ 
oju rẹ, nitori ti iwọ nì Ifẹ rere gi wọn. 

4 Iwọ li Ọbba mi, Ọlọrun : paṣẹ igbala fu 
Jakobu, 

332 


-—ô 


AWỌN PSALMU 44... Ijọ9. 


5 Nipasẹ rẹ li awa o bì awọn ọtá wa ṣubu : 
nipasẹ orukọ rẹ li awa o tẹ̀ awọn ti ndide sgi 
wa mọlẹ, 

6 Nitori ti emi kì yio gbẹkẹle ọrun mi, bẹni 
ìdà mi kì yio gbà mi là 

7 KMugbọn bikoṣe iwọ li o ti ngbà wa là lọwọ 
awọn ọtá wa, ìwọ sì ti dojutì awọn ti o korira 
wa, 

8 Nipasẹ ti Ọlọrun li awa nge ileri li ọjọ 
gbogbo, awa sì nyìn orukọ rẹ lailai. 

9 KWugbọn iwọ ti ṣa tì, iwọ sì ti dojutì wa; 
iwọ kò sì ba ogun wa jade lọ. 

10 Iwọ mu wa pẹhinda, sì ọtá wa. : ati awọn 
ti o korira. wa nṣe ikogun fu ara wọn. 

11 Iwọ ti fi wa fu jijẹ bi ẹran agutan ; iwọ 
Bì ti tú wa ká ninu awọn keferi. 

12 Iwọ ti tà awọn enia rẹ 11 asan, ìwọ kò sì 
fi wọn sọ ọrọ rẹ di pupọ. 

13 Iwọ sọ wa di ẹ̀gan si awọn aladugbo wa, 
ẹlẹya ati iyọsuti gi, si awọn ti o yì ni ká. 

14 Iwọ sọ wa di ẹni owe ninu awọn keferi, 
ati ìimirisi ninu awọn enia. 

15 Itiju mi mbẹ niwaju mi nigba-gbogbo, 
ìtiju mi sì bò mi mọlẹ. 

16 Nitori ohùn ẹniti ngàn ti o sì ngẹ̀rọ 
buburu; nitori ipa ti ọtá ati olugbẹsan ni. 

17 Gbogbo nwọnyi li o de si wa; ṣugbọn 
awa, kò gbagbé rẹ, bẹli awa kò ṣe eke ni 
majẹmu rẹ. 

18 Àiya wa kò pada sẹhin, bẹni ìrin wa kò 
yà kuro nì ipa ti rẹ; 

. 19 Bi iwọ tilẹ fẹ wa bajẹ ni ibì awọn ejò, 
ti ìwọ sì fi ojii ikú bò wa mọlẹ. 

20 Bi o ba ṣepe awa gbagbé orukọ Ọlọrun 
wa, tabi bì awa, ba nà ọwọ wa, si oriṣa kan ; 

21 Njẹ Ọlọrun kì yio ri idi rẹ̀? nitori ti o 
mẹ ohun ìkọkọ àìya. 

833 


Ijọ 9. AWỌN PBALMU 45. 


22 Nitétọ, nitori rẹ li a ṣe npa wa kíi li ọjọ 
gbogbo; a nkà wa bi agutan fu pipa. 

28 JÍ, €ṣge ti iwọ nsùn, OLUWA ? dide, má ge 
ga wa tì kuro lailai. 

24 ṣe ti iwọ fi pa oju rẹ mú, ti iwọ sì fi 
gbagbé ipọnju wa, ati inira, wa ? 

25 Nitori ti a tẹ̀ri ọkkàn wa balẹ si erupẹ̀ : 
ìinu wa dì mọ erupẹ̀ ilẹ. 

26 Dide fu iranlọwọ wa, ki o sì rà wa pada 
nitori £nu rẹ. 


PSALMU 45. 


A: mi nhumẹọ ẹ̀ran rere : emi nsẹrọ ohun 
ti mo ti ṣe niti ọbba : kalamu ayawọ iwe 
kikọ li ahọn mi. 

2 Iwọ yanju jù awọn ọmmọ enia lọ : a dà 
ore-ọfẹ sì ọ li òte : nitori na li Ọlọrun mbukún 
u fu ọ lailai. 

3 Bán idà rẹ méẹ̀ ìdi rẹ, alagbara, julọ, pẹlu 
ogo rẹ ati ọllá-nla rẹ. 

4 Ati ninu ọllá-nla rẹ ma gẹṣgin lọ li alafia, 
nitorì otitọ ati ìwa-tutù ati ododo; ọwọ ọtun 
rẹ yio BÌì kẹ ọ 11 ohun ẹ̀ru. 

5 Ọfà rẹ mu li àiya awọn ọtá ọbba; awọn 
enia ngubu nisalẹ ẹsẹ rẹ. 

6 Ọlọrun, lailai ni itẹ rẹ : ọpá alade ti ijọbba 
rẹ ọpá alade otitọ ni. 

7 Iwọ fẹ ododo, iwọ korira ìwa-buburu : 
nitori na li Ọlọrun, ọn rẹ, ge fi àmi orôro 
ayọ yà ọ ṣolori awọn ẹgba yẹ. 

8 Gbogbo aṣọ rẹ li o nrùn turare, ati aloe, 
ati kasia, lati inu afin ehin jade, nibi tì nwọn 
gbé nmu ọ yọ. 

9 Awọn ọmmọbiri ti awọn alade wà ninu 
awọn ọlọllá rẹ obiri : li ọwẹ ọtún rẹ li ayabba 
na gbé duro ninu wura, Ofiri. 

334 


AWỌN PSALMU 46. Ijọ9. 


10 Dẹti silẹ, ọmmọbiri, sì ronu, sì dẹ etí rẹ 
silẹ; gbagbé awọn enia rẹ pẹlu, ati ile babba 


Tẹ; 
. 11 Bẹli ọbba yio fẹ ẹwà rẹ gidigidi : nitori 
on li OLUWA rẹ; ki iwọ o sì ma sìn i. 

12 Ọmmọbiri T'ire yio sì wà ibẹ̀ ti on ti ọrẹ; 
ati awọn ọlọrọ ninu awọn enia yio ma bẹ̀bẹ 
oju-rere rẹ. 

13 'T'i ogo ti ogo li ọmmọbiri alade na ninu : 
iṣẹ wura ọnà abẹrẹ li agọ rẹ̀. 

14 Ninu aṣọ iṣẹ ọnà abẹrẹ li a o mu u tẹ̀ 
ọbba wá : awọn wundia ẹgbẹ rẹ̀ ti ntẹ ọ lẹhin 
li a o mu tẹ̀ ọ wá. l 

15 Pẹlu inu didùn ati pẹlu ayò li a o fi mu 
wọn wá : nwọn o 8ì wọ afin ọbba lọ... 

16 Nipo awọn babba rẹ li awọn ọmmọ rẹ yio 
wà, ẹniti iwọ o ma fi jẹ awọn alade lori ilẹ 
gbogbo. 

17 Emi o ma ge orukọ rẹ ni iranti ni awọn 
iran gbogbo : nitorina l awọn enia yio $e ma 
yìn ọ lai ati lailai. 


PSALMU 46. 


LỌRUN li àbo wa ati agbara, lọwọlọwọ 
Ù iranlọwọ nigba ipọnju. 

2 Nitorina li awa kì yio bẹ̀ru, bi a tilẹ gí ilẹ 
aiye ni idi, ti a sì rù awọn òke nla lọ si inu 
okun; l 

3 Bi omi rẹ̀ tilẹ nhé ti o sì nru, bi awọn 
òke nla tilẹ nmì nipa ọwọ bibà rẹ̀. 

4 Odò nla kan wà, omi giṣàn eyiti yio mu 
inu ilu-nla Ọlọrun dùn, ibi mimé ti agé wọn- 
ni ti ọgá-ogo. 

5 Ọlọrun mbẹ li arin rẹ̀; a kì yio gí i ni 
idi : Ọlọrun yio ràn a lọwọ ni kutukutu 
oWUrỌ, 

835 


Ijọ 9... AWỌN PSALMU 47. 


6 Awọn keferi nbinu, awọn ilẹ ọbba gídi: 
o fọhùn rẹ̀, ilẹ aiye yẹ. 

7 JEHOFA awọn ọmmọ ogun wà pẹlu wa); 
Ọlọrun Jakobu li àbo wa. 

8 Ẹ wá wò awọn iṣẹ JEHOFA, irú ahoro ti o 
ge ni ilẹ aiye. 

9 O mu ọtẹ tan de opin ilẹ aiye; o ṣẹ̀ ọrun, 
o Bì ke ẹkọ meji ; o fi kẹkẹ̀ ogun jona. 

10 Ẹ duro jẹ, ki ẹ sì mẹ pe emi li Ọlọrun : 
a o gbé mi ga ninu awọn keferi, a o gbé mi ga. 
i aiye. 

11 JEHOFA awọn ọmmọ ogun wà pẹlu wa; 


Ọlọrun Jakobu li àbo wa. 
ATE IJỌ. 9. 
PSALMU 47. 


NYIN gbogbo awọn enia, ẹ ṣapẹ; ẹ fi 
ohùn iṣẹgun hé ihé iṣẹgun si Ọlọrun. 
2 Nitori JEHOFA ọgá-ogo múna; on Ii Ọbba 
nla lori ilẹ aiye gbogbo. 
8 On ni yio ṣẹ awọn enia labbẹ wa, ati awọn 
orilẹ òde li atẹlẹsẹ wa. 
4 On ni yio yàn ilẹ-ini wa fu wa, ọlọllá 
Jakobu ẹnìtì o fẹ. 
5 Ọlọrun gòke lọ ti on ti ariwo, JEHOFA t1 
on tì ìré ìpe. 
6 Ẹ kọnrin ìyìn si Ọlọrun, ẹ kọnrin ìyìn : 
ẹ kọnrin iyìn si Ọbba wa, ẹ kọnrin iyìn. 
7 Nitori Ọlọrun li Ọbba ti gbogbo ilẹ aiye : 
ẹ kọnrin iyìn gbogbo ẹniti o ni iyò. 
8 Ọlọrun jọbba awọn keferi : Ọlọrun joko 
lori itẹ ìwa mimọ rẹ̀. 
9 Awọn alade ti awọn enia kò ara. wọn jọ, 
ani awọn enia ti Ọlọrun Abrahamu : nitori 
336 


AWỌN PSALMU 48, 49. IJọỌ9. 


asà ilẹ aiye ti Ọlọrun ni : on li a gbé leke 

JỌJỌ. 
i PSALMU 48. 

NI nla ni JEHOFA, ti a yìn pupọ-pupọ ni 
ilu-nla ti Ọlọrun wa, li òke nla ìwa 
mimẹ̀ rẹ̀. 

2 Didara ni ipò itẹdé, ayọ ti gbogbo ilẹ 
aiye, li òke lon, ni ìha ariwa, ni ilu ti Ọbba 
nla. 

3 A mẹ̀ Ọlọrun li àbo nìnu afin rẹ̀. 

4 BÁ wò o, awọn ọbba pejọ pọ, nwọn jùmọ 
nkọja, lọ. 

5 Nwọn ri i, bẹ̀R ẹnu yà wọn; a yọ wọn 
lẹnu, nwọn yara, lọ. 

6 iru bà wọn nìbẹ̀, ati irora bi obiri ti 
nrọbi. 

7 Iwọ fi ẹfufu ìla-Òrùn fẹ ọkọ 'T'argìṣìi. 

8 Bi awa ti gbẹ, bẹli awa ri ni ilu-nla ti 
JEHOFA awọn ọmmọ ogun, ni ilu-nla tì Ọlọrun 
wa : (Ọlọrun yio gbé e kalẹ lailai. 

9 Awa ti nrò ti iṣeun-ifẹ rẹ, Ọlọrun, li arìn 
tempeli rẹ. 

10 Ọlọrun, gẹgẹ bi orukọ rẹ, bẹni iyìn rẹ de 
opin ìlẹ atye : ọwọ ọtún rẹ kún fu ododo. 

11 Ki òke Bion ki o yọ, ki inu awọn 
ọmmọbári Juda kì o dùn, nitori idajẹ rẹ. 

12 Rìn Bion kiri, ki o sì yi i ká : kà ile- 
o a A : 

13 Kiye si igbáti rẹ̀, kiye si afin rẹ̀ wọn-ni ; 
ki ẹnyin le ma wi fu awọn iran atẹle nyin. 

14 Nitori Ọlọrun yì Ọlọrun wa ni lai ati lai- 
lai : on ni yio ma Ṣe amọna wa tati ìkú. 


PSALMU 49. 


GBỌ eyi, gbogbo awọn enia; ẹ fi etí si i, 
gbogbo ẹnyin araiye: 
337 7, 


Ijọ 9... AWỌN PBALMU 49. 


2 Ati awọn ọmmọ ẹhin ati awọn ẹni ọllá, 
awọn ọlọrọ ati talakà pẹlu. 

3 Ẹnu mi yio sọrọ ọgbọn, ati iparo àiya mi 
yio ge ti oyé. 

—4 Emi o dẹ etí mi sgilẹ si owe : emi o gí 
ẹrọ ìkọkọ mi silẹ loju okùn dùru. 

5 Eṣe ti emi o fi bẹ̀ru li ọjọ ibi, nigbati ẹ̀ṣẹ 
gigisẹ mi yio yi mi ká? 

6 Awọn tì o gbẹkẹle ọrò wọn, ti nwọn sgì 
nṣe ileri li ẹ̀pọlọpọ ọrẹ̀ wọn ; 

7 Kò si ẹnikan ninu wọn bi o ti wù ki o ge 
ti o le rà arakọnrì rẹ̀, bẹ̀n! kò le gan owo 
ìrapada, fu Ọlọrun nitori rẹ̀. 

8 (Nitori irapada ọkkàn wọn iyebiye ni, o sì 
dakẹ lailai :) 

9 Nipe ki o fi ma wà lailai, ki o má ge 
dibajẹ. 

10 Nitori ti o nri pe awọn ọlẹ̀gbọn nkú, 
bẹ̀li aṣiwere ati ẹranko enia, nṣegbé, nwọn sì 
nfi ọrọ wọn silẹ fu ẹlomiran. 

11 Ìro inu wọn ni, ki ile wọn ki o pẹ titi 
lai, ati ibujoko wọn lati iran-diran; nwọn 
sọ ilẹ wọn nipa, orukọ ara, wọn. 

12 Kugbọn enia ti o wà ninu ọllá kò duro 
pẹ : o dabi ẹranko ti o ṣegbé. 

13 Ipa Ọna wọn yi ni iwòre wọn : ṣugbọn 
ẹrọ wọn tẹ̀ li oju awọn ọmmọ wọn. 

14 Bi agutan li a ntẹ wọn si isà okú; ikú 
yio jẹun lara wọn; ẹni diduro gìingìn ni yio 
jọbba wọn li owurọ ni; ẹwà wọn yio sì tí ni 
isà okú. kuro ni ibujoko wọn. 

16 Ṣugbọn Ọlọrun ni yio rà ọkkàn mi lọwẹ̀ 
igà okú : nitori pe on ni yio gbà mi. 

16 Iwọ má ṣe bẹ̀ru nigbati ẹnikan ba di 
ọlọrọ, nigbati iyìn ile rẹ̀ npọ si i. 

17 Nitori pe igbati o ba kú kì yio ké ohun 
kan lọ : ogo rẹ̀ kì yio sọkalẹ tọ ọ lẹhin lọ. 

338 


AWỌN PBALMU 50. Ijọ 10. 


18 Nigbati o wà láye bi o tilẹ nsùre fu 
ọkkàn ara rẹ̀: awọn ẹnia yio yìn ọ, nigbati 
ìwọ ba nṣe rere fu ara rẹ. 

19 Ọkkàn yio lọ si ọdọ iran awọn babba 
rẹ̀; nwọn kì yio ri ìmọlẹ lailai. 

20. Ọkọnri ti o wà ninu ọllá, ti kò moye, 
o dabi ẹranko ti o ṣegbé. 


OWURỌ IJỌ. 10. 
PBALMU 50. 


LỌRUN olodumare, ani JEHOFA li o ti 
sọrọ, o 8ì pẹ̀ ìlẹ aiye lati ìla-òrùn wá titi 
o fi de ìwọ rẹ̀ na. 

2 Lati Bion wá, pìpé ẹwà, Ọlọrun ti ràn 
ìmọlẹ. 

3 Ọlọrun wa mbẹ̀, kì yio sì dakẹ : iná yio 
ma jé niwaju rẹ̀, yio sì ma jà ẹfufu Ile yì i ká 
kari, 

4. Yio sì kọ si awọn ọrun lati oke wá, ati si 
ilẹ aiye, ki o le ma ṣe idajẹ awọn enia rẹ̀. 

8 Ké awọn enia mimẹ. mi jọ pọ sì ọdọ mi; 
awọn ti o ti ba mì da majẹmu nipa ẹbọ. 

6 Awọn ọrun yio sì sẹ̀rọ ododo rẹ̀ : nitori 
Ọlọrun tikara rẹ̀ li onidajọ. 

7 Ẹ gbé, ẹnyin enia mi, emi o SsìÌ sẹ̀rọ; 
Israeli, emi o sì jẹ̀ri si ọ : emi li Ọlọrun, ani 
Ọlọrun rẹ. 

8 Emi kì yio ba ọ wi nitori ẹbọ rẹ tabi ọrẹ 
ẹbọ sisun rẹ̀, lati ma, wà niwaju mi nigba- 
gbogbo. 

9 Emi kì yio mu akọ malu lati ile rẹ jade, 
tabi obukọ ninu awọn agbo ẹran rẹ : 

10 Nitori gbogbo ẹran igbé ni tì emi, ati 
ẹran-kẹran lori ẹgbẹrun òke nla. 

339 22 


Ijọ 10.. AWỌN PBRALMU 81. 


11 Emi mẹ̀ gbogbo awọn ẹìyẹ ti awọn òke 
nla: ati ẹranko igbẹ ni ti emi. 

12 Bi ebi npa mi, emi kì yio sọ fu ọ : nitori 
pe aiye ni ti emi, ati ẹkún inu rẹ̀. 

13 Emi o ha jẹ ẹran malu, tabi emi a ma 
mu ẹ̀jẹ ewurẹ bi ? 

14 We ọpẹ fu Ọlọrun, ki o sì san ileri ifẹ rẹ 
fu ọgá-ogo : 

15 Ki osì kepò mi li ọjọ ipọnju : emi o 
gbà ọ, iwọ o sì ma yìn mi logo. 

16 Ṣugbọn fu enia buburu Ọlọrun Wipe, 
Kini iwọ ni fi ge lati ma sẹ̀rọ ofin mi, tabi 
ti iwọ fi nmu majẹmu mi Ji ẹnu rẹ? 

17 Wò o ìwọ gá korira ẹkú, ìwọ sì ti ṣa ẹ̀rọ 
mi tì lẹhin rẹ. 

18 Nigbati iwọ ri olò, nigbana ni iwọ ba a 
mẹ ọ pọ, ìwọ EÌ ba, awọn àgbere ge ajọpin. 

19 Iwọ fi ẹnu rẹ fu buburu, ati ahọn rẹ 
npete ẹ̀tan. 

20 Iwọ joko iwọ sì sẹ̀rọ si arakọnri rẹ: iwọ 
mbà orukọ ọmmọkọnri iya ara rẹ jẹ. 

21 Nkan nwọnyi ni ìwọ. ṣe, emi sì dakẹ; 
iwọ gebi emi tilẹ dabi irú iwọ tikara, rẹ: 
gugbọn emi o ba ọ wi, emi o sì kà wọn li 
ẹsẹ-ẹgẹ li oju rẹ. 

22 Njẹ rò eyi, ẹnyin ti o gbagbé Ọlọrun, 
ki emi ki o má ba fà nyin ya pẹrẹ-pẹrẹ, ti 
kò si ẹniti yio ge atigbà. 

23 Ẹnikẹni ti o ba bù iyìn, o yìn mi logo : 
ati ẹniti o ba mu ẹ̀na ẹ̀rọ rẹ̀ tẹ li emi o fi 
igbala Ọlọrun hàn fu. 


PSALMU 51. 


pea AA, ṣánu fu mi, ẹgẹ bi iṣeun- ifẹ. 


: gẹgẹ bi irọnu ọpọ ánu rẹ, nù irekọja 
mi nù kuro. 


940 


AWỌN PSALMU 51.. Ijọ 10. 
2 Wẹ̀ mi li awẹmọ kuro ninu ẹ̀ṣẹ mi, ki o sì 


wẹ̀ mi nù kuro ninu ẹ̀ṣẹ m1. 

8 Nitori ti mo jẹwọ irekọja mi : nigba-gbogbo 
Ni ẹ̀ṣẹ mi sì mbẹ niwaju m1. 

4 Iwọ, iwọ nikan-gogo ni mo ṣẹ̀ si, ti mo ge 
buburu yi niwaju rẹ̀ : ki a le da ọ lare 
nigbati iwọ ba nsọrọ, ki ara rẹ ki o le dá 
nigbati a ba mbá ọ waijọ. 

5 Kiye si i, ninu ẹ̀ṣẹ li a gbé ṣe ìwa mi; ati 
ninu ẹ̀ṣẹ ni iya mi sì l6yun mi. 

6 Kiye si i, ìwọ fẹ otitọ ni ipa inu : ati niha 
ìkọkọ ni iwọ. o mu mi lati mẹ ọgbúọn. 

7 Fieweko fẹ mi, emi o sì mẹ : wẹ̀ mi, emi 
o sì fun jù omi didì lọ. 

8 Mu mi gbọ ayẹ̀ ati inu didùn; ki awọn 
egungun: ti iwọ ti run ki o le ma yọ. 

9 Pa oju rẹ mọ kuro lara ẹ̀ṣẹ mi, kì ìwọ ki 
o sì nù gbogbo ẹ̀ṣẹ mi nù kuro. 

10 Da àiya titun sinu mi, Ọlọrun; ki o sÌ 
tún ọkkàn diduro ge sinu mi. 

11 Má ṣe ṣa mi tì kuro niwaju rẹ; ki o má 
sì ṣe gbà ẹmmí mimọ rẹ lọwọ mì. 

12 Mu ayò igbala rẹ pada tò mi wá; kio 
sì fi ẹmmí rẹ omnira gbé mi duro. 

13 Nigbana li emi o ma kẹ̀ awọn alare- 
MUN li ẹ̀na rẹ : awọn ẹlẹṣẹ yio sì ma yipada 


4 Ọlọrun, gbà mi lọwẹ̀ ẹ̀ṣẹ mi ẹ̀jẹ, ìWỌ 
Ọlọrun igbala mi : ahọn mi yio sì ma, kọnrin 
ododo rẹ goke. 

15 OruUwA, iwọ gí mi li òte; ẹnu mi yio sì 
ma fi ìyìn rẹ hàn : 

16 Nitori ti iwọ kò fẹ ẹbọ; ti emi iba ru 
wu: inu rẹ kò dùn si ọrẹ ẹbọ sisun. 

17 Ẹbọ Ọlọrun ni irobinujẹ ọkkàn : iro- 
binujẹ ati irora àiya, Ọlọrun, on ni ìwọ kì 
yio gàn. 

341 


Trọ 10. AWỌN PSALMU 62, 53. 


.. 18 $f$e rere ninu didùn inu rẹ sì Bion : iwọ 
mọ odi Jerusalemu. 

19 Nigbana ni inu rẹ yio dùn si ẹbọ ododo, 
pẹlu ọrẹ ẹbọ sisun ati ẹ̀tọtọ ọrẹ ẹbọ ṣgisun : 
nigbana ni nwọn o fi akọ malu rubọ lori 
pepele rẹ. 

PSALMU 562. 


FF: ti iwọ fi nṣe-fefe ninu ìwa ìka, iwọ 
alagbara ọkọnri ? ore Ọlọrun duro pẹ titi. 

2 Ahọn rẹ ngbìro ìwa ìka; bi abẹ mimu, o 
ngìgẹ ẹ̀tan. 

3 Iwọ fẹ ibi jù ire lọ; ati eke jù ati sọ 
ododo lọ. 

4 Iwọ fẹ ẹ̀rọ ipanirun. gbogbo, iwọ ahọn 

tan. 

Ji Ọlọrun yio sì lù ọ bolẹ lailai, yio sì mu ọ 
kuro, yio sì já ọ kuro ni ibujoko yẹ, yio gì fà 
ọ tú kuro lori ilẹ ti awọn alàye. 

6 Olododo yio ri i pẹlu, yio sì bẹ̀ru, yio sì 
ma rẹrin rẹ : pe, 

7 Kiye si i, ọkọnri ti kò fi Ọlọrun ṣe agbara 
rẹ̀ li eyi, bikoṣe li ọpọlọpọ ọrẹ̀ rẹ̀ li o gbẹkẹle, 
o sì mu ara rẹ̀ le ninu ohun ìwa-buburu rẹ̀. 

8 Kugbọn emi dabi igi olifi tutù ni ile 
Ọlọrun : emi gbẹkẹle £nu Ọlọrun. lai ati 
laalaa. 

9 Emi o ma yìn ọ lailai, nitori pe ìwọ Ji o ṣe 
e: emi o sì ma duro tì orukọ rẹ; nitori ti o 
dara li oju awọn enia mimẹ̀ rẹ. 


ALẸ IJỌ. 10.. 
PSALMU 53. 
F'" IA buburu wi li ọkkàn rẹ̀ pe, Ọlọrun 
kò sg. N wọn bajẹ, nwọn sì nge irira 


ẹ̀ṣẹ : kò si ẹni ti o ge rere. 
342 


AWỌN PBALMU 64. Ijọ 10. 


2 Ọlọrun bojuwò ilẹ lati ọrun wá sara awọn 
ọmmọ enia, lati wò bi ẹnikan wà ti oyé yé, 
ti o sì nwá Ọlọrun. 

3 Gbogbo wọn li o sì pada sẹhin : nwọn sì 
di eléri patapata; kò si ẹni ti nge rere, kò si 
ẹnikan. 

4 Awọn ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ kò ni ìmọ? awọn ẹniti 
njẹ enia mi bi ẹni jẹun : nwọn kò si kepò 
Ọlọrun. 

5 Nibẹ̀ ni nwọn gbé wà ni ìbẹru nla, nibiti 
ẹ̀ru kò gbé si : nitori ti Ọlọrun ti fọn egungun 
awọn ti o dé tì ọ ká : iwọ ti dojutì wọn, 
nitori Ọlọrun ti kẹgàn wọn. 

6 Tani yio fi igbala fu Israeli lati Bion jade 
wá! Nigbati Ọlọrun ba mu ikolọ ogun awọn 
enia rẹ̀ pada wá, Jakobu yio yọ, inu Israeli 
yio gì dùn. 


PSALMU 54. 


LỌRUN, gbà mi là nipa orukọ rẹ, sì ṣe 
ìdajẹ mi nipa agbara, rẹ. 

2 (Gbẹ̀ adura mi, Ọlọrun; fi etí si ẹ̀rọ ẹnu 
mi. 

3 Nitori ti awọn alejò dide si mi, awọn ani- 
nilara sì nwá ọkkàn mi : nwọn kò kà Ọlọrun 
sì li oju wọn. 

4 Kiye si i, Ọlọrun li oluranlọwọ mi : ODUWA 
wà pẹlu awọn ti o gbé ọkkàn mi duro. 

5. Yio sì fi ibi san a fu awọn ọtá mi : ke 
wọn kuro ninu ofitọ rẹ. 

6 Emi o fi ifarabalẹ rubọ si ọ : JEHOFA, 
emi o yìn orukọ rẹ; nitori ti o dara. 

7 Nitori ti o ti yọ mi kuro ninu iṣẹ gbogbo : 
oju mi sì ri ifẹ mi lara awọn ọtá mi. 


943 


Ijọ 10... AWỌN PSALMU 55. 


PSALMU 55. 


l' etí si adura mi, Ọlọrun; má sì ge fi ara 
rẹ pamọ kuro ninu ẹ̀bẹ m1. 

2 Fiye si mi, ki o sì gbohùn mi : emi nṣẹ̀fọ 
ninu aroye mi, emi sì npariwo; 

3 Nitori ohùn tì ọtá ni, nitori inilara ti 
enia, buburu : nitori ti nwọn nta ẹ̀ṣẹ si mi 
lara, ati ni ibinu nwọn korira mì. 

ìya ndùn mi gidipidi ninu mi : ipaiya 
ìkúi sì ṣubu lù mi. 

5 Ibẹru ati ìwa-rìrì wá si ara mi, ati ìbẹru 
ikú bò mi mọlẹ... 

6 Emi sì wipe, A, iba ṣe pe emi ni ìyé apa 
bi àdaba ! emi iba fò lọ, emi a sì simi. 

7 Kiye si i, emi iba rìn lọ li ẹ̀na jijin rere, 
emi a sì ma gbé li agìnjù. 

8 Emi iba yara sá asala mi kuro ninu afẹfẹ 
ati ìji ẹfufu na. 

9 OruwA, ge iparun, kì o sì yà wọn li ahọn : 
nitori ti mo rì ìwa agbara ati ìja ni ilu-nla 
na. 

10 Ọsán ati oru ni nwọn fi nrìn odi rẹ̀ kiri : 
ìwa ìka pẹlu ati ikánu mbẹ )ì arin rẹ̀. 

11 Ìwa-buburu mbẹ li arin rẹ̀ : ẹ̀tan ati eke 
kò Jọ kuro ni igboro rẹ̀. 

12 Nitori ti kì iṣe ọtá li o gàn mi; njẹ emi 
iba pa a mọra : bẹni kì iṣe ẹniti o korira, mi 
li o gbé ara rẹ̀ ga si mi; njẹ emi iba fi ara 
" mi pamô kuro lọdọ rẹ̀: 

13 Kugbọn iwọ ni, ọkọnri Ọgba mi, amẹ̀na 
mi, ati ojulumọ mi. 

14 Awa jùmọ gbìmọ didùn, awa sì kẹgbẹ 
yìn wọ ile Ọlọrun lọ. 

15 Kiikú ki o dì wọn mu, ki nwọn ki o sì 
lọ láye si isà okú: nitori ti ìwa-buburu mbẹ 
ni ibujoko wọn, ati ninu wọn. 

344 


AWỌN PSALMU 56. Ijọ 11. 


16 Bi o ge ti emi ni, emi o kepò Ọlọrun; 
". JEHOFA yio sì gbà mì là. 

17 Li alẹ, li owurẹ̀, ati li ọsán, li emi o ma 
gbadura, ti emi o sì ma kigbe kunkun : on yio 
Bì gbohùn mi. 

18 O ti gbà ọkkàn ma là Ji alafia lọwọ ogun 
ti o ti dé tì mi : nitori pe ẹ̀pọlọpọ enia li o 
pẹlu mì. 

19 Ọlọrun yio gbẹ̀, yio sì pẹn wọn loju, ani 
ẹni atijọ ni ti o ti joko.. Nitori ti kò si 
ayìdà, nitori na nwọn kò bẹ̀ru Ọlọrun. 

20 O ti nà ọwọ rẹ̀ si irú awọn ti o wà li 
alafia pẹlu rẹ̀ : o ti ge ọdalẹ majẹmu rẹ̀. 

rọ ẹnu rẹ̀ kun-na jù ori-amé lọ, ṣugbọn 
ìja li o wà li àiya rẹ̀ : ẹ̀rọ rẹ̀ kun-na jù oréro 
lọ, ṣugbọn idà fifayọ ni nwọn. 

22 Ké ẹrù rẹ lọ si ara JEHOFA, on ni yio Bì 
mu ọ duro : on kì yio jẹ ki ẹsẹ olododo kì o 
yẹ̀ lai. 

23 ugbọn iwọ, Ọlọrun, ni yio mu wọn gọ- 
kalẹ lọ si ihò iparun : awọn enia, ẹ̀jẹ ati enia. 
ẹ̀tan kì yio pẹ àbọ ọjọ wọn; gugbọn emi o 
gbẹkẹle o. 


OWURỌ IJỌ. 11. 
PSATMU 56. 


LỌRUN, gfnu fu mi : nitori ti enia nfẹ 
gbé mi mì; o mbá mi jà lojojumọ o n-nì 
mì lara. 
2 Awọn ọtá mi nfẹ gbé mi mì lojojumọ : ni- 
tori ti awọn ti mbá mi jà pọ, iwọ ọgá-ogo. 
8. Nigbati ẹ̀ru ba mbà mi, emi o gbẹkẹle o. 
4 Nipa Ọlọrun li emi o ma yìn ọẹ̀rọ rẹ̀, 
Ọlọrun li emi gbẹkẹ mi le; emi kì yio bẹ̀ru 
ohun ti enia le ṣe gi mi. 
845 


Iọ 11... AWỌN PSALMU 57. 


5 Lojojumọ ni nwọn nlò ẹ̀rọ mi: ibi ni 
gbogbo ìro inu wọn gi mi. 

6 Nwọn ké ara wọn jọ, nwọn fi ara wọn 
pamọ, nwọn nkiye si ìrin mi, nigbati nwọn 
ngọna ọkkàn mì. 

7 Nwọn le ti ipa ẹ̀ṣẹ là a? ni ibinu rẹ WỌ 
wọn já ti ilẹ, Ọlọrun. 

8 Iwọ nkà ìrin-kiri mi : fi omije mi sinu 
ọpalaba rẹ : nwọn kò ha si ninu iwe rẹ bi ? 

9 Nigbati mo ba kigbe pò ọ, nigbana li 
awọn ọtá mi yio pẹhinda : eyi h emi mẹ̀; 
nitori pe Ọlọrun wà fu mi. 

10 Nipa Ọlọrun li emi o ma yìn ẹ̀rọ rẹ̀ : 
nipa JEHOFA li emi o ma yìn ọrọ rẹ̀. 

11 Ọlọrun HI emi gbẹkẹ mi le : emi kì yio 
bẹ̀ru ohun ti enia le ge gi mi. 

12 Ileri ifẹ rẹ mbẹ lara. mi, Ọlọrun : emi 
o fi iyìn-iyin fu ọ. 

13 Nitori pe, iwọ loti gbà ọkkàn mi 
lọwẹ ikú : iwọ kì yio gbà ẹsẹ mi lọwọ iṣubu, 
ki emi ki o le ma rìn niwaju Ọlọrun ni 
ìmọlẹ awọn aláye ? 


PSALMU 57. 


ÀNU fu mi, Ọlọrun, ṣánu fu mi : nitori ti 

ọkkàn mi gbẹkẹle ọ : lôtọ, N ojiji iyẹ apa 
rẹ li emi o fi ṣe àbo mi, titi wahalà nwọnyi 
yio fi rekọja. 

2 Emi o kigbe pò Ọlọrun ọgá-ogo; si 
Ọlọrun ti o ge ohun gbogbo fu mi. 

3 On yio rangẹ lati ọrun wá, yio sì gbà mi 
lọwẹ̀ ẹ̀gan awọn ti nfẹ gbé mi mì. Ọlọrun 
yio rán finu rẹ̀ ati otitọ rẹ̀ jade. 

4 Ọkkàn mi wà larin awọn kiniu : emi tilẹ 
dubulẹ larin awọn ti o gbìná, eyini ni awọn 

346 


AWON PSALMU 858. Ijọ 11. 


ọmmọ enia, ehin ẹniti ge ẹ̀kọ ati ọfà, ati 
ahọn wọn ìdà mimu. 

5 Gbígbe-ga ni iwọ, Ọlọrun, jù awọn ọrun 
lọ; ati ogo rẹ jù gbogbo ilẹ aiye lọ. 

6 Nwọn ti ta àwọn silẹ fu ẹsẹ mi; ori 
ọkkàn mi tẹ̀ ba : nwọn ti wà ihò kan silẹ 
niwaju mi, larin eyi na li awọn tikara wọn 
jìn si. 

7 Ọkkàn mi ti mura, Ọlọrun, ọkkàn mi ti 
mura, : emi o kọnrìn, em: o sì ma fi ìyìn. 

8 JÍ, iwọ ogo mi; jí, ẹ̀lo orin mimọ ati 
dùru : emi tikafa mai yio sì jí ni kutukutu. 

9 Emi o ma yìn ọ, OLUWA, ninu awọn 
enia : emi o gì ma kọnrin gi ọ ninu awọn 
orìlẹ òde. 

10 Nitori ti ánu rẹ pọ de awọn ọrun, ati 
otitọ rẹ de awọn awọ-sanma. 

11 Gbígbe-ga ni iwọ, Ọlọrun, jù awọn ọrun 
lọ; ati ogo rẹ jù gbogbo ilẹ aiye lọ. 


PSALMU 58. 


NYIN nsgọ ododo nitôtọ, ẹnyin ijọ awọn 
enia? ẹnyin nge ìidajẹ ti o ṣe títọ, ẹnyin 
ọmmọ enia? 

2 Nitôtọ, ẹnyin nṣiṣẹ buburu li àiya; ẹnyin 
nwọn ìwa agbara ti ọwọ nyin Ji aiye. 

3 Lati inu wá li awọn enia buburu ti ṣe 
iyapa : nwọn ti ṣìna lojukan na ti a ti bí 
wọn, nwọn a, ma, geke. 

4 Oré wọn dabi oré ejò : nwọn dabi aditi 
ejò pamọlẹ ti o di ara rẹ̀ li etí; 

65 Ti kò fẹ gbẹ ohùn awọn atuniloju, bi o ti 
wù kì o ma, fi ọgbọn ge ituju to. 

6 Ká wọn li ehin, Ọlọrun, li ẹnu wọn : ká 
ehin nla ti awọn ọmmọ kiniu ni, JEHOFA... . 

7 Ki nwọn ki o yọ dànu bi omi ti nṣàn 

347 


Ijọ 11.. AWỌN PBATMU 959. 


nigba-gbogbo : nigbati o ba fà ọrun rẹ̀ le lati 
tafà rẹ̀, ki nwọn ki o dabi ẹni ke wọn ni 
ìjanja. : 

8 Bi igbin ti nyọ dànu, jẹ ki olukuluku wọn 
ki o ma fò lọ : bi iṣẹnu obiri, ki nwọn ki o 
má ge rì Òrùn. 

9 Ki ìkoko nyin ki o to mò igbona ẹpfin, yio 
mu wọn kuro bi ẹnipe lati ọwọ ìji wa, ati 
aláye ati ni ibinu rẹ̀. 

10 Olododo yio yọ nigbati o ba ri ẹsan 
na : yio sì wẹ̀ ẹsẹ rẹ̀ ninu ẹ̀jẹ ti awọn enia 
buburu. 

11 Bli enia o sì wipe, Lôtọ ẹ̀re mbẹ fu 
olododo : lôtọ, on Ii Ọlọrun ti o nṣe idajọ ni 
ilẹ aiye. 


ALẸ IJỌ. 11. 
PSALMU 59. 


LỌRUN mi, gbà mi lọwọ awọn ọtá mi : 
dabobo mi lọwọ awọn ti o dide gi mi. 

2 Gbà mi lọwọ awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ, ki o sì gbà 
mi là lọwọ awọn enia ẹ̀jẹ. 

8 Bá kiye si i, nwọn ba ni buba fu ọkkàn 
mi : awọn alagbara pejọ si mi; kì iṣe nitori 
irekọja mi, tabi nitori ẹ̀ṣẹ mi, JEHOFA. 

4 Nwọn sBúire, nwọn mura, li aìgẹ mi : dide 
lati pade mi, ki o sì kiye si 1. 

6. Niton na ìwọ, JEHOFA, Ọlọrun awọn 
ọmmọ-ogun, (Ọlọrun Israeli, jí lati bẹ̀ gbogbo 
awọn keferi wò : má ge gánu fu ẹnì buburu 
olurekọja wọn-n1. 

6 Nwọn pada li agalẹ : nwọn npariwo bi ajá, 
nwọn nrìn yi ilu-nla na ká. 

7 Kiye si i, nwọn nfi ẹnu wọn gùfẹ jade : 
ìdà wà li te wọn : nitori ti nwọn nwipe, tali 
o gbẹ 

948 


AWỌN PSALMU 60. Ijọ 11. 


8 KMugbọn iwọ, JEHOFA, nì yio rẹrìn wọn; 
ìwọ ni yio yọsùti sì gbogbo awọn keferi. 

9 Nitori agbara rẹ̀ li emi o ge duro tì ọ: 
nitori Ọlọrun li àbo mi. 

10 Ọlọrun £nu mi ni yio gaju mi : Ọlọrun 
yio jẹ ki emi ri if mi lara awọn ọtá mì. 

11 Má ṣe pa wọn, ki awọn enia mì kì o má 
ba, gbagbé : tú wọn ká nìpa agbara rẹ; ki o sì 
sọ wọn kalẹ, OLUWA asà wa. 

12 Nitori ẹ̀ṣẹ ẹnu wọn, ati ẹ̀rọ òte wọn, ki 8 
mu wọn nipa igberaga wọn : ati nitori ebú ati 
eke tì nwọn nṣe. 

13 Run wọn ni ibinu, run wọn, ki nwọn ki 
o má ge sì mọ : kì o sì jẹ ki nwọn ki o mọ 
pe, Ọlọrun li olori ni Jakobu titi o fi de opin 
ilẹ aiye. 

14 Ati li aṣalẹ jẹ ki nwọn ki o pada; ki 
nwọn kì o pariwo bi ajá, ki nwọn ki o sì ma 
yi ilu-nla na ká kiri. 

15 Jẹ ki nwọn ki o ma rìn goke rìn sodò fu 
ohun jijẹ, bi nwọn kò ba yé njẹ nwọn o duro 
hi alẹ na gbogbo. 

16 Kugbọn emi o kọnrìn agbara rẹ; nìtôtọ, 
emi o kọnrin anu rẹ kunkun jì owurọ : nitori 
pe ìwọ li o ti nṣe àbo ati asala mi Ì: ọjọ 
ìpọnju mi. 

17 Iwọ agbara mi li emi o kọnrin gi : nitori 
Ọlọrun hi àbo mi, ati Ọlọrun anu mi. 


PSALMU 60. 


LỌRUN, ìwọ ti ṣa wa tì, iwọ ti tú wa ká, 
inu rẹ tì bajẹ; tún ara rẹ yipada si wa. 
2 Iwọ ti mu ilẹ wa-rìri; ìwọ ti fẹ ọ : mu 
ọgbẹ rẹ̀ jina; nitori ti o nmì. 
3 Iwọ ti fi ohun ti o ṣoro hàn awọn enia rẹ : 
iwọ ti mu wa mọti wain iyanu. 
949 


Ijọ 11... AWỌN PBALMU 61. 


4 Iwọ ti fi ọpágun fu awọn ti o bẹ̀ru rẹ, ki 
a le ma fi i hàn nitori otitọ. 

5 Ki a le gbà olufẹ rẹ là; fi ọwọ ọtún rẹ ṣe 
igbala, ki o sì gbohùn mi. 

6 Ọlọrun tì sẹrọ ninu ìwa mìmẹ̀ rẹ̀ pe; Emi 
o yọ, emi o pín Ṣekemu, emi o sì wọn afonifoji 
Bukotu. 

7 Ti emi ni Gileadi, ti emi ni Manasge; 
Efraimu pẹlu li agbara ori mi ; Juda, li olofin 
mi; 

8 Moabu li afọẹkoko mi; lori Edomu Ji 
emi o bQ bàta mi si: iwọ Filistia ma yọ lori 
mì, 

9 'T'ani yìo mu mì wá sinu ilu-nla alagbara. 
ni? tani yio sìn mi lọ si Edomu ? 

10 Iwọ kẹ̀, Ọlọrun, ẹniti o ṣa wa tì? ati iwọ, 
Ọlọrun, ti kò ti bá awọn ogun wa jade lẹ? 

11 Fu wa ni iranlọwọ ninu ipọnju : nitori 
pe asan ni iranlọwọ enia. 

12 Nipasẹ ti Ọlọrun li awa o ṣe ige agbara, : 
nitori on ni yio tẹ̀ awọn ọtá wa mọlẹ. 


PSALMU 61. 


('" ẹkún mi, Ọlọrun; fiye si adura, mi. 

2 Iaati opin ìlẹ aiye wá li emi o kigbe 
pò ọ, nigbati àiya mi bò mi mọlẹ : fà mì lọ si 
apatta ti o ga jù mi lọ. 

3 Nitori iwọ li o ti nṣe àbo fu mi, ati ilẹ-ìṣọ 
agbara lọwẹ ọtá ni. 

4 Emi o joko ninu agọ rẹ lailai: emi o ma 
gbẹkẹle àbo iyẹ̀ apa rẹ. 

ko Nitori pe iwọ, Ọlọrun, li o ti gbẹ ileri ifẹ 

: iwọ ti fi ogún awọn ti o bẹ̀ru orukọ rẹ fu 
mi. 

6 Iwọ o fà ẹmmí ọbba gùn : ati ọjọ ọdún rẹ̀ 
bì atiran-diran. 

850 


AWỌN PSALMU 62. Ijọ 12. 


7 On yio ma gbé iwaju Ọlọrun lailai; pẹ̀se 
finu ati otitọ, tì yio ma ṣe itọju rẹ̀. 

8 Bẹli emi o ma kọnrin iyìn si orukọ rẹ 
lailai, ki emi ki o le ma san ileri if$ mi li 
ojojumọ, 


OWURỌ IJỌ. 12. 
PSATMU 62. 


N'TOtO Ni ọkkàn mi duro tì Ọlọrun : lati 
ọdọ rẹ̀ wá ni igbala mi. 

2 On nikan li apatta mi ati igbala mi; on 
Hi àbo mi; emi kì yio ṣipò pada jọjọ. 

3 Ẹnyin o ti ma gbìro ìwa-buburu si enia 
kan pẹ to? gbogbo nyin li a o pa: bi àbati 
àlapa li ẹnyin o r$, ati bi ọgbà ti nwé lọ. 

4 Kìki ìro wọn ni bi nwọn o ti já a ti ilẹ 
kuro ninu ọllá rẹ̀ : nwọn nṣe inu didùn ninu 
eke : nwọn nfi ẹnu wọn sùre, ṣugbọn nwọn 
ngegun niha inu wọn. ; 

5 Ọkkàn mi, ìwọ sá duro tì Ọlọrun ; nitori 
lati ọdọ rẹ̀ wá ni ireti mi. 

6 On nikan li apatta mi ati igbala mi : on li 
àbo mi ; a kì yio ṣí mì ni ipò. 

7 Nipa Ọlọrun ni igbala mi, ati ogo mi : 
apatta. agbara. mi, àbo mi sì mbẹ nipa 

lọrun. 

8 (bẹkẹle e nigba-gbogbo; ẹnyin awọn enia, 
tú ọkkàn nyin jade niwaju rẹ̀ : Ọlọrun li àbo 
fu we 

9 Nitôtọ asan li awọn enia ọmmọ ẹhin, ati 
awọn enia eke li awọn oloyò : lati ṣìwọn wọn 
ninu òṣuwọn, bakan na ni nwọn fẹrẹ jù asan 
lọ. 

10 Má ge gbẹkẹle inilara, ki o má gì ge gbe- 

851 


Ijọ 12... AWỌN PSALMU 63. 


rage, li olò jija : bi ọrọ ba npọ si i, má ge gbé 
ọkkàn nyin le e. 

11 Ọlọrun ti sọrọ lẹkan; ẹrinkeji ni mo gbẹ 
eyi ; pe ti Ọlọrun li agbara. 

12 Pẹlu-pẹlu, OLUWA, ìwọ li alánu : nitori 
ti iwọ san a fu olukuluku enia gẹgẹ bi ige rẹ̀. 


PSALMU 638. 


Ji. iwọ li Ọlọrun mi; ni kutukutu li 
emi o ma ṣafẹri rẹ : ongbẹ rẹ ngbẹ ọkkàn 
mi, ẹran ara mi fà si ọ ni ilẹ gbigbẹ ati ilẹ ti 
npò ongbẹ, nibiti omi kò gbé si; 

2 Lati ri agbara rẹ ati ogo rẹ, bẹli o dabi 
ẹnipe mo ti ri ọ ninu ibi mimọ. 

3 Nitori ti iṣeun-ifẹ rẹ sanju ìye lọ, òte mi 
yio ma yìn ọ. 

4 Bayi li emi o ma fi ibukun fu ọ niwọn bi 
mo ti wà láye : emi o ma gbé ọwẹ mi soke 
nipa orukọ rẹ. ! 

5 Bi ẹnipe ọrá bẹni yio tẹ ọkkàn mi lọrùn; 
ẹnu mi yio sì ma fi òte ayọ yìn ọ: 

6 Nigbati mo ba ranti rẹ lori ẹní mi, ti emi 
sì nge aṣaro rẹ ni igẹ oru. 

7 Nitori pe iwọ li o ti nge oluranlọwọ mi, 
nitorina li ojiji Iyé apa, rẹ H emi o ma yẹ̀. 

8 Ọkkàn mi ntọ ọ lẹhin girigiri : ọwọ ọtún 
rẹ 11 o gbé mi ré. 

9 Kugbọn awọn ti nwá ọkkàn mi, lati pa a 
yun, nwọn o lọ si ìha isalẹ ilẹ. 

10 Nwọn o ti ọwọ idà gàn lọ bi omi : nwọn 
o sì ge ìjẹ fu kẹlọkọlọ. 

11 Sugbọn ọbba yio ma yọ nipa (Ọlọrun; 
olukuluku ẹniti o nfi i bura ni yio gogo: 
ṣugbọn ẹnu awọn ti nṣeke li a o pa li ẹnu 
mọ, 


352 


AWỌN PBALMU 64, 66. Ijọ 12. 


PSALMU 64. 


LỌRUN, gbohùn mi, ninu adura mi : pa, 
ẹmmí mi mọ lọwẹ ẹ̀ru ọtá ni. 

2 Pa mi mọ lọwẹ ìmọ ìkọkọ ti awọn enia 
buburu; lọwọ irukerudo ti awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ, 

3 Ẹniti npQọn ahọn wọn bi ẹnipe ìidà, ti 
nwọn sì fà ọrun wọn le lati tafà wọn, ani ẹ̀rọ 
kikorò : 

4 Ki nwọn ki o le ma (tafà ni ìkọkọ si 
awọn ti o pé : lojijì ni Wọn ntafà si i, nwọn 
kò sì bẹ̀ru. 

5 Nwọn ngbà ara wọn niyanju li ẹ̀rọ 
buburu : nwọn ngbìmọ ati dẹkun silẹ nikẹ̀kọ ; 
nwọn nwipe, Tani yio rì wọn ? 

6 Nwọn nwadi ẹ̀ṣẹ; nwọn ge awá tan : ati 
ìro inu olukuluku wọn, ati àiya wọn o jinlẹ. 

7 RMugbọn Ọlọrun yio tafà kan si wọn; lojijì 
ni nwọn o gbọgbẹ. 

8 Bẹni nwọn o mu ahọn ara, wọn gubu jù 
ara wọn : gbogbo ẹniti o ri wọn yio gá lọ. 

9 Ati gbogbo awọn enia ni yio ma bẹ̀ru, 
nwọn o sì ma sẹ̀rọ iṣẹ Ọlọrun; nitorì ti nwọn 
o fi ọgbọn rò iṣẹ rẹ̀. 

10 Olododo yio ma yò nipa ti JEHOFA, yio 
sì ma gbẹkẹle e; ati gbogbo awọn ẹni iduro 
gingin 1 àiya ni yio Tna, gOgO. 


ALẸ IJỌ. 12. 
PSALMU 65. 


LỌRÙN, iyìn duro dò ọ ni Sion : ati si 
ọ lit a o sì mu ileri ifẹ ni ṣẹ. 
2 Iwọ ti ngbẹ̀ adura, sì ọdọ rẹ ni gbogbo 
awọn enia, mbọ. 
353 Aa 


Ijọ 12... AWỌN PSALMU 66. 


3 Ẹṣẹ bori mi : bi o ge ti irekọja, mi ni, iwọ 
ni yio wẹ̀ wọn nù kuro. 

4 Alabukún-fu li ẹniti iwọ yàn, ti Iwọ sì mu 
lati ma gsumẹ ọdọ rẹ, ki o le ma gbé inu agẹ 
yẹ wọn-ni : ore inu ile rẹ yio tẹ̀ wa lọrùn, 
ani ti inu tempeli mimẹ̀ rẹ. 

6 Ohun ẹ̀ru nipa ododo ni ìwọ o fi da wa 
lohùn, Ọlọrun igbala wa ; ẹniti ṣe igbẹkẹle ti 
gbogbo opin ìilẹ aiye, ati tì awọn ti o jina 
rere li oju okun : 

6 Nipa agbara rẹ̀ ẹniti o fi ìdi òke nla mulẹ 
gingin; ti a fi agbara.dì li amure ; 

7 Ẹniti o pa ariwo okun mẹ rọrọ, ariwo riru 
omi wọn, ati gidigidi awọn enia. 

8 Awọn pẹlu ti ngbé apa ìpẹkun mbẹ̀ru 
nipa àmi rẹ wọn-ni : ìwọ mu ijade ti owurọ 
ati ti aṣalẹ yọ. 

9 Iwọ bẹ̀ ilẹ aiye wò, o sì bomi rin i :: iwọ fi 
odò nla Ọlọrun ti o kún fu omi ge ọrọ rẹ̀: 
ìwọ pòse ọkà wọn nigbati ìwọ ti pòse fu u bẹ̀. 

10 Iwọ fi irinmi si ori ata, rẹ̀ gidigidi. : Iwọ 
Bì ti ṣàn omì si aporo rẹ̀ : Iwọ fi ọwọ òjo mu 
ilẹ rẹ̀ rẹ̀: iwọ busi eso rẹ̀. 

11 Iwọ fiore rẹ de ọdún li ade; ọrá nkán 
nìpa ọna rọ. 

12 Nwọn nkán si ori papa tutù ti aginjù : 
awọn òke kekere nyọ ni ìha gbogbo. 

13 Agbo ẹran li o wọ papa tutù na li aṣọ ; 
afonifoji 1) o bò mọlẹ fu ọkà; nwọn nhé fu 
ayọ, nwọn nkọnrin pẹlu. 


PSALMU 66. 


HO ihé ayọ si Ọlọrun, ẹnyin ilẹ gbogbo : 
hi: Ẹ kọnrin ọllá ti orukọ rẹ̀ jade; ẹ mu 
ìyìn rẹ̀ li ogo. 

3 Ẹ wi fu Ọlọrun pe, IWẹ ti Ri ẹ̀ru to ninu 


AWỌN PBALMU 66. Ijọ 12. 


iṣẹ rẹ! nipa ọpọ agbara rẹ li awọn ọtá rẹ yio 
fi ori wọn balẹ fu ọ. 

4 (Gbogbo aiye ni yio ma sìn ọ, ti nwọn o sì 
ma kọnrin gi ọ; nwọn o ma kọnrìn sì orukọ 


rẹ, 

8 Ẹ wá wò igẹ Ọlọrun : o li ẹ̀ru ni iṣe rẹ̀ si 
awọn ọmmọ enia. 

6 O sọ okun di ilẹ gbigbẹ : nwọ nlà inu 
ìṣanomi já H ẹsẹ : nibẹ̀ li awa gbé yọ nipa ti 
r 


7 O ge olori nipa agbara rẹ̀ lailai; oju rẹ̀ 
nwò awọn orilẹ òde : má ge jẹ ki awọn ọlọtẹ 
ki o gbé ara wọn ga. 

8 Ẹ fi ibukún fu Ọlọrun wa, ẹnyin enia, ki 
ẹ sì mu ni gbé ohùn ìyìn rẹ̀. 

9 Ẹniti o mu ẹmmí wa wà láye, ti kò sì jẹ 
ki ẹsẹ wa ki o yẹ̀ 

10 Ọlọrun, nitori ti iwọ ti ri ìdi wa : iwọ 
ti dan wa wò, bi a ti dan fadaka wò. 

11 Iwọ mu wa wọ ìnu àwọn; ìwọ fi ìpọnju 
le wa h: ẹgbẹ. 

12 Iwọ mu awọn enia gùn wa li ẹṣin li ori; 
- awa là inu iná ati inu omi já lọ : ṣugbọn iwọ 
mu wa jade wá si ibi ọrẹ. 

13 Emi o lọ sinu ile rẹ ti emi ti ọrẹ ẹbọ 
gisun : emi o gan ileri ìfẹ̀ mi fu ọ, 

14 Ti òte mi ti ṣe, ti ẹnu mi sì ti sọ, nigbati 
mo wà ninu ipọnju. 

15 Emi o ru ẹbọ sisun ọlọrá si ọ, pẹlu 
turare àgbo; emi o rubọ akọ malu pẹlu 
ewurẹ, 

16 Ẹ wá gbẹ̀, gbogbo ẹnyin ti o bẹ̀ru 
Ọlọrun, emi o aọ ohun ti o ṣe fu ọkkàn mi. 

17 Emi fi ẹnu mi kigbe pò e, emi sì fi ahọn 
yi buyìn rẹ̀. 

18 Emi iba gbà ẹ̀ṣẹ li àiya mi, OLUWA kì 
ba ti gbohùn mi : 

966 Aaa2 


Ijọ 13. AWỌN PBALMU 67, 68. 
19 Ṣugbọn nitôtọ Ọlọrun ti gbohùn mi; o sì 


ti fi etí si ohùn adura mi. 
20 Olubukún li Ọlọrun, ti kò yi adura mi 
pada kuro, tabi ánu rẹ̀ kuro lọdọ mi. 


PBALMU 67. 


K' Ọlọrun ki o ṣgánu fu wa, ki o sì busi 
1 fu wa; ki o sì ge oju rẹ̀ ki o mọlẹ si 
wa lara. 

2 Ki ẹ̀nas rẹ ki o le di mimọ JÌ aiye, ati 
igbala ilera rẹ ni gbogbo orilẹ òde. 

3 Jẹ ki awọn enia ka o yìn ọ, Ọlọrun; jẹ 
ki gbogbo awọn enia ki o yìn ọ. 

4 Jẹ ki ìnù awọn orilẹ òde ki o dùn, ki 
nwọn ki o sì ma kọnrin fu ayọ : nitori ti 
ìwọ o fi ododo ṣe idajẹ awọn enia, iwọ o sì 
jọbba awọn orilẹ òde h aiye. 

5 Jẹ ki awọn enia, ki o yìn ọ, Ọlọrun; jẹ ki 
gbogbo awọn enia ki o yìn ọ. 

6 Nigbana ni ilẹ yio to ma mu asọnkíún rẹ̀ 
wá; Ọlọrun, Ọlọrun wa, tikara, rẹ̀ yio busi 1 
E wa. 

7 Ọlọrun yio busi ì fu wa; ati gbogbo opin 
ilẹ aiye yio sì ma, bẹ̀ru rẹ̀. 


OWURÙÒ IJỌ. 13. 


PBALMU 68. 


K Ọlọrun ki o didé, ki a sì tú awọn ọtá 
TA rẹ̀ ká : ki awọn ti o korira rẹ̀ pẹlu, ki 
nwọn ki o sálọ kuro niwaju rẹ̀. 

2 Bi ẹfin ti ifẹ lọ, bẹni ki o fẹ wọn lọ : bi 
ida ti iyẹ niwaju ìná, bẹni ki enia buburu ki 
o ṣegbé niwaju Ọlọrun. 

8 Kugbọn jẹ ki inu awọn olododo ki o dùn ; 

356 


AWỌN PSALMU 68... Ijọ 13. 


ki nwọn ki o yọ niwaju Ọlọrun : nitétọ, ki 
nwọn ki o yẹ̀ gidigidi, 

4 Ẹ kọnrin Bì Ọlọrun, ẹ kọnrin iyìn 81 orukọ 
rẹ̀ : ẹ yìn ẹniti ngùn ọrun li ẹṣin nipa JÁ oru- 
kọ rẹ̀, ki ẹ sì ma yò niwaju rẹ̀. 

5 Babba ti awọn alaìni-babba, ati onidajọ ti 
awọn opô6, lì Ọlọrun ni ibujoko rẹ̀ mimú. 

6 Ọlọrun gbé ẹni ofo kalẹ ni idile : o mu 
awọn ti a dò li ẹ̀wọn jade : ṣugbọn awọn ọlọtẹ 
ni ngbé inu ilẹ gbigbẹ. 

7 Ọlọrun, nigbati iwọ jade lọ niwaju awọn 
enia rẹ, nigbati i ìwọ nrìn ìrìn ogun lọ larin 
aginjù. 

8 Ilẹ mì, awọn ọrun bẹ̀ silẹ niwaju Ọlọrun : 
ani Sinai tikara rẹ̀ mì niwaju Ọlọrun, Ọlọrun 
Israeli. 

9 Ọlọrun, iwọ. li o rán ẹ̀pọlọpọ òjo, nipa eyi 
ti iwọ fi fi ẹsẹ ilẹ-ini rẹ mulẹ, nigbati o rẹ̀ ẹ 
tan. 

10 Ijọ awọn enia rẹ li o tẹdo sinu rẹ̀ : iwọ, 
Ọlọrun, ninu ore rẹ li o ti pòse fu awọn 
talakà. 

11 OruwA ti fọhùn ẹ̀rọ rẹ̀ : ẹ̀pọlọpọ sì li 
ẹgbẹ awọn ẹnìtìí o wasu rẹ̀ : 

12 Awọn ọbba ti awọn ẹgbẹ ogun sá, nwọn 
sá lọ: obiri tì o sì joko ni ile ni npín ikogun 
na. 

13 Bi ẹnyin tilẹ ti dubulẹ larin ìkoko, 
ṣugbọn ẹnyin o dabi iyẹ apa àdaba ti a bò 
ni fadaka, ati ìhuhu rẹ̀ pẹlu wura pupa. 

14 Nigbati Olodumare tú awọn ọbba ká 
ninu rẹ̀, o funfun bi omi didì li òke Balmon. 

15 Òke Ọlọrun dabi òke Baṣan; òke giga 
kan bi òke Baṣan. 

16 fṣe. ti ẹnyin fi nfò, ẹnyin òke giga? eyi 
li òke ninu eyi ti Ọlọrun fẹ lati ma gbé; 
nitôtọ, JEBOFA yio ma gbé ibẹ̀ lailai. 

3957 


Ijọ 134... AWỌN PBALMU 68. 


17 Ẹgbawa ni kẹkẹ̀ ogun Ọlọrun, ani ẹgbẹ- 
gbẹrun awọn angeli : OLUWA mbẹ ninu wọn, 
bi ti Sinai nibi òke mimô ni. 

18 Iwọ ti gòke gi ibì giga, ìwọ ti di igbekun 
ni igbekun lọ : ìwọ ti gbà ẹ̀bun fu awọn enia ; 
nitòôtọ, fu awọn ọlọtẹ pẹlu, ki JEHOFA Ọlọrun 
ki o le ma ba, wọn gbé. 

19 Olubukún li OLUwA, ẹniti ndi ore rù wa 
lojojumọ, Ọlọrun na ti igbala wa. 

20 Ẹniti ṣe Ọlọrun wa li Ọlọrun igbala; 
ati lọwé JEHOFA OLUWA li amuwa lọwọ ìkú 
WÀ. 

21 KSugbọn Ọlọrun yio fẹ ori awọn ọtá rẹ̀, 
ati agbari onirun ti irú ẹniti nrìn sibẹ̀ ninu 
ẹ̀ṣẹ rẹ̀. i ; : 

22 OLUWA wipe, emi o tún mu pada lati 
Baṣan wá, emi o tún mu awọn enia mi pada 
lati ibú okun na wá : 

23 Ki ẹsẹ rẹ kì o le pọn ninu ẹ̀jẹ awọn ọtá 
rẹ, ati ahọn ajá rẹ ninu rẹ̀ na. 

24 Nwọn ti ri ìrin rẹ, Ọlọrun; ani ìrin Ọlọ- 
run mi, (Ọbba mi, ninu ibi mimẹ ni. 

25 Àwọn akọnrin lọ niwaju, awọn olohun 
ọnà orin kẹhin; ninu wọn li awọn ọmmọbiri 
ti nwọn lù ìlu. 

26 Ẹ fi ibukún fu Ọlọrun ninu gbogbo ijọ, 
ani fu OrUWA, ẹnyin tì o ti orisun Israeli 
WÁ. 

27 Niìbẹ̀ ni Benjamin kekere wà pẹlu olori 
wọn, awọn ọmmọ alade Juda pẹlu ìgbimọ 
wọn, awọn ọmmọ alade Bebulon, ati awọn 
ọmmọ alade Naftali. 

28 Ọlọrun rẹ ti paṣẹ agbara rẹ : Ọlọrun, fi 
agbara fu eyi ti o ti ṣẹ fu wa, 

29 Nitori tempeli rẹ ni Jerusalemu li awọn 
ọbba o ma mu ọrẹ fu ọ wá. 

30. Ba ẹgbẹ awọn ọlọkọ wi, ọpọlọpọ ti awọn 


AWỌN PBATMU 69... Ijọ 13. 


akọ malu, pẹlu awọn ọmmọ malu ti awọn 
enia, titi olukuluku yio fi foribalẹ pẹlu ìwọn 
fadaka : o tú awọn enia ti nṣe inu didùn sgi 
ogun ká. 

31 Awọn ọmmọ alade yio ti Egipti jade 
wá; nisisiyi ni Etiopia yio nawọ rẹ̀ si 
Ọlọrun. 

82 TẸ kọnrin si Ọlọrun, ẹnyin ilẹ ọbba aiye ; 
ẹ kọnrìn ìyìn si OLUWA : 

83 Bi ẹniti ngùn ati ọrun de ọrun li ẹṣin, 
nigba atijọ; wò o, o íọhùn rẹ̀ jade, eyi na li 
ohùn nla. 

34 TẸ fi agbara fu Ọlọrun : ọllá-nla rẹ̀ wà lori 
Israeli, ati agbara rẹ̀ mbẹ li awọ-ganma. 

35 Ọlọrun, ìwọ li ẹ̀ru lati inu ibi mimọ rẹ 
wá : Ọlọrun Israeli họ on ti o nfi ilera ati 
agbara fu awọn enia rẹ̀. Olubukún li Ọlọrun. 


ALẸ IJỌ. 13. 
PSALMU 69. 


LỌRUN, gbà mi là; nitori ti awọn omi 
i wò inu lọ si ọkkàn mì. 

2 Emi rì ninu ìrà jijin, nibìti ibuduro kò si : 
emi de inu awọn omi jijìn, nibiti ìṣan-omi 
gàn bò mi jori. 

8 Agara ẹkún mì dá mi : ọfọn mi gbẹ : oju 
kọn mi nigbati emi duro dò Ọlọrun mi. 

4 Awọn ti o korira mi laìnìdi jù irun ori mi 
lọ : awọn ti nṣe ọtá mi laìṣẹ, ti iba pa mì run, 
nwọn lagbara : nigbana ni mo gan ohun ti emi 
kò mu. 

5 Ọlọrun, iwọ mọ ìiwòre mi, ẹ̀ṣẹ mi kò sì 
lumẹ kuro loju rẹ. 

6 OruUwWA JEHOFA awọn ọmmọ ogun, má ge 
jẹ ki oju ki o tì awọn ti o duro tì ọ nitori 

359 


Ijọ 13... AWỌN PSATMU 69. 


mi : má ge jẹ kì awọn ti nwá ọ ki o damu 
nitori mi, Ọlọrun Israeli. 

7 Nitori pe nitori ti rẹ li emi ge nrù ẹ̀gan ; 
ìtiju ti bò mai loju. 

8 Emi di ki si awọn arakọnrì mi, ati alejò 
Bi awọn ọmmọ iya mi. 

9 Nitori ti itara ile rẹ ti jẹ mi tan; ati ẹ̀gan 
awọn tì o gàn ọ gubu lù mi. 

10 Nigbati 'mo sọkun, ti mo sì nfi àwẹ jẹ 
ara mi ni ìya, eyi na sì di ẹ̀gan mi. 

11 Emi fi aṣọ ẹ̀fọ ṣe aṣọ mi pẹlu; mo sì di 
ẹni owe fu wọn. 

12 Awọn ti o joko li ẹnu ẹ̀na nsẹ̀rọ si mi; 
emi sì di orin awọn ọmọti. 

13 K$ugbọn bi o ṣe ti emi ni, adura mi wà 
Bipa rẹ, JEHOFA, ni igba itẹwọgba, : Ọlọrun, 
ninu ẹ̀pọlọpọ inu rẹ gbohùn mi, ninu otitọ 
igbala rọ. 

14 Yọ mi kuro ninu ẹrẹ̀, má sì ge jẹ ki emi 
Yì : gbigbà ni ki a gbà mi lọwẹ̀ awọn ti o 
korira mi, ati ninu awọn omi jìjìn. 

15 Má ge jẹ ki ìṣan-omi ki o bò mi mọlẹ, 
bẹni ki o má ge jẹ ki ọgbọn ki o gbé mi mì, 
ki o má sì ge jẹ ki ihò ki o pa ẹnu rẹ̀ de 
mọ mì. 

16 JEHOFA, gbohùn mi; nitori ti iṣeun-ifẹ 
rẹ dara : yipada si mi gẹgẹ bi ọpọlọpọ irọnu 
Anu rẹ. 

17 Ei o má sì ge pa oju rẹ mẹ kuro lara 
iranṣẹ rẹ; emi sá wà ninu ipọnju : yara gbo- 
hùn mi. 

18 Sumọ ọkkàn mi, sì rà a pada : gbà mi 
nitori awọn ọtá mì. 

19 Iwọ ti mọ ẹ̀gan mi, ìtiju mi, ati alaìlọllá 
mi, gbogbo awọn ọtá mi li o wà niwaju rẹ. 

20 ìgan ti bà mi ninu jẹ; emi sì kún fu 
ìkánu : emi sì woye fu ẹniti yio gfnu fu mi, 

860 


4 


AWỌN PSALMU 69... Ijọ 13. 


ṣugbọn kò si; ati fu awọn olutunu, bẹli emi 
kò sì ri ẹnikan. 

21 Nwọn fi orôro fu mi pẹlu li ohun jijẹ 
mi; ati li ongbẹ mi nwọn fu mi li ọti kikan 
ni mimu, 

22 Jẹ ki aga tabeli wọn ki o di ikẹkun 
niwaju wọn : ati ohun ti iba ge alafia wọn, kì 
o di okùn didẹ. 

23 Jẹ ki oju wọn ki o ṣú, ki nwọn ki o má ge 
yiran; ki o sì ma mu ìha wọn gbọn nigba- 
gbogbo. 

24 Dà £binu rẹ si wọn lori, kì ikan-nu ibinu 
ki o le wọn bà. 

26 Ke ki ibujoko wọn ki o di ahoro; ki ẹni- 
kẹni ki o má ṣe gbé inu agô wọn. 

26 Nitori ti nwọn nge inunibini gi ẹniti 
iwọ ti lù; nwọn sì ngẹ̀rọ si ibinujẹ ti awọn ti 
ìwọ sì gá li ọgbẹ. 

27 F' ẹ̀ṣẹ kún ẹ̀ṣẹ wọn: : ki o má sì ge jẹ ki 
nwọn ki o wá sinu ododo rẹ. 

28 Nù wọn kuro ninu ìwe awọn aláye, kì a 
má sì kọwe wọn pẹlu awọn olododo, 

29 gBugbọn talakà ati ẹnì ikánu h emi : jẹ 
ki igbala rẹ, Ọlọrun, ki o gbé mi leke giga. 

80 Emi o fi orin yìn orukọ Ọlọrun, emi o fi 
ọpẹ gbé orukọ rẹ̀ ga. 

31 Eyi pẹlu ni yio wù JEHOFA jù ọdá malu 
tabi akọ malu lọ ti o ni ìwo ati bàta, ẹsẹ. 

82 Awọn onirẹlẹ yio ri eyì, inu wọn yio sì 
dùn : ọkkàn ẹnyin ti nwá Ọlọrun yio sì wà 
lye. 

33 Nitori ti JEHOFA gbohùn awọn talakà, 
kò sì fi oju pa awọn ara-tubu rẹ̀ rẹ̀. 

34 Jẹ ki awọn ọrun on aiye ki o yìn i, 
awọn okun, ati ohun gbogbo ti nrakò ninu 
wọn. 

35 Nitori ti Ọlọrun yio gbà Sion là, yio sì 

861 


Ijọ 14. AWỌN PSALMU 70, 71. 


kẹle awọn ilu-nla Juda: ki nwọn ki o le 
ma gbé ibẹ̀, ki nwọn ki o le ma ni i ni 
ìlẹ-ìni. 

86 Irú-ọmmọ awọn iranṣgẹ rẹ̀ pẹlu ni yio ma 
jogún rẹ̀ : awọn ti o sì fẹ orukọ rẹ̀ ni yio ma 
gbé inu rẹ̀. 

PSALMU 70. 


LỌRUN, yara gbà mi; JEHOFA, yara lati 
ràn mi lọwéẹ̀. 

2 Ki oju ki o tì awọn ti nwá ọkkàn mi, 

ki nwọn kì o nì damu : ki nwọn ki o sì 

pada gẹhin, ki a sì damu awọn ti nwá ifarapa 


mì. 

83 Ki a pa wọn Ji ẹhin dà JÌ òre ìtiju awọn 
ti nwi pe, A, 8. 

4 Ki gbogbo awọn ti nwá ọ kì o ma yọ, ki 
inu wọn ki o sì ma dùn nipa ti rẹ : ki irú 
awọn ti o sì fẹ igbala rẹ ki o ma wi nigba- 
gbogbo pe, Ki a gbé Ọlọrun ga. 

5 ugbọn talakà ati alaìni li emi : Ọlọrun, 
yara sì mi : iwọ ni iranlọwọ afi olugbala mi; 
JEHOFA, má ge pẹ tìtì. 


OWURỌ IJỌ. 14. 
PSALMU 71. 


J' io ìwọ ni mo gbẹkẹ mi le : lai má ge 
jẹ ki a damu mi. 

2 (bà mi nipa ododo rẹ, ki o sì mu mi yọ : 
dẹ etí rẹ silẹ gi mi, ki o sì gbà mi là. 

3 Iwọ nì ki o ṣe ibujoko apatta, mi, nibiti 
emi o gbé ma rò nigba-gbogbo : ìwọ ti paṣẹ 
lati gbà mi là; nitori iwọ li apatta ati odi 
lagbara mi. 

4 Gbà mi, Ọlọrun mi, li ọwé awọn enia 
buburu, li ọwẹ̀ alalṣododo ati ìka ọkọnri. 

862 


AWỌN PSALMU 71. Ijọ 14. 


5 Nitori iwọ ni ireti mi, ODUWA JEHOFA; 
ìwọ ni igbẹkẹle mi lati igba ewe mi. 

6 Nipa ọwọ rẹ Ì1 a ti gbé mi duro lati inu 
wá: iwọ li ẹniti o mu mi jade lati inu iya mi 
wá, : nipasẹ rẹ ni ìyìn mi wà nigba-gbogbo. 

7 Emi dabi ẹni iyanu fu ẹ̀pọlọpọ enia, 
gugbọn ìwọ li abò mi ti o lagbara. 

8 Jẹ ki ẹnu mi ki o kún fu ìyìn ati fu ọllá 
rẹ li ọjọ gbogbo. 

9 Má ṣe ga mi tì ni igba ogbé; má ṣe kọ mi 
silẹ nigbati agbara mi ba, yẹ̀. 

10 Nitori ti awọn ọtá mi nsọrọ si mi; awọn 
tì nwọn sì nṣọ ọkkàn mi gbìmọ pẹ, 

11 Nwọn wipe, Ọlọrun tì kọ ọ galẹ : ge 
inunibini ki ẹ sì mu u; nitori ti kò si ẹniti 
yio gbà a. 

12 Ọlọrun, má ge Jina si mi: Ọlọrun mi, yara 
niti iranlọwọ mi. 

13 Jẹ ki nwọn ki o damu, ki a sì run awọn 
ti nṣe ọtá ọkkàn mi; ki a nì fi ẹ̀gan ati àbu- 
kun bò awọn tì nwá ifarapa mì. 

14 KṢugbọn emi o ma, reti nigba-gbogbo, emi 
o Bì ma yìn ọ Bgìbẹ̀-sibẹ. 

15 Ẹnu mi yio ma fi ododo rẹ ati igbala rẹ 
hàn ji ọjọ gbogbo; emi kò gá mọ iye rẹ̀. 

16 Emi o ma rìn lọ ir agbara. OLUWA 
JEHOFA : emi o ma da ẹ̀rọ ododo rẹ sọ, ani 
ti rẹ na. 

17 Ọlọrun, iwọ ti kẹ mi lati igba. ewe mi 
wá : ati di isisiyi li emi ti nsẹ̀rọ awọn igẹ̀ 
iyanu rẹ. 

18 Nisisiyi pẹlu, nigbati emi di arugbo tan 
ti mo hewúi, Ọlọrun, má ge kò mi; titi emi o 
fi fi ìpá rẹ hàn fu iran yi, ati agbara rẹ hàn 
fu gbogbo awọn ara, ẹhin. 

19 Ọlọrun, ododo rẹ ga jọjọ pẹlu, ẹniti o ti 
nge nkan nla, : Ọlọrun, tali o dabi iwọ ! 

963 


Ijọ 14.. AWỌN PSALMU 72. 


20 Iwọ, ti o fi igẹ nla ati kikan hàn mi, ni 
yio nì tún mi jí, yio sì tún mu mi sọ gi oke 
lati ọgbọn ilẹ wá. 

21 Iwọ o sọ ọllá mi di pupọ, iwọ o sì tù mi 
ni inu niha gbog 

29 Emi o sì fi òlo orin mimẹ̀ yìn ọ pẹlu, 
ani otitọ rẹ, Ọlọrun mi : iwọ li emi o ma fi 
dùru kọnrin si, iwọ Ẹni Mimé Israeli. 

23 Ete mi yio yọ gidigidi nigbati mo ba 
nkọnrin gi ọ; ati ọkkàn mi, ti ìwọ ti rà pada. 

24 Ahọn mi pẹlu yio sì ma Bsẹ̀rọ ododo rẹ 
titi Ti ọjọ gbogbo : nitori ti nwọn damu, a. sì 
. dojutì awọn ti nwá ifarapa mi. 


PSALMU 772. 


LỌRUN, fi idajọ rẹ fu ọbba, ati ododo rẹ 
fu ọmmọ ọbba. 

2 On yio ma fi ododo ge idajôò awọn enia rẹ, 
ati idajẹ ṣe fu awọn talakà rẹ. 

3 Awọn òke nla yio ma mu alafia fu awọn 
enia wá, ati awọn òke kekere nipa ododo, 

4 On yio ma ṣe idajẹ̀ awọn talakà ninu 
awọn enia, yio ma gbà awọn ọmmọ ti awọn 
alaìni là, yio sì fà aninilara ya pẹrẹ-pẹrẹ. 

5 Nwọn o sì ma bẹ̀ru rẹ niwọn bi òrùn ati 
oṣupa yio ti pẹ to, lati gbogbo iran-diran. 

6. Yio rẹ̀ si ilẹ bi òjo si ori koriko irẹ̀-mọlẹ : 
hi ọwọ òjo ti o rin ilẹ. 

7 Li ọjọ rẹ̀ li awọn olododo yio gbilẹ; ati 
ẹ̀pọlọpọ alafia niwọn bi oṣupa yio ti pẹ to. 

8. On yio sì ni ijọbba lati okun de okun, ati 
lati odò nla ni de opin ìlẹ aiye. 

9 Awọn ti o joko li aginjù yio tẹriba fuu; 
awọn ọtá rẹ̀ yio sì lá erupẹ̀ ilẹ. 

10 Awọn ọbba Tarṣiṣi, ati ti awọn erekuṣu 
yio mu ọrẹ wá : awọn ọbba Kieba ati ti Seba 
yio mu ẹ̀bun wá. 

364 


AWỌN PSALMU 73. Ijọ 14. 


11 Nitôòtọ, gbogbo awọn ọbba ni yio wélẹ 
niwaju rẹ̀ : gbogbo awọn orilẹ òde ni yio ma 
sìn ì. 

12 Nitori ti yio gbà awọn alaìni nigbati 
nwọn ba nke; talakà, pẹlu, ati ẹniti kò li 
oluranlọwọ. 

13 On yio da talakà ati alaìni si, yio sì gbà 
ọkkàn alaìnì là. 

14 On yio rà ọkkàn wọn lọwọ ẹ̀tan ati ìwa 
agbara : iyebiye NB ẹ̀jẹ wọn yio sì jẹ li oju 
rẹ̀, 

15 On yio sì yò, on li a o sì fi wura Seba fu : 
a o sì ma gbadura fu u nigba-gbogbo; lojo- 
jumọ li a o sì ma yìn ì. 

16 Ikúnwọ ọkà ni yio ma, wà lori ilẹ lori 
awọn òke nla; esgo rẹ̀ yio ma mì bi Lebanon : 
ati awọn ti inu ilu-nla yio sì ma gbà bi koriko 
ilẹ. i 
i? Orukọ rẹ̀ yio wà titi lai : orukọ rẹ̀ yio 
duro pẹ titi to bi ti Òrùn : a o sì ma bukún u 
fu enia nipagẹ rẹ̀ : gbogbo awọn orilẹ òde ni 
yio ma pò e li alabukún-fu. 

18 Olubukún li Ọlọrun, JEHOFA, Ọlọrun 
Israeli, ẹnikan ṣogo ti nṣe ohun iyanu. 

19 Olubukún li orukọ rẹ̀ ti o H ogo titi lai: 
ki gbogbo aiye ki o sì kún fu ogo rẹ̀; Amin 
ati Amin. 

20 Adura Dafidi ọmmọkọnri Jege pari. 


ALẸ IJỌ. 14. 


PBALMU 73. 
N'TPto Ọlọrun ṣeun fu Israeli, fu irú 


awọn tì o ṣe alaiya mimọ. 
2 KWugbọn bi o ṣe ti emi ni, ẹsẹ mi fẹrẹ yẹ̀ 
tan ; ìrìn mì fẹrẹ yọ tan. 
365 


Ijọ 14... AWỌN PBALMU 73. 


3 Nitori ti emi ṣe ilara si awọn aṣiwere, 
nigbati mo ri alafia ti awọn enia buburu. 

4 Nitori ti kò si ọjá ni ikú wọn : ṣugbọn ipá 
wọn fi ẹsẹ mulẹ. 

5 Nwọn kò wà ninu iyọnu bi awọn ẹlomiran ; 
bẹ̀ni a kò sì wahalà wọn bi ẹlomiran. 

6 Nitorina ni igberaga ge fà yi wọn ká bi 
ẹ̀wọn; ìwa-ipa bò wọn mọlẹ bi aṣọ. 

7 Oju wọn yọ jade fu isanra : nwọn ni jù bi 
ọkkàn wọn tì nfẹ lọ. 

8 Nwọn bajẹ, nwọn sì nsẹrọ buburu nipa 
ìninilara : nwọn nsọrọ giga-giga. 

9 Nwọn gbé ẹnu wọn le si ọrun, ahọn wọn, 
sì nrìn ìlẹ aiye já. 

10 Nitorina li awọn enia rẹ̀ ṣe yipada 81 
lhin : omì ago kìkún li a sì nfun jade fu wọn. 

11 Nwọn sì nwipe, Ọlọrun ti ṣe mọ ? ìmọ 
wà ninu ọgá-ogo ? 

12. Kiye si i, awọn nwọnyi li alaìwa-bi- 
ọlọrun, ẹnitì aiye nsan ; nwọn npọ li ọrọ. 

13 Nitétọ li asan ni mo wẹ̀ àiya mi mẹ, tì 
mo BÌ wẹ̀ ọwọ mi li 'aìlẹgẹ. 

14 Nitori pe li ọjọ gbogbo li a nyọ mi lẹnu, 
a sì n-nà mi li orowurọ. 

15 Bi emi ba pe, emi o fẹ bayi; iye si ì 
emi o ṣẹ̀ si iran awọn ọmmọ rẹ. 

16 Nigbati mo rò lati mẹ eyi, o goro li oju 


mì. 

17 Titi mo fi lọ sinu ibi mim Ọlọrun ; ni- 
gbana ni mo mọ idi wọn. 

18 Nitòtọ iwọ gbé wọn kà ibi yiyẹ̀ : iwọ sọ 
wọn kalẹ lọ sinu iparun. 

19 A ti mu wọn lọ sinu idahoro yi, bi ẹnipe 
ni igẹju kan ! ìbẹru li a fi nrun wọn... ' 

20 Bi ẹnipe nigbati ẹnikan ba jí li oju alá; 
bẹni, OLUwA, nigbati ìwọ ba jí, ìwọ o ṣe àbu- 
kun aworan wọn. 

866 


AWỌN PSALMU 74. Ijọ 14. 


21 Bayi ni ìnu mi bajẹ, ẹgun sì gún mi li 
ọkkàn mi. 

22 PBẹ̀nì mo giwere, ti mo sì ṣe òpe enia; mo 
dabi ẹranko niwaju rẹ. 

23 KMugbọn emi wà pẹlu rẹ nigba-gbogbo : 
ìwọ li o ti di ọwọ ọtún mi mu. 

24 Iwọ o fi ìmọ rẹ tẹ mi li ẹ̀na, ati nigbẹhin 
ìwọ o gbà mi ginu ogo. 

26 'T'ani mo ni li ọrun bikoge iwọ?! kò sì si 
ẹniti mo fẹ li aiye pẹlu rẹ. ji 

26 Ẹran ara mi ati àiya mi di Arẹ̀ tan : 
ṣugbọn Ọlọrun ni apatta àiya mi, ati ipín 
mi lailai. 

27 MBá kiye gi i, awọn ti o jina si ọ yio 
ṣegbé : iwọ ti pa gbogbo wọn run ti nṣe 
àgbere kiri-kiri kuro lọdọ rẹ. 

28 Wugbọn o dara fu mi lati sumQ Ọlọrun : 
emi tì gbẹkẹ mi le OLUWA JEHOFA, ki emi ki 
o le ma sẹ̀rọ ìṣẹ̀ rẹ gbogbo. 


PBALMU 74. 


LỌRUN, €ṣge ti iwọ fi ta wa nu titi lai? 
' ege ti ibinu rẹ fi nru si agutan papa rẹ ? 

2 Ranti ìjọ awọn enia rẹ, ti iwọ ti rà nigba 
atijọ; ẹ̀ya ilẹ-ini rẹ, ti ìwọ ti rà pada; òke 
Sion yi, ninu eyi ti iwọ ngbé. 

3 Gbé ẹsẹ rẹ soke sgi ahoro lailai ni; ani 
si gbogbo eyi ti ọtá ti fi buburu ge ni ibi 
mimẹ̀. 

4 Awọn ọtá rẹ nke ramu-ramu li arin ìjọ 
awọn enia; nwọn gbé asia wọn goke fu àmì. 

5 Bi ọkọnri ti gbé akeke rẹ̀ goke ninu igi 


867 


Ijọ 14... AWỌN PRALMU 74. 


7 Nwọn tinabọ ibi mim rẹ, ni wiw6 ibu- 
joko orukọ rẹ̀ lulẹ, nwọn sọ ọ di 6ri. 

8 Nwọn wi li ọkkàn wọn pe, Ẹí jẹ ki a run 
wọn pọ : nwọn tì kun gbogbo sinagogu 
Ọlọrun ni ilẹ na. 

9 Awa kò ri àmi wa : kò si woli kan mẹ̀ : 
bẹ̀ni kò si ẹnikan ninu wa ti o mọ bi yio ti 
pẹ to. 

10 Ọlọrun, ọtá ni yio ti kẹgàn pẹ to ? ki ọtá 
ni ki o ha ma gọ buburu sgi orukọ rẹ lailai ? 

11 Éṣe ti iwọ fifà ọwọ rẹ sẹhin, ani ọwọ 
ọtún rẹ! fà a yọ jade kuro li owokan àiya 


rẹ. 

12 Nitori Ọlọrun li Ọbba mi li atijọ wá, ti 
nṣgige igbala larin ilẹ aiye. 

13 Iwọ li o ti yà okun ni meji nipa agbara, 
rẹ : ìwọ ti f6 ori awọn erinmi nì ninu omi. 

14 Iwọ fẹ ori erinmi tútu, o sì fi 1 ṣe onjẹ 
fu awọn enia ti ngbé inu ìjù, 

15 Iwọ là orisun ati ìṣan-omi : iwọ gbẹ 
awọn odò nla alagbara. 

16 Ti rẹ li ọsán, ti rẹ li oru pẹlu : iwọ li 
o ti pòse imọlẹ ati Òrùn. 

17 Iwọ li o ti pàla etí ilẹ aiye : iwọ li o ṣe 
igba ẹ̀run atì igba otutú. 

18. Ranti eyi, JEHOFA, pe ọtá nkẹgàn, ati 
pe awọn enia buburu nsọrọ buburu si orukọ 


rẹ. 

19 Má ṣe fi ọkkàn àdaba rẹ le awọn ọpọ 
awọn enia buburu lọwọ : má ṣe gbagbé ijọ 
awọn talakà rẹ lailai. 

20 Juba majẹmu ni : nitori ti ibi òkunkun 
ti ilẹ aiye wọn-ni o kún fu ile ìka. 

21: Má ṣe jẹ ki ẹniti anilara ki o pada ni 
ìtiju : ki talakà ati alaìni ki o yìn orukọ rẹ. 

22 Ọlọrun, dide gbà ẹjẹ ara rẹ rò : ranti bi 
enia, buburu ti ngàn ọ lojojumọ. 

968 


AWỌN PSALMU 75. Ijọ 16. 


23 Má ṣe gbagbé ohùn awọn ọtá rẹ : irọ- 
kẹ̀kẹ awọn ti o dide si ọ npọ gi i nigba- 
gbogbo. 


OWURÒỌ IJỌ. 15. 


PBALMU 75. 


LỌRUN, iwọ li awa fi ọpẹ fu, ìwọ li awa 
fi ọpẹ fu : ni ti orukọ rẹ sumọ itosi, igẹ̀ 
ìyanu rẹ fi hàn. 

2 Nigbati emi ba gbà ìjọ awọn enian, emi 
o fi otitọ ṣe idajọ. 

3 Ilẹ aiye ati gbogbo awọn ẹni ti ngbé inu 
rẹ̀ wa-rìrì : emi li o rù ọwọn rẹ̀. 

4 Emi wi fu awọn aṣiwere, pe Ẹi má ge 
buburu mẹ : ati fu awọn enia buburu, JẸ 
má ṣe gbé ìwo ni goke : 

5. Ẹ má ge gbé iwo nyin ga goke : ẹ má ge fi 
ọrùn lile sọrọ. 

6 Nitori ti igbeleke kò ti ìla Òrùn wá, tabi 
ni ìwọ Òrùn, bẹni kì iṣe ati gusù wá. 

7 Kugbọn Ọlọrun Ì onidajọ : o sọ ọkan 
kalẹ, o sì gbé ẹlomìran leke. 

8 Nitori pe II ọwẹ JEHOFA li ago kan wà, 
ọti wain na sì pQn; o kún fu àdalu; o sì dà 
jade ninu rẹ̀ : ṣugbọn gẹdẹgẹdẹ rẹ̀, gbogbo 
awọn enia buburu ti ilẹ aiye ni yio fun u li 
afun mu. 

9 Kugbọn emi o ma gọ titi lai; emi o ma 
kọnrin iyìn si Ọlọrun Jakobu. 

10 Gbogbo iwo ti awọn enia buburu li emi 
o ke kuro; gugbọn iwo ti awọn olododo li 
emi o gbé leke. 


369: nb 


Ijọ 15. AWỌN PSALMU 76, 77. 


PSALMU 76. 
N! Juda li a gbé mẹ Ọlọrun : orukọ rẹ̀ sì pọ 
ni Israeli. 
2 Ni Salemu pẹlu li agọ rẹ̀ wà, ati ibujoko 


rẹ̀ ni Oion. 

3 Nibẹ̀ Hi o gbé ṣẹ̀ ọfà ọrun, ati apata, ati 
ìdà, ati ogun na. 

4 'Iwọ i ogo ati ọllá jù awọn òke nla ọdẹ lọ. 

5 A bà awọn alaiya lile jẹ, nwọn tì sùn orun 
wọn : kò sì gi ọkọnri alagbara ti o sì rì ọwẹ 


wọn. 

6 Nipa ibawi rẹ, Ọlọrun Jakobu, ati kẹkẹ- 
ogun ati ẹṣin sùn orun asunkú. 

7 Iwọ, ani iwọ hi o ni ìbẹru : ati tani yio le 
duro niwaju rẹ nigbati iwọ ba binu lẹ̀kan ? 

8 Iwọ mu ìdajẹ di gbigbẹ lati ọrun wá; lẹ 
aiye bẹ̀ru, o sì duro jẹ. 

9 Nigbati Ọlọrun dide si idajẹ̀, lati gbà gbo- 
gbo awọn ọlọkkàn tutù ti ilẹ aiye là. 

10 Nitôtọ ibinu enia yio yìn ọ : iyokù ibinu 
nì ìwọ o sì ge akogo. 

11. We ileri ìfẹ, ki o sì san a fu JEHOFA 
Ọlọrun nyin : jẹ ki gbogbo awọn ti o yi i ká 
kiri ki o mu ẹ̀bun fu ẹniti a ba ma bẹ̀ru wá. 

12 On yio ke ẹmmí ti awọn ọmmọ alade 
kuro : o sì di ẹ̀ru si awọn ọbba ti ilẹ aiye. 


PSALMU 77. 


FF" fi ohùn mi kigbe si Ọlọrun, ani si 
Ọlọrun ni mo fi ohùn mi kepẹ̀; ô sì fi etí 
81 mi. 

2 Li ọjọ ipọnju mi, emi ṣe afẹri Ọlọrun : 
ọwọ mi n-nà li oru, kò sì da : ọkkàn mi kẹ̀ 
atitù ninu. 

370 


AWỌN PSALMU 77. Ijọ 15. 


8 Emi ranti Ọlọrun, ara mi kò lelẹ : emi ṣe 
aroye, ẹmmí mi sì di bibò mọlẹ. 

4 Iwọ mu oju mi jí : ẹnu yọ mi tobẹ̀ ti emi 
kò le sọrọ. 

5 Emi ti nrò awọn ọjọ atijọ, awọn ọdún 
igbani. 
6 Mo ranti orin mi li oru : emi mba àiya mi 
Bẹrọ : ọkkàn mi sì nṣe awar1 jọjọ. 
7 Ọlọrun yio ha ga ni tì lailai? kì yio sì ṣe 
oju rere mẹ ? 

8 Anu rẹ lọ lailai ? ileri rẹ̀ yẹ̀ titi lai? 

9 Ọlọrun ha gbagbé lati ṣe oju rere? ninu 
ibinu rẹ̀ o ha gé ìrọnu finu rẹ̀ mẹ ? 

10 Emi sì wipe, Eyi li ailera mi : ṣugbọn 
emì o ranti ọdún ti ọwọ ọtún ọgá-ogo. 

11 Emi o ranti ìṣẹ̀ JEHOFA : nitôtọ emi o 
ranti ìgẹ ìyanu rẹ atijọ. 

12 Emi o ma ge aṣaro gbogbo iṣẹ rẹ pẹlu, 
emi o S8Ì ma, BỌTỌ igẹ̀ rẹ. 

13 Ọlọrun ọna rẹ mbẹ ninu ibi mimQ : tali 
Ọlọrun ti o toba to bi Ọlọrun wa.? 

14 Iwọ Ì: Ọlọrun ti nge igẹ̀ ìyanu : ìwọ li o ti 
fi ipá rẹ hán nìnu awọn enia. 

185 Iwọ h o ti fi apa rẹ rà awọn enia rẹ pada, 
awọn ọmmọkọnri Jakobu ati Josefu. 

16 Awọn omi ri ọ, Ọlọrun, awọn omi ri ọ; 
ẹ̀ru bà wọn : ara ibú kò balẹ. 

17 Awọ-sanma dà omi silẹ : oju awọ-sanma 
rán ìir6 jade : ọfà rẹ jade lọ pẹlu. 

18 Ohùn árá rẹ mbẹ li ọrun : manamana nkọ 
Bi aiye, ilẹ wa-rìri, o sì mì. 

19 Ọna rẹ mbẹ li okun, ati ipa rẹ ninu 
awọn om? nla, ìpasẹ rẹ li a kò sì mọ. 

20 Iwọ dà awọn enia rẹ bì ọwọ ẹran nipa 
ọwọ Mosge ati Aaron. 


971 Bba 


Ijọ 15... AWỌN PBALMU 78. 


ATẸ IJỌ. 15. 
PSALMU 78. 


tr' etí silẹ, ẹnyin enia mi, gi ofin mi : dẹ etí 
nyin silẹ si òrọ ẹnu mi. 

2 Emi o ya ẹnu mi li owe : emi o gọ ẹ̀rọ 
atijọ jade. 

3 T' awa ti gbé, ti a sì ti mọ ti awọn babba 
wa Bì ti sọ fu wa. 

4 Awa kì yio pa wọn mọ kuro lọdọ awọn 
ọmmọ wọn, ni fifi ìyìn JEHOFA, ati ìpá rẹ̀, ati 
igẹ ìyanu ti o ti ṣe hàn. 

5 Nitori ti o gbé ẹrí kalẹ ni Jakobu, o sì sọ 
ofin kan ni Israeli, ti o ti pa li agẹ fu awọn 
babba wa pe, ki nwọn ki o le sọ wọn di mimọ 
fu awọn ọmmọ wọn : 

6 Kiawọn iran ti mbẹ̀ ki o le mọ wọn, ani 
awọn ọmnmọ ti a o bí; ti yio sì dide, ti yio sì 
sọ wọn fu awọn ọmmọ wọn : 

7 Ki nwọn ki o le ma gbé ireti wọn le 
Ọlọrun, ki nwọn ki o má sì ge gbagbé iṣẹ 
Ọlọrun, bikogepe ki nwọn ki o pa ofin rẹ̀ mẹ. 

8 Ki nwọn ki o má ṣe dabi awọn babba wọn, 
iran agídi ati ọlọtẹ; iran ti kò fi ọkkàn wọn 
le títọ, ati ọkkàn ẹniti kò ba Ọlọrun duro 
gìngin., 

9 Awọn ọmmọ Efraimu ti o hamọra ogun, 
ti nwọn mu ọrun, nwọn yipada li ọjọ ogun. 

10 Nwọn kò pa majẹmu Ọlọrun mẹ̀, nwọn 
sì kẹ lati ma rìn nìnu ofin rẹ̀; i 

11 Nwọn sì gbagbé ìṣgẹ̀ rẹ̀, ati ìṣẹ iyanu tì o 
ti fi hàn fu wọn. 

12 Ohun iyanu ti o ge li oju awọn babba 
wọn, ni ilẹ Egipti, ati ni igbé Soan. 

13 O pín okun ni ìya, o sì mu wọn là a já; 
o sì mu omi duro ni bẹ̀be. 

372 


AWỌN PBALMU 78. Ijọ 16. 


14 Li ọsán pẹlu o fi awọ-Banma ge amòna 
wọn, ati li oru gbogbo pẹlu imọlẹ iná. 

15 O sán apatta li agìnjù, o sì fu wọn li 
omi mimu ba ẹnipe lati inu ibú wá. 

16 O mu ìṣan-omi jade wá pẹlu ninu apatta, 
o sì mu omi gàn gilẹ bi odò nla. 

17 Nwọn sì tún ṣẹ̀ si i nipa ìmu ọgá-ogo 
binu ji aganjù. 

18 Nwọn sì dan Ọlọrun wò li ọkkàn wọn 
ni bibẹ̀re ẹran fu ifẹkufẹ wọn. 

19 Nitòtọ, nwọn sọrọ si Ọlọrun; nwọn wipe, 
Ọlọrun le tẹ̀ onjẹ silẹ li aginjù ? 

20 Kiye gi 1, o lù apatta ti omi gì tú jade, 
ti ìgan-omi sì ru jade; o le fu-ni li akara 
pẹlu ? o le pòse ẹran fu awọn enia rẹ̀ ? 

21 Nitorina JEHOFA gbọ eyi, o binu : bẹ̀ni 
ìná ràn 81 Jakobu, ibinu pẹlu sì wá si 
Israeli; 

22 Nitori ti nwọn kò gbà Ọlọrun gbẹ, nwọn 
kò sì gbẹkẹle igbala rẹ̀. 

23 Bi o ti paṣẹ fu awọ-sanma, lati oke wá 
ni, ti o sì ṣí ilẹkun ọrun silẹ. 

24 Ti o sì rẹjo Mana silẹ fu wọn nì jùjẹ, ti 
o 8ì fu wọn li ẹ̀ka ọrun. 

25 Enia jẹ onjẹ awọn angeli : o rán onjẹ si 
wọn li ajẹyo. 

26 O mu afẹfẹ ìla-òrùn fẹ li ọrun, ati nipa 
agbara rẹ̀ o mu afẹfẹ gusù wá. 

27 O rẹ̀jo ẹran si wọn pẹlu bì erupẹ̀ ilẹ, 
ati ẹiyẹ abiyẹ bi iyanrin okun. 

28 0 bì jẹ ki o bẹ si arin ibudo wọn, yi agọ 
wọn ká. 

29 Bẹ̀ni nwọn jẹ, ti nwọn sì yé jọjọ : nitori 
ti o fi ifẹ wọn fu wọn. 

30 Nwọn kò gì ṣe àjeji si ìfẹkufẹ wọn. 
WMugbọn nigbati ẹran wọn sì wà li ẹnu wọn, 

31 Ibinu Ọlọrun de si ori wọn, o sì pa awọn 

973 


Ijọ 15... AWỌN PBALMU 78. 


tio sanra julọ ninu wọn, o sì lù awọn ọmmọ- 
kọnrì Israeli bolẹ. 

382. Ninu gbogbo nwọnyì nwọn nṣẹ̀ si i, 
nwọn kò sì gbà ìṣẹ̀ iyanu rẹ̀ gbọ. 

33 Nitorina li o ṣe run ọjọ wọn li asan, ati 
ọdán wọn nì ipọnju. 

34 Nigbati o pa wọn, nigbana ni nwọn wá 
a kiri : nwọn sì pada, nwọn bòre Ọlọrun ni 
kutukutu. 

35 Nwọn sì ranti pe, Ọlọrun li apatta wọn, 
ati Ọlọrun ọgá-ogo li oludande wọn. 

36 Bugbọn ẹnu wọn ni nwọn fi pẹn ọ, nwọn 
sì fi ahọn wọn ṣeke sì 1. 

87 Nitori ọkkàn wọn kò ge dede pẹlu rẹ̀, 
bẹ̀ni nwọn kò sì duro ṣinṣin ni majẹmu rẹ̀. 

38. Ṣugbọn on, o kún fu iyọnu, o fi ẹ̀ṣẹ 
wọn jì wọn, kò sì run wọn : nitôtọ, nigba 
pupọ li o yi ibinu rẹ̀ pada, ti kò sì ru gbogbo 
ibinu rẹ̀ soke. 

39. Nitori ti o ranti pe enia gá ni nwọn; 
afẹfẹ ti nkọja lọ ti kò sì tún pada wá mẹ. 

40 Igba melo-melo nì nwọn ṣọtẹ si 1 l 
agìnjù, ti nwọn sì bà a ninu jẹ ninu aṣalẹ ! 

41. Nitôtọ, nwọn yipada, nwọn sì dan (Ọlọrun 
wò, nwọn sì ge aropin JÍni Mimọ Israeli. 

42 Nwọn kò ranti ọwọ rẹ̀, tabi ọjọ ni ti o 
gbà wọn lọwọ ọtá wọn ni, 

43 Bi o ti giṣẹ àmì rẹ̀ ni Egipti, ati ìṣẹ 
iyanu rẹ̀ ni igbẹ Boan. 

44 Ti o sì sọ awọn odò wọn di ẹ̀jẹ; ati 
omi gigàn wọn, tì nwọn kò fi le mu u. 

45 O rán onìríiru eṣinṣin ginu wọn, ti o jẹ 
wọn; ati ọpọlọ, ti o run wọn. 

46 O fi eso ìlẹ wọn fu kòkoro pẹlu, ati iṣẹ 
wọn fu egú. 

47 O fi yinyín pa ajara wọn, o sì fi yinyín 
nla pa igi sikomore wọn. 

374 


AWỌN PSALMU 78. Ijọ 15. 


48 O fi ohun ẹ̀sìn wọn pẹlu fu yinyín, ati 
agbo ẹran wọn fu manamana gbigbona. 

49 O mu kikorò ibinu rẹ̀ wá si wọn lara, 
irunu, ati ikan-nu, ati ipọnju, nipa ríran 
angeli buburu sinu wọn. 

50 O gina silẹ fu ibinu rẹ̀; kò da ọkkàn 
wọn Bi lọwọ ikú, ṣugbọn o fi ẹmmí wọn fu 
ajakalẹ arun; 

51 Obì kọlù gbogbo awọn akọbi ni Egipti, 
olu agbara, wọn ninu awọn agQ Hamu : 

52 Sugbọn o mu awọn enia ti rẹ̀ lọ bì agutan, 
o sì ge itọju wọn ni ìjù bi agbo ẹran. 

53 O sì ṣe amẹ̀na wọn Ji alafia, bẹni nwọn 
kò sì bẹ̀ru : ṣugbọn okun bò awọn ọtá wọn 
mọlẹ. 

54 O sì mu wọn wá si etí ibi mimQ rẹ̀, si 
òke yi, tì ọwọ ọtún rẹ̀ tì rà. 

55 O tì awọn keferi jade pẹlu kuro niwaju 
wọn, o aì fi tita okùn pinlẹ fu wọn ni ilẹ-ini, 
o sì mu awọn ẹ̀ya Israeli joko ninu agọ 
wọn. 

56 Ṣugbọn nwọn dan a wò, nwọn sì bi 
oru ọgá-ogo ninu, nwọn kò sì pa ẹrí rẹ̀ 


9? Sugbọn nwọn yipada, nwọn ṣe aìṣotitọ bi 
babba wọn : nwọn sì pẹhinda sì apakan bi 
ọrun ẹ̀tan. 

58 Nitori ti nwọn fi awọn ibi giga wọn bi i 
ninu, nwọn 8aì fi ere fifin wọn mu u jowú. 

69. Nigbati Ọlọrun gbọ eyi, o binu o sì 
korira Israeli gidigidi, 

60 Bẹẹli o kẹ̀ agẹ Kilo silẹ, agọ ti o pa ninu 
awọn enia, 

61 O bì fi agbara rẹ̀ fu igbekun, ati ogo rẹ̀ si 
ọwọ ọtá ni. 

62 O fi awọn enia rẹ̀ fu ìdà pẹlu ; o sì binu 
81 awọn enia ìlẹ rẹ̀. 

375 


Ijọ 16... AWỌN PBALMU 79. 


63 Iná run awọn ọmmọkọnri wọn; a kò sì 
sìn awọn wundia wọn nì iyawo. 

64. Awọn alufa wọn ti ìpa oju ìdà ṣubu; 
awọn op6 wọn kò sì pohunrere ẹkún. 

65 Nigbana li OLUwA jí bi ẹnipe loju orun, 
ati bi alagbara ti o nkọ nitori ọti wain. 

66 O sì kọlù awọn ọtá rẹ̀ lẹhin : o gọ wọn di 
ẹ̀gan titi aiye. 

67 Pẹlu-pẹlu o kọ agọ Josefu, kò sì yàn ẹ̀ya 

fraimu : i 

68 Wugbọn o yàn ẹ̀ya Juda, òke Bion ti o fẹ. 

69 O sì kẹ ibi miméò rẹ̀ bi afin giga, bì ilẹ ti 
o tì fi ìdi rẹ̀ mulẹ lailai. 

70 O sì yàn Dafidi iranṣẹ rẹ̀, o sì mu u kuro 
lati inu awọn agbo agutan wá : 

71 Lati ma tẹ̀ awọn abo agutan lẹhin ti o 
tobi fu oyin, o mu u lati ma bọ Jakobu 
awọn enia rẹ̀, ati Israeli awọn enia ìlẹ rẹ̀. 

72 Bẹli o bẹ wọn gẹgẹ bi ìwa títọ inu rẹ̀; o 
sì ṣe amọna wọn nipa ọgbọn ọwỌ rẹ̀. 


OWURỌ IJỌ. 16. 


PBALMU 79. 


LỌRUN, awọn keferi wá si ilẹ-ini rẹ; 
tempeli mimẹ rẹ ni nwọn sọ di €ri; 
nwọn BỌ Jerusalemu di òkitì alapa. 

2 Okú ti awọn iranṣọ rẹ nì nwọn fifu ẹìyẹ 
oju ọrun onjẹ, ẹran ara tì awọn enia mìimẹ̀ 
rẹ fu ẹranko ti ilẹ aiye. 

3 Ẹjẹ wọn nì nwọn ta silẹ bi omi yi Jeru8a- 
lemu ká; kò sì si ẹnikẹni ti yio gbé wọn sin. 

4 Awa di ẹ̀gan si awọn aladugbo wa, ẹlẹya 
ati iyọsuti si awọn ti o wà yi wa ká. 

376 


AWỌN PSALMU 80. Ijọ 16. 


5. Yio ti pẹ to, JEHOFA? iwọ o binu titì 
lailai? owú rẹ yio ma jé bi ìná? 

6 Dà ibinu rẹ si ori awọn keferi tì kò 
mọ ọ, ati si ori awọn ilẹ ọbba ti kò kepò 
orukọ rẹ, 

7 Nitori ti nwọn ti mu Jakobu jẹ, nwọn sì 
sọ ibujoko rẹ̀ di ahoro. 

8 Má ge ranti ẹ̀ṣẹ wa atijọ si wa : jẹ kì 
iyọnu rẹ ki o ṣaju wa nisisiyi : nitori ti a 
rẹ̀ wa silẹ gidigìdì. 

9 Ràn wa lọwẹ̀, Ọlọrun igbala wa, nitori ogo 
orukọ rẹ : ki o Bì gbà wa, ki o sì wẹ̀ ẹ̀ṣẹ 
wa nù, nitori orukọ rẹ. 

10 Nitori kili awọn keferi yio ṣe wipe, Nibo 
Hi Ọlọrun wọn wà? jẹ ki a mọ ọ ninu awọn 
keferi li oju wa nipa igbẹsan ẹ̀jẹ ti awọn 
ìranṣẹ rẹ̀, ti a ta silẹ. 

11 Jẹ ki ìmí-ẹ̀dọn ti ondò ni ki o wá siwaju 
rẹ; gẹgẹ bi ọpọ agbara rẹ, Iwọ da awọn ti a 
yàn gì pipa, silẹ; 

12 Eio sì gan ẹ̀gan wọn nigba meje fu 
awọn aladugbo wa li àiya wọn, nipa eyi ti 
nwọn fi ngàn ọ, OLUWA. 

13 BẸ awa awọn enia rẹ ati agután papa 
rẹ, yio ma fi ọpé fu ọ lailai : awa o ma fi 
iyìn rẹ hàn lati iran-diran. 


PSALMU 80. 


IT eti si ni, Oluṣọ agutan Israeli, iwọ ti o 

ndà Josefu bì ọwọ agutan; iwọ ti o joko 
larin awọn kerubu, tàn imọlẹ jade. 

2 Niwaju Efraimu ati Benjamin ati Manase 
ru ipá rẹ soke, sì wá fu igbala wa. 

3 'l'ún wa yipada, Ọlọrun, ki o sì mu oju rẹ 

tàn imọlẹ; a o sì gbà wa là. 
347 


Ijọ 16.. AWỌN PBALMU 80. 


4. JEHOFA Ọlọrun awọn ọmmọ ogun, iwọ 
o tì binu pẹ to gi adura awọn enia rẹ? 

5 Iwọ fi onjẹ omije bẹ wọn; iwọ sì fu wọn 
li omije mu li ọpọlọpọ. 

6 Iwọ gọ wa di ìja fu awọn aladugbo wa : 
awọn ọtá wa Bì nrẹrìn nìnu ara wọn. 

7 'l'ún wa yipada, Ọlọrun awọn 'ọmmọ ogun, 
ki o sì ṣe oju rẹ ki o mọlẹ; a o sì gbà wa ra 

8 Iwọ mu ajara kan jade tì Égipti wá : iwọ 
ti tì awọn keferi jade, iwọ sì gbìn i. 

9 Iwọ ge àye silẹ fu u, iwọ sì mu u ta 
gbongbo jinlẹ, o sì kúinn ilẹ na... 

10 Awọn òke sì bò mọlẹ nipa ojiji rẹ̀, ati 
ẹká rẹ̀ dabi igi opepe daradara. 

11 O yọ ẹká rẹ̀ sinu okun, ati ọwò rẹ̀ si odò 
nla ni. 

12 fúṣe ti iwọ ha fi ya ọgbà rẹ̀, bẹ ti gbogbo 
awọn ẹniti nkọja lọ li ẹ̀na nká a? 

13 Ìmado lati inu igbé wá mbà a jẹ, ati 
ẹranko igbẹ̀ njẹ ẹ. 

14 Yipada, awa mbẹ̀ ọ, Ọlọrun awọn ọmmọ 
ogun : wò ilẹ lati ọrun wá, ki o sì wò o, ki 
o Bì bẹ̀ ajara yi wò; 

15 Ati agbala ajara ti ọwọ ọtúin rẹ tì gbìn, 
atì ẹká ti iwọ mulẹ fu ara rẹ. 

16 O jéna, a ke e lulẹ : nwọn gegbúé nipa 
ibawi oju l'ẹ. 

17 Jẹ ki ọwọ rẹ ki o wà lara ọkọnri ti 
ọwọ ọt(únn rẹ ni, lara ọmmọ ọkọnri ti ìwọ sọ 
di agbara, fu ara, rẹ. 

18 BẸli awa kì yio pada sẹhin kuro lọdọ rẹ : 
mu wa yò, awa o sì ma, pò orukọ rẹ. 

19 Tún wa yipada, JEHOFA Ọlọrun awọn 
ọmmọ ogun, ge oju rẹ ki o mọlẹ; a o sì gbà 
wa là. 


378 


AWỌN PSALMU 81... Ijọ 16. 


PSALMU 81. 


K?P soke si Ọlọrun ipá wa, : ẹ h6 ìihé 
ayọ sì Ọlọrun Jakobu. 

2 Ẹ mu orìn mim, ki ẹ sì mu ìlu wá, dùru 
didun pẹlu òlo orin mim. 

3. Ẹ fun ìpe li ogù titun, nigba (tì a làna 
gilẹ, li ọjọ ajọ ti o ni ironu. 

4 Nitori eyì li aṣẹ fu Israeli, ati ofin ti 
Ọlọrun Jakobu. 

5 Eyi Ji o làna fu Jogefu fu ẹrí, nigbati o 
kọja ilẹ Egipti jade : nibiti mo gbé gbọ òde 
ti kò yé mi. 

6 Mo gbé ejika rẹ̀ kuro ninu ẹrù : a sì gbà 
ọwọ rẹ lọwọ awọn ìkoko. 

Iwọ pò ninu ipọnju, emi sì gbà ọ là; emi 
da ọ lohùn nibi ìkọkọ àárá : emi rì ìdi rẹ nibi 
omì Meriba. 

8 Ẹ' gbẹ, ẹnyin enia mi, emi o sì gọ fu ọ: 
Israeli, bi iwọ ba fetisi mi ; 

9 Kì yio si ọlọrun omiran ninu nyin; bẹni 
ìwọ kì yiọ sìn ọlọrun àjeji. 

10 Emi ni JEHOFA Ọlọrun rẹ, ti o mu ọ lati 
ìlẹ Egipti jade wá : yà ẹnu rẹ gbòro, emi o sì 
kún u. 

11 Kugbọn awọn enia mi kò fẹ gbé ohùn 
mi; Israeli kò sì fẹ ti emi. 

12 Bẹ̀ni mo fi wọn silẹ sì ìfẹkufẹ inu wọn : 
nwọn SÌ nrìn ninu ìmọ ara wọn. 

13 Iba ṣepe awọn enia mi ti gbé ti emi, ati 
ki Israeli ki o ma rìn nipa ẹ̀na mi ! 

14 Émi iba ti ṣẹ awọn ọtá wọn légan, emi 
iba sì ti yi ọwọ mi pada si awọn ọtá wọn. 

15 Awọn onirera JEHOFA iba ti fi ori wọn 
balẹ fu u : ṣugbọn igba ti wọn iba duro pẹ 
titi. 

16 Alikama daradara ni emi iba ma fi bẹ 

979 


Ijọ 16. AWỌN PBALMU 82, 838. 


wọn pẹlu : ati oyin inu apatta ni emi iba sì 
ma fi tẹ wọn lọrùn. 


ALẸ IJỌ. 16. 
PSALMU 82. 
O2.i duro ninu ijọ awọn alagbara ; 


o nṣe ìdajẹ ninu awọn ọlọrun. 

2 Ẹnyin o ti ge idajọ aìgòtọ pẹ to, ti ẹ o sì 
ma ge ojusaju awọn enia buburu 

3 Ke idajẹ talakà, ati ti alaìni-babba : ṣe 
otitọ si awọn olupọnju ati alaìnìi. 

4 Gbà talakà ati alaìni : yọ wọn li ọwọ awọn 
enia buburu. 

5 Nwọn kò mẹ̀, bẹni nwọn kò fẹ ki oyé 
ki o yé wọn ; nwọn nrìn li òkunkun; gbogbo 
ìpíilẹ ti ilẹ aiye yẹ̀ ni ipò wọn. 

6 Emi ti wipe, Awọn ọlọrun li ẹnyin; awọn 
ọmmọ ọgá-ogo sì nì gbogbo nyin. 

7 Kugbọn ẹnyin o kú bi enia, ẹnyin o sì ṣubu 
bi ọkan ninu awọn ọmmọ-alade. 

8 Ọlọrun, dide, ṣe idajọ ilẹ aiye: nitori iwọ 
ni yio ni orilẹ òde gbogbo. 


PBATMU 838. 


MÁ SE: dakẹ, Ọlọrun : má ge pa ẹnu rẹ mú, 
ki o má sì ge duro jẹ, Ọlọrun. 

2 BÁ wò o, awọn ọtá rẹ nrọkẹ̀kẹ : awọn tì o 
korira rẹ tì gbé ori wọn goke. 

3 Nwọn ti gbìmọ arekereke si awọn enia, rẹ, 
nwọn Bì ti gbìro si awọn ẹni ìkọkọ rẹ. 

4 Nwọn ti wipe, Ẹ wá, ẹ jẹ ki a ke wọn 
kuro lati ma wà li orilẹ òde; ki orukọ Israeli 
ki o má ge sì ni iranti mọ. 

380 


AWỌN PSALMU 84... Iyọ 16. 


5 Nitori ti nwọn ti gbìmọ pò ṣọkan : nwọn 
ti dìmọlu si ọ. 

6 Awọn agẹ Edomu, ati ti awọn Igmaelite ; 
ti Moabu, ati awọn Hagarene. 

7 Gebali, ati Amon, ati Amaleki; awọn Fi- 
Ìistine pẹlu awọn ara T'ire; 

8 Asuru pẹlu dàpọ mọ wọn : nwọn ràn awọn 
ọmmọ Lotu lọwẹ̀. 

9 Ke wọn bi o ti ṣe awọn ara Midian; bi 
Bisera, bi Jabin, li odò Kison. 

10 Ẹniti o ṣegbé ni Endoru : nwọn dabi 
ilẹdu fu ilẹ. 

11 Ke awọn ọlọllá wọn bi Orebu ati bi 
Sébu : ani, gbogbo awọn ọmmọ-alade wọn bi 
Beba, ati Balmuna. 

12 Ẹniti o wìpẹ, Ẹ jẹ ki a gbà awọn ile 
Ọlọrun fu ara wa ni ìlẹ-ìnì. 

13 Ọlọrun mi, ṣe wọn bi kẹkẹ; bi akeku 
koriko niwaju afẹfẹ. 

14 Bi iná ti j6 igi, ati bi ọwọ ìná ti mu òke 
nla gbiná; 

15 Bẹni ki o fi ẹfufu rẹ ṣe inunibìni si wọn, 
ki o sì fi ẹfufu rẹ dẹrubà wọn. 

16 Fi ìtiju kún wọn li oju; kì nwọn ki o le 
ma ge afẹri orukọ rẹ, JEHOFA. 

17 Ki nwọn ki o damu ki a pQn wọn loju 
lailai; ani, ki a dojutì wọn, ki nwọn ki o 
" gbé. 
if Ki awọn enia ki o le mọ pe iwọ, orukọ 
ẹnikan gogo ti ijẹ JEHOFA, iwọ li ọgá-ogo lori 
ilẹ aiye gbogbo. . 


PSATLMU 84. 


AS? rẹ wọn-ni ti li ẹwà to, JEHOFA awọn 


ọmmọ ogun ! 
2 Ọkkàn mi nfà, nitẹ̀tọ, o tilẹ pe o ngbẹ fu 
981 


Ijọ 16... AWỌN PSALMU 88. 


ile JEHOFA : àìya mi ati ara mi nkigbe soke 
fu Ọlọrun aláye. 

8 Nitôtọ, ologoṣẹ rì ile kan, ati alapandẹdẹ 
tẹ itẹ kan fu ara rẹ̀, nibiti yio gbé ma pa 
awọn ọmmọ rẹ̀ mọ si, ani ni awọn pepele 
rẹ, JEHOFA awọn ọmmọ ogun, Ọbba, mi, ati 
Ọlọrun mi. 

4 Ibukún ni fu awọn ti ngbé ìnu ile rẹ : 
nwọn o ma yìn ọ Bìbẹ̀. 

5 Ibukún ni fu ọkọnri na ipá ẹniti o wà 
lọwọ rẹ : li ọkkàn ẹniti ẹ̀na rẹ wà. 

6 Ẹniti nlà afonifoji omije lọ, o sọ ọ di 
kanga; òjo sì kúin ìhò wọn-niì. 

7 Nwọn nlọ lati ipá de ipá, ni Bion ni nwọn 
yọ niwaju Ọlọrun. 

8 JEHOFA Ọlọrun awọn ọmmọ ogun, gbẹ 
adura mi : fi etí sì 1, Ọlọrun Jakobu. 

9 Kiye si i, Ọlọrun asà wa, ki o sì giju Wò 
oju ẹni atorôrosgi rẹ. 

10 Nitori pe ọjọ kan ninu ile rẹ o sganjù 

ṣẸbẹrun ọjọ lọ.. Mo fẹ ki nkuku ma ge ìdena, 

ile Ọlọrun mi, jù lati ma gbé agọ awọn 
enia buburu. 

11 Nitori JEHOFA Ọlọrun li Òrùn ati asà : 
JEHOFA yio fu-ni li ore-ọfẹ ati ogo : kò sì 
ohun rere ti yio fà sẹhin lọwọ awọn ti nrìn 
dede. 

12 JEHOFA awọn ọmmọ ogun, ibukún ni fu 
oluwarẹ̀ na ti o gbẹkẹle ọ. 


PSALMU 858. 


EHOFA, iwọ ti nge oju-rere si ilẹ rẹ : iwọ 
ti mu igbekun Jakobu pada bẹ̀. 
2 Iwọ ti dari ẹ̀ṣẹ awọn enia rẹ jì, iwọ ti bò 
ẹ̀ṣẹ wọn mọlẹ. 
3 Iwọ ti mu gbogbo ibinu rẹ kuro : ìwọ 
82 


AWỌN PBALMU86... Ijọ 17. 


ti yi ara rẹ pada kuro ninu pìpọn iná oju 
tì ibinu rẹ. 

4 Yi wa pada Ọlọrun igbala wa, ki o sì mu 
ibinu rẹ sì wa ki o dá. 

5 Iwọ o binu si wa titi lat? iwọ o fà ibinu 
rẹ jade lati iran-diran ? 

6 Iwọ kì yio tun mu wa gọji : ki awọn enia 
rẹ ki o ma yẹ si ọ! 

7 JEHOFA fi anu rẹ hàn fu wa, ki o sì fu wa 
ni igbala rẹ. 

8 Emi o gbẹ bi Ọlọrun JEHOFA yio ti wi : 
nitori ti yio sọ alafia s1 awọn enia rẹ̀, ati gi 
awọn enia mimọ rẹ̀ : ṣugbọn ki nwọn kì o 
má, tún pada sgi wòre. 

9 Nitôtọ igbala rẹ̀ sumf awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀; 
ki ogo ki o le ma gbé ilẹ wa. 

10 Anu ati otìtọ pade ara; ododo ati alafia, 
ti fi ẹnu kò ara wọn li ẹnu. 

11: Otitọ yio ru jade lati ilẹ wá; ododo yio 
Bì bojuwò ilẹ lati ọrun wá. 

12 Nitôtọ, JEHOFA yio fu-ni li eyi ti o dara; 
ilẹ wa yio sì ma mu asọnkun rẹ̀ wá. 

13 Ododo yio ṣaju rẹ̀; yio sì fi wa le ipas 
rẹ̀, l 


OWURỌ IJỌ. 17. 
PsArMU 86. 


EHOFA, dẹ etí rẹ silẹ, gbohùn mi : nitori 
ti emi ṣe talakà ati alaìni. 
2 Pa ọkkàn mi mẹ̀; nitori emi l ẹniti 
iwọ ge oju-rere fu : iwọ Ọlọrun mi, gbà, 
ọmmọ ọdọ rẹ ti o gbẹkẹ le ọ. 
3 KṢánu fu mi, OLUWA : nitori ìwọ li emi 
nkepò lojojumọ, 
4 Mu ọkkàn iranṣẹ rẹ yò : OLUWA, nitori 
ìwọ ni mo gbé ọkkàn mi goke gi. 
383 


Ijọ 17... AWỌN PSALMU 86. 


5 Nitori iwọ, OLUWA, o ṣeun o sì mura ati 
darìjì; o sì pọ li inu fu gbogbo awọn ti 
nkepò orukọ rẹ. 

6 JEHOFA, fi etí s1 adura mi; ki o sì fiye ni 
- ohùn ẹ̀bẹ mi. 

7 Li ọjọ ipọnju mi, emi o kepò ọ : nitori ti 
ìwọ o gbọ ohùn mi. 

8 OruwA, ninu awọn ọlọrun gbogbo kò si 
eyi ti o dabi rẹ; bẹ̀ni kò si iṣẹ kan ti o 
dabi iṣẹ̀ rẹ. 

9 Gbogbo awọn orilẹ òde ti ìwọ da ni yio 
wá, nwọn yio sì sìn niwaju rẹ, OLUWA; nwọn 
o sì ma fi ogo fu orukọ rọ. 

10 Nitori pe iwọ pò, ìwọ sì nge ohun iyanu : 
ìwọ nikan li Ọlọrun, 

11 JEHOFA, kẹ ni li ẹ̀na rẹ; emi o ma rìn 
ninu otitọ rẹ : mu àiya mi ṣọkan lati bẹ̀ru 
orukọ rẹ. " 

12 Emi o yìn ọ, OLUWA Ọlọrun mi, tinu- 
tinu mi gbogbo : emi o sì ma fi ogo fu orukọ 
rẹ titi laì. 

13 Nitori pe nla ji £nu rẹ si mi :: iwọ nì ti 
gbà ọkkàn mi lọwọ isà okú jiji. 

14 Ọlọrun, awọn agberaga dide gi mi, ati 
awọn ìjọ awọn enia alagbara nwá ọkkàn mi 
kiri; nwọn kò sì fi ọ pò li oju wọn. 

15 Ṣugbọn iwọ, OLUWA, hi Ọlọrun ti o kún 
fu ánu, ati olore ọfẹ, olupamọra, o sì pọ li inu 
ati otitọ. 

16 Yipada si mi, ki o sì gfnu fu mi; fi ipá 
rẹ fu iranṣẹ rẹ, ki o sì gbà ọmmọkọnri ti 
ìranṣẹ obiri rẹ là. 

17 Fi àmi kan hàn mi fu rere; ki awọn ti 
o korira mi ki o le rì i, kì oju ki o le tì wọn : 
nitori iwọ, JEHOFA, li o ti ràn mi lọwọ, ti o sì 
tù mi ninu. 


384 


AWỌN PSALMU 87,88.. Ijọ 17. 


PSALMU 87. 
JJ rẹ̀ mbẹ lori awọn òke mimọ. 
2 JEHOFA fẹ ẹnu ẹ̀na Bion jù gbogbo 
ibujoko Jakobu lọ. 

3 Ohun ogo li a nsọ si ọ, Ilu-nla Ọlọrun. 

4 Emi o da orukọ Rahabu ati Babilon fu 
awọn tì o mọ mi : kiye gi F'listia, ati T're, 
pẹlu Etiopia; a bí ọkọnri yì nibẹ̀. 

5 Ati ni Bion li a o wipe, Ọkọnri yi ati 
ọkọnri ni li a bí ninu rẹ̀ : ati.ọgá-ogo tikara 
rẹ̀ ni yio fi ẹsẹ rẹ̀ mulẹ. 

6 JEHOFA yio kà, nigbati o ba nkọ orukọ 
awọn enia, pe a bí ọkọnri yi nibẹ̀. 

7 Atiawọn olorin ati awọn ti nlù ohun ọnà 
orin yio wà nibẹ̀ : gbogbo irú mi mbọ lara, rẹ. 
PSALMU 88. 
re efe, Ọlọrun igbala mi, emi ti nkigbe 

lọsán ati loru niwaju rẹ. 

2 Jẹ ki adura mi ki o wá si iwaju rẹ : dẹ etí 
rẹ silẹ sì igbe mi; 

8 Nitori ti ọkkàn mi kún fu ipọnju : ẹmmí 
mi 8ì sume ìsà okú. 

4 A kà mi pẹlu kún awọn ti o sọkalẹ lọ si 
ìhò : emi dabi ọkọnri ti kò ni ìpá. 

5 Omnira ninu awọn okú, bì awọn ẹni pipa 
ti o dubulẹ ni isà okú, ẹniti iwọ kò ranti mẹ : 
a 8) ke wọn kuro nipa ọwọ rẹ. 

6 Iwọ ti fi mi le ibi isalẹ ti o jìn julọ, nìnu 
òkunkun, nìnu ọgbọn. 

7 Ibinu rẹ lẹ̀ mọ mi lara, kikan, iwọ sì ti fi 
riru omi rẹ gbogbo ba, mì ja. 

8 Iwọ ti mu awọn ojulumọ mi jina si mì; 
iwọ 8ì sọ mì di irira si wọn : a 8é mi mQ, emi 
kò le jade. 

9 Oju mi nkíinu nipa ipọnju : JEHOFA, emi 
ti npò ọ lojojumọ, emi sì tì nawọ mi si ọ. 

885 oc 


Ijọ 17... AWỌN PSALMU 89. 


10 Iwọ o fi iṣẹ iyann hàn fu awọn okú bi? 
awọn okú yio ha dide ki o sì ma yìn ọ bi f 

11 A o ba fi iṣeun-ìfẹ rẹ hàn ni ìsà okú bi? 
tabi otitọ rẹ ninu iparun ? 

12 A ha le mẹ̀ iṣẹ iyanu rẹ li òkunkun bi 
ati ododo rẹ ni ilẹ igbagbé 2 

13 Kugbọn iwọ ni mo kigbe si, JEHOFA; ali 
ni kutukutu owurọ li adura mi yio ṣaju rẹ. 

14 JEHOFA, éṣe ti iwọ fi ṣa ọkkàn mai tì? 
€ṣe ti iwọ fi pa oju rẹ mẹ kuro lọdọ mi f 

15 Iṣẹ nṣẹ mi, emi mura ati kú lati igba ewe 
mi wá : nigbati ẹ̀ru rẹ ba mbà mi, emi di gbe- 
re-gbere. 

16 Ifẹju ibinu rẹ gùn ori mi; ìbẹru rẹ ti ke 
mì kuro. 

17 Nwọn wá yi mi ká li ọjọ gbogbo bi omi ; 
nwọn yi mi ká kìrì tan. 

18 Olufẹ ati ọrẹ nì iwọ mu jina gi mì, afi 
awọn ojulumọ mi sinu òkunkun. 


ALẸ IJỌ. 17. 
PSALMU 89. 


MI o ma kọnrìn ánu JEHOFA jaìlai : ẹnu 
mi ji emi o ma fi fi otitọ rẹ hàn lafì iran- 
dira,n. 

2 Nitori ti emi ti wipe, À o gbé finu rú sokre lai- 
lai: otitọ rẹ ni iwọ o gbé kalẹ li ọrun tikara rẹ. 

3 Emi ti bá ẹni ayanfẹ mi da majẹmu, emi 
ti bura fu Dafidi iranṣẹ mi, 

4 Irú-ọmmọ rẹ li emi o gbé kalẹ lailai, emi 
o sì ma gbé itẹ̀ rẹ rô latì iran-diran. 

B. (Ọrun yio sì ma yìn ìṣẹ̀ iyanu rẹ, JEHOFA : 
otitọ pẹlu ni ijọ awọn enia, mìmẹ̀ rẹ. 

6 Nitori pe, tali o wà hi ọrun ta le fi wé 
JEHOFA?) tani nmu awọn ọmmọkọnri. ala- 
gbara, ti a le £f wé JEHOFA? 

886 


AWỌN PSALMU 89... Ijọ 17. 


? Ọlọrun li o ni ìbẹra gidigidi ni ijọ awọn 
enia mim, o sì ni ibuyìn-fu lati ọdọ gbogbo 
awọn ti o yi i ká. 

8. JEHOFA Ọlọrun awọn ọmmọ ogun, tani 
JEHOFA alagbara bi iwọ? tabi bi otitọ rẹ ti 
o yi ọ ká? 

9 Iwọ li o jọbba ibinu ti okun : nigbati riru 
omi rẹ̀ dide, Iwọ mu u pe, rọrọ. 

10 Iwọ li o ti ya Rahabu pẹrẹ-pẹrẹ, bi ẹni 
ti a pa ; ìwọ ti fi apa, ọwọ agbara rẹ tú awọn 
ọtá rẹ ká. 

11 Awọn ọrun nì ti rẹ, ilẹ aiye pẹlu ni ti rẹ̀: 
aiye ati ẹkun rẹ̀, iwọ li o ti ṣe ipilẹ wọn. 

12. Ariwa, ati gusù ìwọ li o ti dá wọn : 
'Taboru ati Hermon yio ma yọ li orukọ rẹ. 

13 Iwọ B apa agbara : agbara Ìt ọwọ rẹ, 
giga li ọwọ ọtún rẹ. 

14. Otitọ ati idajò ni ibujoko itẹ rẹ : £nu ati 
otitọ ni yio ma lọ siwaju rẹ. 

15 Ibukún ni fu awọn enia ti o mẹ̀ ohùn 
ayọ ni : JEHOFA, nwọn o ma rìn ni ìmọlẹ oju 


rẹ, 

16 li orukọ rẹ ni nwọn o ma yẹ̀ li ọjọ 
gbogbo : ati ninu ododo rẹ hi a o ma gbé wọn 
leke. 

17 Nitori iwọ li ogo agbara wọn : ati mnu 
ore oju-rere rẹ li a o gbé iwo wa goke. 

18 Nitori JEHOFA li àbo wa; Ẹni Mimọ 
Israeli li ọbba wa. 

19 Nigbana ni iwọ sọ li oju iran fu ẹni 
mim rẹ, o sì wipe, Emi ti gbé iranlọwọ rù 
ẹnikan alagbara; emi ti gbé ẹnikan leke ti a 
yàn ninu awọn enia. 

20 Émi tì n Dafidi iranṣẹ mi; orôro mi 
mimô ni mo ta si i lori: 

21 Pẹlu ẹniti a o fi ọwọ mi le ilẹ : apa mì 
pẹlu yio mu u li ara le. 

987 cea2 


Ijọ 17... AWỌN PBALMU 89. 


22 Ọtá kì yio bòẹ̀re lọdọ rẹ̀; bẹni awọn ọmmọ 
ìwa-buburu kì yio pQn ọ loju. 

23 Emi o sì lù awọn ọtá rẹ̀ bọlẹ niwaju rẹ̀, 
emi o sì yọ awọn ti o korira rẹ̀ lẹnu. 

24 ugbọn otitọ mi ati inu mi yio wà pẹlu 
rẹ̀ : ati li orukọ mì li a o gbé iwo rẹ̀ soke. 

25 Emi o sì gbé ọwọ rẹ̀ le okun, ati ọwọ 
ọtún rẹ̀ le awọn odò nla ni. 

26 On yio kigbe pò mi pe, Iwọ ni babba mi, 
Ọlọrun mi, ati apatta igbala mì. 

27 Emi o sì mu u ge ọmmọ akọbi mì, gajù 
awọn ọbba ti ilẹ aiye lọ. 

28 Ànu mi li emi o pamẹ̀ fu u lailai, ati ma- 
jẹmu mi yio sì bá a duro ginṣin. 

29 Irú-ọmmọ rẹ̀ pẹlu li emi o mu pẹ titi, ati 
ìtẹ rẹ̀ bi ọjọ ọrun. 

30 Bi awọn ọmmọ rẹ̀ ba kọ ofin mì silẹ, ti 
nwọn kò sì rìn nipa ìdaj$ mi; 

31 Bi nwọn ba yí aṣẹ mi, ti nwọn kò sì pa 
ofin mi mẹ. 

82 Nigbana li emi o fi ọgọ bẹ̀ irekọja wọn 
wò, ati ẹ̀ṣẹ wọn pẹlu ìna. 

33 Kugbọn iṣeun-ifẹ mi li emi kì yio gbà 
lọwọ rẹ̀ patapata, bẹli emi kì yio jẹ ki otitọ 
mì ka o yẹ̀. 

34 Majẹmu mi 11 emi kì yio ya, bẹli emi kì 
yìo yì ohun ti o ti òte mi jade pada, 

35 Lẹrikan ni mo ti fi ìwa-mimọ mi bura 
pe, emi kì yio purẹ fu Dafidi. 

36 Irú-ọmmọ rẹ̀ yio duro titi lailai, ati itẹ 
rẹ̀ bi Òrùn niwaju mi. - 

387 A ofi idi rẹ̀ mulẹ lailai bi oṣupa, ati bi 
ẹlẹri otitọ li ọrun. 

38 ugbọn iwọ ti ṣa-tì iwọ sì korira, iwọ ti 
binu si ẹni atorôrosi rẹ. 

39 Iwọ ti sọ majẹmu iranṣẹ rẹ di ofo : iwọ 
ti sọ ade rẹ̀ di alaìmọ nipa ifi-wé ilẹ rẹ̀. 

988 


AWỌN PBALMU 90... Ijọ 18. 


40 Iwọ ti fà ọgbà rẹ̀ gbogbo ya; iwọ ti mu 
ibì agbara rẹ̀ di iparun. 

41 (bogbo awọn ẹniti nkọja lọ li ọna mbà a 
jẹ : on sì dì ẹ̀gan fu awọn aladugbo rẹ̀. 

42 Iwọ ti gbé ọwé ọtún ti awọn ọtá rẹ̀ goke; 
ìwọ mu gbogbo awọn ọtá rẹ̀ yẹ̀. 

43 Iwọ sì ti yi oju idà rẹ̀ pada pẹlu, iwọ kò 
sì fifu u lati duro li oju ogun. 

44 Iwọ ti mu opo rẹ̀ tẹ̀, iwọ sì wọ itẹ̀ rẹ̀ silẹ 
ìlẹ. 
o Ọjọ ewe rẹ̀ iwọ li o ke kuru : iwọ fi ìtiju 


46 Yio ti pẹ to, JEHOFA ? 'iwọ yio pa ara rẹ 
mò lailai? ibinu rẹ yio ha jô bi iná bi? 

47 Ranti bi ọjọ mi ti kuru to : Nitorina ìwọ 
ha da gbogbo awọn enia lasan ? 

48 Ọkọnri ewo li o wà láye, ti kì yio ni ikú? 
on yio gbà ọkkàn rẹ̀ lọwọ isà okú? 

49 OLUWA, nibo ni iṣeun-ifẹ rẹ atijọ wà, ti 
ìwọ bura fu Dafidi ninu otitọ rẹ? 

B0 OruWA, ranti ẹ̀gan awọn iranṣẹ rẹ̀; bi 
emi ti ngbà ẹ̀gan gbogbo awọn alagbara, enia li 
àiya mi; 

681 ''i awọn ọtá rẹ fi kẹgàn, JEHOFA : eyi ti 
nwọn fi ngàn ipasẹ ẹni atorérosi rẹ̀. 

59. Olubukún ni JEHOFA gi i titi lailai. 
Amin ati Amin. 


OWURỌ IJỌ. 18. 
PSALMU 90. 
Oore. iwọ li o ti nṣe ibujoko wa lati 


iran-diran. 

2 Ki a to bí awọn òke nla, ati ki iwọ ki 
o to dá ilẹ on aiye, ani lati aiye-raiye, iwọ li 
Ọlọrun. 

389 


Ijọ 18... AWỌN PBALMU 90. 


3 Iwọ sọ ẹnia di ìbajẹ ; iwọ sì wipe, Ẹ tún 
pada wá, ẹnyin awọn ọmmọ enia. 

4 Nitori pe igbati ẹgbẹrun ọdún ba, kọje li 
oju rẹ bi aná li o ri, ati bi igba iṣẹ kan Ni 
oru. 

5 Iwọ nké wọn lọ bi ẹnipe ni ṣiṣàn-omìi; 
nwọn dabi orun; ni kutukutu nwọn dabi 
koriko ti o dàgba goke, 

6 Ni kutukutu o li àwọ lara, o sì dàgba 
soke, Ri aṣalẹ a ke e lulẹ, o sì rọ. 

7 Nitori awa di egbé nipa ibinu rẹ, ati nipa 
ibinu rẹ ara kò rò wa. 

8 Iwọ ti gbé ẹ̀ṣẹ wa kalẹ niwaju rẹ, ẹ̀ṣẹ 
ìkọkọ wa mbẹ ninu imọlẹ iwaju rẹ. 

9 Nitori ti ọjọ wa gbogbo nyipo lọ ninu 
ibinu rẹ : awa nlò ọjọ wa bi alá ti a nrò. 

10 Adọrin ọdún Ìi ọjọ awọn ọdún wa; bi 
o sì ṣepe nipa tì agbara bi nwọn ba to ọgọrin 
ọdún, agbara wọn l£ál£ on ibinujẹ ni; nitori 
nisisiyi ni yio ke kuro, awa a nì fò lọ. 

.11 Tali o mẹ̀ agbara. ibinu rẹ ? gẹgẹ bi ẹ̀ru 
rẹ bẹ̀nì ibinu rẹ. 

12 Bẹni ki iwọ ki o kẹ̀ wa lati ma kaye ọjọ 
wa, ki awa ki o le fi ọkkàn wa sipa ọgbún. 

13 Pada, JEHOFA, yio ti pẹ to? ronupiwada 
nitori ti awọn ọmmọ ọdọ rẹ. 

14 Fì ànu rẹ tẹ̀ wa li ọrùn ni kutukutu; 
ki awa ki o le ma yò ati ki inu wa ki o le 
ma dùn li ọjọ wa gbogbo. 

15 Mu inu wa dùn bi iye ọjọ ti iwọ pỌn wa 
loju, ati iye ọdún ti awa tì nri buburu. 

16 Jẹ ki iṣẹ rẹ ki o hàn si awọn ọmmọ ọdọ 
rẹ, ati ogo rẹ si awọn ọmmọ wọn. 

17 Jẹ ki ẹwà ti OLUWA Ọlọrun wa ki o sì 
mbẹ lara wa : ki iwọ ki o sì fi idi iṣẹ ọwọ wa 
mulẹ lara wa; bẹni iṣ$ ọwé wa ni ki iwọ ki 
o fi adi rẹ̀ mulẹ. 

390 


AWỌN PSALMU 91. Ijọ 18. 


PSALMU 91. 
NITI o joko ni ibi ìkọkọ ti ọgá-ogo ni 


2 Emi o wi nipa ti Ọlọrun pe, On ji àbo ati 
odi lagbara mi : Ọlọrun mi; on Ì emi o 
gbẹkẹle. 

3 Nitôtọ on yio gbà ọ ninu ikẹkun ti awọn 
pẹìyẹ-pẹlyẹ, ati ninu ajakalẹ arun buburu. 

4. Yio fi ìyẹ̀ rẹ̀ bò ọ, abbẹ iyé apa rẹ̀ ni iwọ 
o gì gbẹkẹle : otitọ rẹ̀ ni yio ṣe asà ati 
apatta rẹ. 

5 Iwọ kì yio bẹ̀ru nitori ẹ̀ra oru; tabi fu 

ọfà ti nfò li ọsán ; 

6 Tabi fu ajakalẹ arun ti nrìn kiri li òkun- 
kun; tabi fu iparun tì nrun-ni li ọsán 
gangan, 

7 Ẹgbẹrun yio ṣubu li ẹgbẹ rẹ, ati ẹgbarun 
li apa ọtún rẹ; ṣugbọn kì yio sumẹ̀ ọdọ rẹ. 

8 Kìki oju rẹ ni iwọ o ma fi ri ti o sì ma 
fi wò òre awọn enia buburu. 

9 Nitori ti ìwọ fi JEHOFA ti ge àbo mi, ani 
ọgá-ogo, ṣe ibujoko rẹ; 

10 Buburu kan kì yio ṣubu lù ọ, bẹli arun- 
karun kì yio sumẹ ile rẹ. 

11 Nitori ti yio fi aṣẹ fu awọn angeli rẹ̀ 
nitori rẹ, lati pa ọ mọ nipa òna rẹ gbogbo. 

12 Nwọn o gbé ọ soke li ọwẹ wọn, ki iwọ ki 
o má ba fi ẹsẹ rẹ gṣankuta. 

13 Iwọ o tẹ̀ kiniu ati pamọlẹ : ẹgbọrọ kiniu 
ati ejò ni iwọ o fi ẹgẹ tẹ̀-imọlẹ. 

14 Nitori ti o fẹ ìfẹ rẹ̀ si mi, nitorina li 
emi o ge gbà a : emi o gbé e leke, nitori ti 
o mẹ̀ orukọ mi, 

15 On yio pò orukọ mi, emi o sì da a 
lohùn : emi o pẹlu rẹ̀ ninu ipọnju, emi o gbà 
a, emi o sì bù ọllá fu u. 

991 


Ijọ 18... AWỌN PSALMU 992, 


16 Ẹmmí gigun li emi o fi tẹ̀ ẹ lọrùn, emi 
o sì fi igbala mi hàn a. 


PSALMU 92. 


HUN rere ni lati ma fi ọpẹ fu JEHOFA, 
ati lati ma kọnrin gi orukọ rẹ, ọgá-ogo : 

2 Lati ma fi iṣeun-ìfẹ rẹ hàn li orowurò, ati 
otitọ rẹ l: alalẹ, 

3. Lara ohun ọnà orin olukun mẹwa, atì lara 
elo orin mim; lara dùru pẹlu iré ti o ni 
ironu. 

4 Nitori iwọ, JEHOFA, li o ti mu mi yẹ nipa 
iṣẹ rẹ : emi o ma ge ileri nipa ìṣẹ̀ ọwọ rọ. 

5 JEHOFA, ìgẹ rẹ ti tobi to! ìro ìnu rẹ 
jìnlẹ gidigidi. 

6 Ẹranko enia kò mẹ̀;; ;. bẹlÁọ oyé eyi kò yé 
aṣiwere enia. 

7 Nigbati awọn enia buburu ba rú bi 
koriko, ati igbati gbogbo awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ ba 
ngberu : ki nwọn ki o le run lailai ni : 

8 Kugbọn ìwọ, JEHOFA, li ọgá-ogo titi lal. 

9 Bá wò o, awọn ọtá rẹ, JEHOFA, sá WÒ O, 
awọn ọtá rẹ yio ṣegbé; gbogbo awọn onigẹ 
ẹ̀ṣẹ 11 a o tuká. 

10 KWugbọn iwo mi ni ìwọ o gbéga bi iwo 
agbanrere : orôro titun li a o ta si mi lori. 

11 Oju mì pẹlu yio ri ifẹ mi lara awọn ọtá 
mi, etí mi yio sì ma gbẹ̀ ìfẹ mi sì awọn enia 
buburu ti o dide si mi. 

12 Awọn olododo yìo gbà bi ìgì ọpẹ : yio 
dàgba bi igi opepe ti Lebanon. 

13. Awọn ẹniti a gbìn ni ile JEHOFA yio 
gbà ni agbala Ọlọrun wa. 

14 Nwọn o ma go eso sibẹ̀ ninu ogbé wọn; 
nwọn o Banra, nwọn a ma, (tutù nìnì; 

15 Lati fi hàn pe, iduro ṣinṣin ni JEHOFA : 
on li apatta mi, kò sì si alṣododo kan ninu rẹ̀. 

392 


AWỌN PSALMU 93, 94.. Ijọ 18. 


ALẸ IJỌ, 18. 


PSALMU 93. 


J' o. jọbba, ọllá-nla Ii o wọ li aṣọ; 
agbara ni JEHOFA wò li agọ, ninu eyi ti 
o fi di ara rẹ̀ li amure : a sì fi idi aiye mulẹ, 
ti kì yio fi le yi. 

2 Ni igba atijọ hi a ti fi ìdi itẹ̀ rẹ kalẹ, ati 
aiye-raiye ni iWỌ. 

3. Awọn ìṣan-omi gbé ohùn wọn goke, 
JEHOFA, awọn ìṣan-omìi gbé ohùn wọn soke; 
awọn ìṣan-omi gbé riru omi wọn goke. 

4 JEHOFA Ì oke o lagbara jù ariwo omi 
pupọ lọ, ani jù riru nla omi, jù agbara riru 
omi okun lọ. 

5 Ẹrí rẹ daniloju : ìwa-mimọ li o yẹ ile rẹ 
lailai, JEHOFA. 


PBALMU 94. 


Jo o Ọlọrun ẹsan; (Ọlọrun ẹsan, tàn 
ìmọlẹ. 

2 Gbé ara rẹ goke, iwọ onidajọ aìye : san 
ẹsan fu awọn agberaga. 

3 JEHOFA, yio ti pẹ to ti awọn enia buburu, 
yio ti pẹ to ti awọn enia buburu yio fi ma 
ge ileri ? 

4 Nwọn o ti ma sẹ̀rọ ohun lile pẹ to? ti 
gbogbo awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ yio fi ma ge ileri ara 
wọn. 

5 JEHOFA, nwọn fẹ̀ awọn enia rẹ tútu, nwọn 
sì nyọ awọn enia, ìlẹ rẹ lẹnu. 

6 Nwọn pa awọn opé ati alejò, nwọn sì pa 
awọn ọmmọ alaìni-babba. 

7 Kugbọn nwọn wipe, JEHOFA kì yio ri i, 
bẹli Ọlọrun Jakobu kì yio kà a sgi. 

9393 


Ijọ 18:.. AWỌN PBRALMU 94. 


8 Ki oyé ki o yé nyin, ẹnyin bi ẹranko ninu 
awọn enia : ati ẹnyin aṣiwere, nigbawo li ẹnyin 
o gbọn ? 

9 Ẹniti o gbìn etí, o le ṣe aìgbẹ ? ẹniti o da 
oju, o le ṣe aìrina 

10 Ẹniti n-nà awọn keferi, o le ṣe alaìge 
olutẹ ? ẹniti nkọ enia ni ìmọ, o le ṣe alaìmẹ ? 

11 JEHOFA mọ awọn ìÌro inu enia, pe asan 
ni nwọn. 

12 Ibukún li enia na ẹniti iwọ nà, JEHOFA, 
ti ìwọ sì kẹ ọ lati inu ofin rẹ wá; 

13 Ki ìwọ ki o le fu u ni isimi kuro li 
ọjọ ipọnju, titi a o fi wà ihò silẹ fu awọn 
enia buburu. 

14 Nitori pe JEHOFA kì yio ga awọn enia rẹ̀ 
tì, bẹni kì yio kọ awọn enia ilẹ rẹ̀ silẹ. 

15 Wugbọn ìdajẹ yio pada gi ododo : ati 
gbogbo awọn ọlọkkàn diduro nì yio sì ma tẹ̀ 
ọ lẹhin. 

16 Tani yio dide si awọn oluṣe buburu fu 
mi? tabi tani yio dide goke si awọn oniṣẹ 
ẹ̀ṣẹ fu mi ? 

17 Bikoṣe bì JEHOFA ti ge oluranlọwọ mi, 
ọkkàn mi fẹrẹ joko ni ìdakẹ. 

18 Nigbatì mo wipe, Ẹsẹ mi yọ; JEHOFA, 
anu rẹ gbé mi soke. 

19 Ninu ẹ̀pọlọpọ ìro inu mi ninu mi, itunu 
rẹ li o nmu ìnu mì dùn. 

20 Itẹ ẹ̀ṣẹ ha le bá ọ kẹgbọ pò, ti o nfi ofin 
dì mọ ìwa ìka? 

21 Nwọn ké ara wọn jọ pò si ọkkàn awọn 
olododo, nwọn Bì da ẹ̀jẹ alaìgẹ lẹbì. 

22 KMugbọn JEHOFA Ìì àbo mi; Ọlọrun mi bì 
li apatta àbo mì. 

23 On yio sì mu ẹ̀ṣẹ wọn bẹ gori ara wọn, 
yio sì ke wọn kuro ninu ìwa-buburu wọn ; 
JEHOFA (lọrun wa yio ke wọn kuro. 

994 


AWỌN PBALMU 95,96.. Ijọ 19. 


OWURÙÒ IJỌ. 19. 


PSALMU 95. 


NYIN wá, ẹ jẹ ki a kọnrin si JEHOFA : 
ẹ jẹ ki a hé ihé ayọ si apatta igbala wa. 

2 Ẹnyin jẹ ki a fi ọpé wá si iwaju rẹ̀, ki a sì 
fi orin mimọ hé ihé ayọ si ọdọ rẹ̀. 

3 Nitori JEHOFA Ọlọrun ti o tobi ni, ati 
Ọbba ti o tobi jù gbogbo awọn ọlọrun lọ. 

4 Ni ikawọ ẹniti ibi ọgbọn ìlẹ wà : iga òke 
nla ni ti rẹ̀ pẹlu. 

9 Ti rẹ̀ li okun, on li o sì da a : ọwò rẹ̀ li o 
sì da iyangbẹ ìilẹ. 

6 Ẹnyin wá, ẹ jẹ ki a wolẹ ki a tẹriba : ẹ jẹ 
ki a kunlẹ niwaju JEHOFA Tlẹda wa. 

7 Nitori on li Ọlọrun wa ;' awa, sì li awọn 
enia papa rẹ̀, ati agutan ọwọ rẹ̀... Loni bi 
ẹnyin ba nfẹ gbQ ohùn rẹ̀, 

8 Ẹ má sé àiya nyin le, bi igba imunibinu, 
ati bi ọjọ idanwò li aganjù : 

9 Nigbati awọn babba nyin dan mi wò, ti 
nwọn mò mi, tì nwọn sì ri ìpẹ mi. 

10 Ogoji ọdún tẹ̀tọ ni inu mi fi bajẹ si 
ìran yi, mo ni, Enia li o nṣìna li àiya wọn, 
nwọn kò sì mẹ̀ ipa ẹ̀na mi : 

11. Awọn ẹniti mo sì bura fu nì ibinu mi 
pe, nwọn kì yio sì wọ ibi isimi mi. 


PSALMU 96. 


KỌN ORIN titun si JEHOFA : ẹ kọnrin 
E si .JEHOFA gbogbo ilẹ aiye. 
2. Ẹ kọnrin 8: JEHOFA, fi ibukún fu orukọ 
rẹ̀; ẹ ma fi igbala rẹ̀ hàn lati ọjọ de ọjọ. 
3 Bọrọ ogo rẹ̀ ninu awọn keferi, ati iṣẹ iyanu 
rẹ̀ ninu gbogbo awọn enia. 
395 


Ijọ 19... AWỌN PSALMU 97. 


4 Nitori ti JEHOFA tobi, o sì pòju lati ma 
yìn : on li o ni ìbẹru jù gbogbo awọn ọlọrun 
lọ. 

5 Nitori pe gbogbo awọn ọlọrun ti orilẹ òde 
ere ni nwọn : ṣugbọn JEHOFA li o da awọn 


run. 
Y' Ọllá ati ọllá-nla li o wà niwaju rẹ̀ : ipá 
ati ẹwà mbẹ ninu ibi mimẹ rẹ̀. 

7 Ẹ fi fu JEHOFA, ẹnyin ibatan enia, ẹ fi ogo 
ati ìpá fu JEHOFA. 

"8 Ẹfi ogo ti o yẹ fu orukọ JEHOFA : mu ọrẹ 
wá, ki ẹ sì wá si agbala rẹ̀. 

9 Ẹ ma sìn JEHOFA ninu ọwà ìwa-mimẹ : ẹ 
bẹ̀ru niwaju rẹ̀, gbogbo ilẹ aiye. 

10 Ẹ wi ninu awọn keferi pe, JEHOFA 
jọbba : a o sì fi idi aiye mulẹ ti kì yio le yi : 
on yio fi ododo ṣe Idajọ awọn enia. 

11 Jẹ ki awọn ọrun ki o yẹ̀, jẹ ki inu ìlẹ 
aiye ki o dùn; jẹ ki okun ki o ma hé pẹlu 
ikúin rẹ̀. 

12 Jẹ ki igbẹ̀ ki o kún fu ayọ, ati ohun 
gbogbo ti mbẹ ninu rẹ̀ : nigbana ni gbogbo 
igi igbé yio ma, yẹ̀. 

13 Niwaju JEHOFA : nitori ti 'mbọwá, nitori 
tì mbọwá ṣe idajẹ̀ ilẹ aiye : yio fi ododo ge 
"'idajẹ̀ aiye, ati ti awọn enia ni yio fi otìtọ 
yẹ̀ ge, 

PSALMU 97. 


JO jọbba; ki ilẹ aiye ki o yẹ̀; jẹ ki 
/ ọpọlọpọ erekuṣu ki o dùn nitori rẹ̀. 

2 Awọ-sanma ati òkunkun yi i ká : ododo 
ati ìdajẹ ni ibujoko ìtéẹ̀ rẹ̀. 
a Iná kan ṣaju rẹ̀, o sì jé awọn ọtá rẹ yìká 

iri. 

4 Manamana rẹ̀ kọ imọlẹ si aiye : ilẹ aiye ri 
1, o wa-TÌrì, 

996 


AWỌN PSALMU 98. -- Iyọ 19. 


5 Awọn òke nyé bi ida niwaju JEHOFA, 
niwaju OLUWA ti gbogbo ilẹ aiye. 

6 Awọn ọrun fi ododo rẹ̀ kegbe gbogbo awọn 
enia sì ri OgO rẹ̀. 

7 Idamu ni gbogbo awọn ti nsìn ere fifin, 
ẹniti nfi ere ge ileri ara wọn : ẹ ma sìn i ẹnyin 
gbogbo awọn ọlọrun. 

8 Bion gbẹ̀, inu rẹ̀ sì dùn; awọn ọmmọbiri 
Juda sì yọ, JEHOFA, nitori idajo rẹ, 

9 Nitori pe iwọ, J EHOFA, li o ga jù gbogbo 
aiye lọ : iwọ 11 a gbéga soke jù gbogbo awọn 
ọlọrun. 

10 Ẹnyin ti o fẹ JEHOFA, ẹ korira ibi : 
o pa ọkkàn awọn enia mimú rẹ̀ mọ; o gbà 
wọn Ìi ọwọ awọn enia buburu. 

11: Imọlẹ nru soke fu olododo, ati inu didùn 
fu awọn alaiya diduro. 

12 Ẹ yò ni ti JEHOFA, ẹnyin olododo ; ki ẹ 
sì ma dupẹ ni iranti ìwa-mìmọ rẹ̀. 


ALẸ IJỌ. 19. 
PSALMU 98. 


KỌN ORIN titun si JEHOFA ; nitori ti o 
ti ṣe ohun iyanu : ọwọ ọtún rẹ̀, ati apa 
rẹ̀ mimẹ̀, on jì o ti fi ṣẹgun fu ara rẹ̀. 

2 JEHOFA ti fi igbala rẹ̀ hàn : ododo rẹ̀ li 
o tì fi hàn nigbangba li oju awọn keferi. 

8. O ti ranti inu rẹ̀ ati o(ìtọ rẹ̀ si awọn 
ara ile Israeli : gbogbo opin ilẹ aiye ti ri 
igbala Ọlọrun wa. 

4 Ẹ hé ihé ayọ si JEHOFA, gbogbo ilẹ aiye : 
ẹ hé yò, ẹ yọ, ki ẹ sì ma kọnrin ìyìn. 

5 Ẹ ma fi dùru kọnrin si JEHOFA ; ati dùru 
pẹlu ohùn orìn mimọ. 

997 


Dọ 19... AWỌN PSALMU 99. 


6 Pẹlu ìpe ati ohùn fẹ̀re, ẹ hé ihô ayọ 
niwaju JEHOFA, Ọbba. 

7 Jẹ ki okun ki o ma hé pẹlu ìkún rẹ̀; 
aiye, ati awọn ti mbẹ ninu wọn. 

8 Jẹ ki awọn odò ki o ma gapẹ : ki awọn 
òke ki o ma ge ajọyẹ̀. 

9 Niwaju JEHOFA; nitori ti mbọwá, lati ṣe 
idajọ aiye : pẹlu ododo ni yio fi ge ìdajẹ aiye, 
ati awọn enia Ìi aìṣegbe. 


PSALMU 99. 


Jo jọbba; jẹ ki awọn enia kì o wa- 
Tìri : o joko larin awọn kerubu; ki ìlẹ 
aiye ki o ta gbọngbọn. 

2 JEHOFA tobi ni Sion; o sì ga jù gbogbo 
awọn enia lọ. 

3 Ki nwọn ki o yìn orukọ rẹ ti o pẹ̀ ti o sì 
li ẹ̀ru; mimọ ni. 

4 Agbara ọbba fẹ ìidajẹ pẹlu; iwọ fi idi 
aìṣegbe mulẹ, ìwọ nṣe idajọ ati ododo ni 
Jakobu. 

5 Ẹ gbé JEHOFA Ọlọrun wa ga, kì ẹ sì 
foribalẹ nibi apoti ìtisẹ rẹ̀ ; mimẹ ni. 

6 Mose ati Aaron ninu awọn aluín rẹ̀, ati 
Samueli ninu awọn ti npẹ̀ orukọ rẹ̀; nwọn 
pò orukọ JEHOFA, o 8ì da wọn lohùn. 

7 O ba wọn gọrọ ninu ọwọn awọ-8sanma, : 
nwọn pa ẹrí rẹ̀ mé, ati ìlana ti o fifu wọn. 

8 Iwọ da wọn lohùn, JEHOFA (Jlọrun wa: 
ìwọ Hi (Ọlọrun ti o darijì wọn, bi o tilẹ ṣepe 
ìwọ a ma gan ẹsan ìhumọ wọn. 

9 Ẹ gbé JEHOFA Ọlọrun wa ga, ki ẹ sì ma 
sìn nibi òke mimọ rẹ̀; nitori JEHOFA Ọlọrun 
wa mimẹ ni. 


898 


AWỌN PSALMU 100, 101. Ijọ 19. 


PSALMU 100. 


E HÒ ihé ayẹ si JEHOFA, ẹnyin ilẹ aiye 
gbogbo. 

2. Ẹ fi ayọ sìn JEHOFA : ẹ wá ti ẹnyin ti 
orìn 8ì iwaju rẹ̀. 

3 Ki ẹnyin ki o mọ pe JEHOFA on li Ọlọrun : 
on li o da wa, kì iṣe awa tikara wa; awa li 
awọn enia rẹ̀, ati agutan papa, rẹ̀. 

4 Ẹ lọ si ẹnu ẹ̀na rẹ̀ tì ẹnyin ti ọpẹ, ati 
sì afin rẹ̀ ti ẹnyin ti ìyìn : ẹ ma dupẹ fu u, 
ki ẹ sì ma fi ibukún fu orukọ rẹ̀. 

5 Nitori ti JEHOFA pọ li ore; inu rẹ̀ kò 
nipẹkun ; ati otitọ rẹ̀ lata iran-diran. 


PSALMU 101. 
MI o kọnrin inu ati ti ìdajẹ : JEHOFA, 
si iwọ li emi o ma kọnrin. 

2 Emi o ma rìn ìrin mì pẹlu ọgbọn li ọna 
ti o pé.. Nigbawo ni ìwọ o tẹ mi wá? emi 
o ma rìn ninu ile mi pẹlu àiya pipé. 

3. Emi kì yio gbé ohun buburu siwaju oju 
mi: emi korira iṣẹ awọn ti nyipada sì apakan ; 
kì yio fi ara mọ mi. 

4 Àiya ṣiṣo yio kuro lọdọ mi : emi kì yio 
mọ enia buburu. 

5 Ẹnikẹni tì o ba kẹgàn ẹnikeji rẹ̀ ni ìkọkọ, 
" on li emi o ke kuro : ẹniti o li ọwẹ̀ giga ati 
igberaga àiya, on li emi kì yio jẹ fu. 

6 Oju mi yio wà lara awọn olátọ ti ilẹ na, 
ki nwọn ki o le ma, ba mi gbé : ẹniti o ba 
nrìn li ẹ̀na pìpé, on nt yio ma, sìn mi. 

7 Ẹmt(i o ba nṣe ẹ̀tan kì yio gbé inu ile 
mi : ẹniti o ba nṣeke kì yio duro ni iwaju 
yi. 

8. Lati ipilẹṣẹ Ni. emi o run gbogbo awọn 

399 


Ijọ 20.. AWỌN PSALMU 109. 


enia. buburu ti ilẹ na; ki emi ki o le ke 
gbogbo awọn oluṣe buburu kuro ni ilu-nla 
ti JEHOFA. 


OWURỌ IJỌ. 20. 
PSALMU 1092. 


G29 adura mi, JEHOFA, ki o sì jẹ ki igbe 
mi ki o ma Wá sọdọ rẹ, 

2 Má ṣe pa oju rẹ mọ kuro lara mi li ọjọ 
ti emi wà ninu ipọnju; dẹ etí rẹ sì mi : 
ọjọ ti mo ba pò da mi lohùn lẹ̀gan. 

3 Nitori ti ọjọ mi run bi ẹfin, egungun mi 
sì PF bi àro. 

iya mi lù, o sì rọ bi koriko; bẹni mo 
gbagbé lati jẹ onjẹ mi. 

5. Nitori ohùn ti irora mi, egungun mi lẹ̀ 
mọ ẹran ara mì. 

6 Emi dabi ẹiyẹ nla ni ijù : emi dabi owiwí 
aṣalẹ. 

7 Emi ngọra, emi dabi ologoṣẹ nikan li ori 
ile. 

8. Awọn ọtá mi ngàn mi ji ọjọ gbogbo; 
ati awọn ti nge ikanra si mi, nwọn bura 
81 mi. 

9 Emi sá jẹ €ru bi onjẹ, emi sì da ohun 
mimu mi pẹ pẹlu omije, 

10 Nitori ikan-nu ati ibinu rẹ; nitori iwọ 
ti gbé mi soke, iwọ sì sọ mi kalẹ. 

11 Ọjọ mi dabi ojiji ti o nfà sẹhin; emi 
Bì nrọ bi koriko. 

12 Ṣugbọn iwọ, JEHOFA, ni yio duro lailai; 
ati iranti rẹ de awọn iran gbogbo. 

13 Iwọ o dide, iwọ o gánu fu Bion : nitori 
igba ati ṣe oju-rere si i, nitôtọ, akokò ìgba 
na de. 

400 


AWỌN PSALMU 102. Ijọ 20. 


14 Nitori ti awọn ìranṣẹ rẹ ṣe inu didùn gi 
awọn okuta rẹ̀, nwọn sì fẹ erupẹ̀ rẹ̀. 

15 Bẹ̀b awọn keferi yio ma, bẹ̀ru orukọ 
JEHOFA, ati gbogbo awọn ọbba ilẹ aiye yio 
ma bẹ̀ru ogo rẹ. 

16 Nigbati JEHOFA, yio gbé Sion ré, yio yọ 
ninu ORO rẹ̀. i 

17 Yio juba adura tì awọn alaìni, kì yio sì 
gàn adura wọn. 

18 Eyi li a o kọ fu iran ti mbẹ̀ : ati awọn 
enia ti a o da yio ma yìn JEHOFA. 

19 Nitori ti o ti wò ìilẹ lati oke ibi mimQ 
rẹ̀ wá; lati ọrun wá ni JEHOFA bojuwò ilẹ 
aiye; 

20 Lati gbẹ irora ti ara tubu; lati tú awọn 
ti a yàn si ìkú; 

21 Lati sọ orukọ JEHOFA ni Bion, ati ìyìn 
rẹ̀ ni Jerusalemu ; 

22 Nigbati awọn enia pòjọ pọ, ati awọn 
iìjọbba, lati ma sìn JEHOFA. 

23 O fà ìpá mi gẹhin li ẹ̀na; o mu ọjọ mi 
kuru. 

24 Emi sì wipe, Ọlọrun mi, má ṣe mu mi 
kuro li agbede-meji ọjọ mi : lati iran-diran 
gbogbo li ọdún rẹ. 

265. Lati ìgba atijọ ni ìwọ ti fi ìpìlẹ aiye 
Bọlẹ : awọn ọrun sì ni ìṣẹ̀ ọwọ rẹ. 

26. Nwọn o ṣegbé, ṣugbọn iwọ o duro : 
niìitôtọ, gbogbo wọn ni yio di ogbé bi aṣọ; 
bi ẹ̀wu ni ìwọ o pàrọ wọn, nwọn o Sì pàrọ : 

27 ugbọn bakana ni ìwọ, ọdún rẹ kò li 
opìn. 

28 Awọn ọmmọ ti awọn iranṣẹ rẹ yio duro 
pẹ, a o sì fi ẹsẹ ìirú-ọmmọ wọn mulẹ niwaju rẹ, 


401 pDd 


Ijọ 20... AWỌN PSALMU 103, 


PSALMU 103. - 


Iibukún fu JEHOFA, iwọ ọkkàn mi : ati 
gbogbo ohun ti o wà ninu mi, fi ibukún 

fu orukọ rẹ̀ mimọ. 

2 Fi ibukún fu JEHOFA, ìwọ ọkkàn mi, má 
sì ṣe gbagbé gbogbo ore rẹ̀ : 

3 Ẹniti o dari gbogbo ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ; ẹniti o sì 
tan gbogbo arun rẹ; 

4 Ẹniti o rà ẹmmí rẹ kuro nìnu iparun; 
ẹniti o fi iṣeun-ifẹ ati iyọnu de ọ li ade; 

5 Ẹniti o fi ohun didara tẹ ọ hi ẹnu; bẹ̀ni 
igba ewe rẹ di ọtún bi ti idì. 

6 JEHOFA ṣe ododo a(ti ìidajẹ̀ fu gbogbo 
awọn tì anilara. 

7 O fi ẹ̀na rẹ̀ hàn fu Mose, ìṣe rẹ̀ fu awọn 
ọmmọ Israeli. 

8 JEHOFA li alánu ati ol6re, o lọra ati binu, 
o sì pò li ánu. 

9 On kò baniwi nigba-gbogbo : bẹni kò pa 
ibinu rẹ̀ mọ laalaa. 

10 On kò ṣe si wa nipa ẹ̀ṣẹ wa; bẹ̀ni kò san 
a fu wa gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ wa. 

11 Nitori pe, bi ọrun ti ga jù ìlẹ lọ, bẹli ánu 
rẹ̀ tobi sipa awọn tì o bẹ̀ru rẹ̀. 

12 BI ìla-òrùn ti jìna si ìwọ-Òrùn, bẹli o mu 
ìrekọja wa jìna, kuro lọdọ wa. 

13 Bi babba ti ṣe iyọnu si awọn ọmmọ rẹ̀, 
bẹli JEHOFA ge iyọnu si awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀. 

14 Nitori ti o mọ ara wa; o ranti pe erupẹ̀ 
ni Wa. 

16 Bi o ge ti enia ni, ọjọ rẹ̀ dabi koriko : bi 
ìtaná eweko igbẹ, bẹli o gbilẹ. 

16 Nitori ti afẹfẹ fẹ kọja lọ lori rẹ̀, kò sì mẹ ; 
ibi ti o gbé ti wà kò mọ ọ mú. 

17. Kugbọn £nu JEHOFA lati aiye-raiye ni 

402 


AWỌN PBALMU 104... Ijọ 20. 


lara awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀, ati ododo rẹ̀. lati 
ọmmọ de ọmmọ; 

18 Bi irú awọn ti o pa. majẹmu rẹ̀ mẹ̀, ati si 
awọn ti o ranti ofin rẹ̀ lati ṣe wọn. 

19 JEHOFA, ti pòse ìtẹ rẹ̀ ninu awọn ọrun; 
ìjọbba rẹ̀ li o sì bori ohun gbogbo ; 

20 Ẹ fi ibukún fu JEHOFA, ẹnyin awọn 
angeli rẹ̀, ti o pọ ni ìpá, ti nṣe ofin rẹ̀, ti 
nfi etí si ohùn ọrọ rẹ̀. 

21 Tfiibukún fu JEHOFA, ẹnyin awọn ọmmọ 
ogun rẹ̀ gbogbo; ẹnyin awọn alufa rẹ̀, ti nge 
ìfẹ rẹ̀. 

22 Ẹ fi ibukún fu JEHOFA, gbogbo awọn iṣẹ 
rẹ̀ ni ibì gbogbo ijọbba rẹ̀ : fi ibukún fu 
JEHOFA, iwọ okkàn mi. 


ALẸ IJỌ. 20. 
PSALMU 104. 


Fr ibukún fu JEHOFA, ìwọ ọkkàn mi. 
JEHOFA, Ọlọrun mi, ìwọ tobi jọjọ; ọllá 
ati ọllá-nla ni iwọ wọ li agọ. 

2 Ẹniti o fi imọlẹ bò ara rẹ bì ẹnipe agọ : 
ẹniti o ta awọn ọrun bi agọ tita : 

3 Ẹniti o fi ìti ọpá ti àja iyẹwu rẹ̀ le inu 
omi : ẹniti o ṣe awọ-sanma ni kẹkẹ̀ rẹ̀ : 
ẹniti o nrìn lori apa iyẹ ti afẹfẹ : 

4 Ẹniti o ṣe awọn angeli rẹ̀ i ẹmmí; awọn 
iranṣẹ rẹ̀ li ọwọ iná : 

5 Ẹniti o fi ipilẹ aiye sọlẹ, ki a má le ṣí i 
nipò pada lailai. 

6 Iwọ fi ọgbọn bò o mọlẹ bì agọ : awọn omi 
dide duro ga jù awọn òke nla lọ. 

7 Nipa ibawi rẹ nwọn sá; nipa ohùn árá rẹ 
nwọn yara lọ. 

: 403 DpDda 


Ijọ 20.. AWỌN PSALMU 104. 


8 Awọn òke nla nru; awọn afonifoji nsọkalẹ 
gi ibi ti ìwọ ti da silẹ fu wọn. 

9 Iwọ ti pa àla kan ki nwọn ki o ma le 
kọja rẹ̀; ki nwọn ki o ma túin pada lati bò 
ìlẹ aiye mọlẹ. 

10 Iwọ rán igun si afonifoji, ti nṣàn larin 
awọn òke. 

11 Awọn ni nfi omi mimu fu awọn ẹranko 
igbẹ gbogbo : awọn kẹtẹkẹtẹ igbẹ npa ongbọ 
wọn. 

12 Lẹba wọn li awọn ẹiyẹ oju ọrun yio ni ile 
wọn, ti nkọnrin larin ọwọ igi, 

13 O mbomi rin awọn òke lati ìyẹwu rẹ̀ 
wá. : ipẹ ọwọ rẹ̀ tẹ̀ ilẹ aiye lọrùn. 

14 O mu koriko dàgba fu ẹran, ati ewebẹ 
fu ìlo enia : ki o le ma go ego jade lati ilẹ 
wá; 

15. Ati ọti wain ti imu inu enia dùn, ati 
orôro ti imu oju rẹ̀ dan, ati onjẹ ti imu enia li 
àiya, le. 

16 Igi JEHOFA kún fu ojẹ, ìgi opepe 
Lebanon, ti o ti gbìn; 

17 Nibitì awọn ẹiyẹ ntẹ̀ itẹ wọn : bì o ge ti 
àkọ nì, igi tutù nla ni ile rẹ̀. 

18. Àwọn òke giga li àbo fu awọn ewurẹ 
igbẹ; ati awọn apatta fu awọn ehoro. 

19 O yàn oṣupa fu akokò : Òrùn mẹ akokò 
ìwọ rẹ̀. 

20 Iwọ ge òkunkun, o sì ge oru : ninu eyi ti 
gbogbo ẹranko nrìn ninu igbé. 

21. Awọn ẹgbọrọ kiniu ndún si ọdẹ wọn, 
nwọn sì nwá onjẹ wọn lọwọ Ọlọrun. 

22 ÚOrùn là, nwọn ké ara wọn jọ, nwọn 
dubulẹ ninu ihò wọn. 

23 Enia jade lọ ni iṣẹ rẹ̀ ati gi Ì8RÌ8 rẹ̀ titi o fi 
di aṣalẹ, 

24 JEHOFA, igẹ rẹ ti pọ tọ! ninu ọgbún 

404 


AWỌN PSALMU 104... Ijọ 20. 
ni iwọ ṣe gbogbo wọn : ilẹ aiye kún fu 


ọrọ rẹ. 

25 BẸẹli okun nla ti o ni ìbò yi, ninu eyi 
ti ohun aìniye nrakò, ati ẹran kekere ati 
nla. 

26 Nibẹ̀ li ọkẹ̀ nrìn : nibẹ̀ li erinmi ni wà, 
ti iwọ da lati ma ge ariya ninu rẹ̀. 

27 Gbogbo nwọnyi li o duro tì ọ; ki iwọ ki 
o le ma fu wọn li onjẹ wọn li akokò. 

28 Éyi ti ìwọ fifu wọn ni nwọn nkô : iwọ gí 
ọwọ rẹ, nwọn 8ì kún fu ohun rere. 

29 Iwọ pa oju rẹ mẹ̀, ara kò rẹ wọn : ìwọ 
gbà ẹmmí wọn, nwọn kú, nwọn sì pada di 
erupẹ̀ wọn. 

80. Iwọ rán ẹmmi rẹ jade, a sì da wọn : 
ìwọ EÌ sọ oju ilẹ aiye di ọtún. 

31 Ogo JEHOFA yio wà lailai : JEHOFA o yọ 
nì igẹ̀ rẹ̀. 

82 O bojuwò ilẹ aiye, o sì wa-rìri : o fi ọwẹ̀ 
khn awọn òke, nwọn sì ru ẹfin. 

33 Emi o ma kọnrin si JEHOFA niwọn bi 
emi o ti wà pẹ to : emi o ma, kọnrin ìyìn 
si Ọlọrun mi niwọn igbati mo ni ìwa 
mi. 

34. Iṣaro mi nipa ti rẹ̀ yio dùn : inu mi 
yio ma dùn nì ti JEHOFA. 

35 Jẹ ki awọn enia buburu ki o run kuro 
ni ilẹ aiye, ki awọn enia buburu ki o má sì 
mọ... Fi ibukún fu JEHOFA, iwọ okkàn mi. 
Ẹ fi iyìn fu JEHOFA. 


405 


Ijọ 21... AWỌN PSRALMU 105. 


OWURỌ IJỌ. 21. 


PSALMU 105. 


FI ọpẹ fu JEHOFA ; ẹ pò orukọ rẹ̀ : ẹ fi 
igẹ̀ rẹ̀ hàn ninu awọn enia. 

2 Ẹ kọnrìn si i, ẹ kọn orin mimọ si i: ọ ma 
sọrọ ìgẹ iyanu rẹ̀ gbogbo. 

3 Ẹ ma ṣogo li orukọ rẹ̀ mimọ : jẹ ki àìya 
awọn ti nwá JEHOFA kì o yẹ̀. 

4 ṢẸ ma wá JEHOFA, ati ipá rẹ̀ : ma wá oju 
rẹ̀ si 1 lailai. i 

5 Ẹ ma ranti ìgẹ̀ iyanu rẹ̀ ti o ti ṣe; iṣẹ 
iyanu rẹ̀, ati idajẹ ẹnu rẹ̀; 

6 Ẹnyin ìrú-ọmmọ Abrahamu irangẹ rẹ̀, 
ẹnyin awọn ọmmọ Jakobu ayanfẹ rẹ̀. 

7 On ni JEHOFA Ọlọrun wa : idajọ rẹ̀ mbẹ 
ni gbogbo aiye. 

8 0 ti ranti majẹmu rẹ̀ lailai, ọrọ ti o ti pa 
li aṣẹ fu ẹgbẹrun iran. 

9 Majẹmu ti o ba Abrahamu da, ati ibura rẹ̀ 
fu Isaaki; 

10 O sì tẹnumẹ eyi na li ofin fu Jakobu, ati 
fu Israeli ni majẹmu aiye-raiye : 

11 O nwipe, Iwọ li emi o fi ìlẹ Kanaan fu, 
ipín ilẹ-ini nyin. 

12. Nigbati o ṣe pe kiun ni nwọn wà ni 
iye; nìtôtọ, diẹ kiun, nwọn sì ge alejò ninu 


rẹ̀. l 

13 Nigbati nwọn nlọ lati orilẹ òde kan de 
omiran, lati ilẹ ọbba kan de ọdọ awọn enia 
omiran ; 

14 On kò jẹ ki ẹnikẹni ki o ṣe wọn ni iwọsi, 
nitôtọ, o ba awọn ọbba wi nitori wọn ; 

15 Wipe, Ẹ má ge fi ọwọ kàn ẹni atorérogi 
mì, ki ẹ má sì ṣe awọn woli mi ni ibi. 

406-— 


AWỌN PSALMU 105. Ijọ 91. 


16 Pẹlu-pẹlu o pò ìyan wá si ilẹ na : o gẹ 
gbogbo ọpá onjẹ. 

17 O rán ọkọnri kan lọ siwaju wọn, eyini 
ni Jogefu, ti a tà li ẹrú: 

18 Ẹniti nwọn fi ṣẹkẹ-ṣẹkẹ pa lara ẹsẹ : a dò 
e ninu irin : 

19 T'iti igba ti ẹ̀rọ rẹ̀ dé : ẹ̀rọ JEHOFA dan 
a Wò. 

20 Ọbba ranṣẹ nwọn tú u silẹ; ani ijoye 
awọn enia, O ESÌ jọwọ rẹ̀ lọ li omnira. 

21 Ofi: jẹ OruUwA ile rẹ̀, ati olori gbogbo 
ìni rẹ̀: 

22 Lati ma ṣe akoso awọn ọmmọ-alade rẹ̀ 
nipa ìfẹ̀ rẹ̀; ati lati ma kò awọn ìgbimọ rẹ̀ 
li ọgbẹn. 

23 Israeli sì wá si Égipti pẹlu; Jakobu sì ṣe 
atipo ni ilẹ Hamu. 

24 O sì mu awọn enia rẹ̀ bisi 1 pìpọ-pipọ ; 
o sì mu wọn lagbara jù awọn ọtá wọn lọ. 

265 O yì wọn li àiya pada lati korira 
awọn enia rẹ̀, lati ṣe arekereke si awọn 
ìranṣẹ rẹ̀. 

26 O rán Mose iranṣẹ rẹ̀; ati Àaron ẹniti o 
tì yàn. 

27 Nwọn fi ẹ̀rọ àmì rẹ̀ hàn ninu wọn, atì ìṣẹ̀ 
ìyanu ni ilẹ Hamu. 

28 O rán òkunkun, o sì mu u gú; nwọn kò 
sì kò ẹ̀rọ rẹ̀. 

29 O sọ omi wọn di ẹ̀jẹ, o sì pa ẹja wọn. 

30 Ilẹ wọn bí ọpọlọ jade wá li ọpọlọpọ, ni 
iyẹwu awọn ọbba wọn. 

31 O sẹ̀rọ, oniriiru eṣingin sì de, ati ìná aṣọ 
ni gbogbo àgbegbe wọn. 

82 O fi yinyín fu wọn li òjo, ati ọwẹ iná ni 
ìlẹ wọn. 

33 O lù ajara wọn pẹlu, ati igi: ọpọtọ wọn ; 
o sì da igi àgbegbe wọn. 

40 


Ijọ 21... AWỌN PSALMU 106. 


84 O sẹ̀rọ, eṣú sì de, ati kokoro, ati eyini 
lì aìniye, 

35 Nwọn sì jẹ gbogbo ewebẹ ilẹ wọn, nwọn 
sì jẹ eso ìlẹ wọn run. 

36 O kọlù gbogbo akọbi pẹlu ni ìlẹ wọn, 
gbogbo Ayo ìpá wọn. 

37 O mu wọn jade pẹlu, ti awọn ti fadaka 
ati wura : kò sì gi alaìlera enia kan ninu 
awọn ẹ̀ya wọn. 

88 Inu Egipti dùn nigbati nwọn lọ : nitori 
ti ẹ̀ru wọn bà wọn. 

39 O nà awọ-sanma kan fu ibori wọn; ati 
ìná lati fu wọn ni ìmọlẹ li oru. 

40 Awọn enia na bòre, o sì mu ẹiyẹ apaérò 
wá, o sì fi onjẹ ọrun tẹ̀ wọn lọrùn. 

41 O là apatta, omi sì tú jade; nwọn ngàn 
nibi gbigbẹ bi odò nla. 

42 Nitori ti o ranti ileri rẹ̀ mim, ati Àbra- 
hamu iransẹ rẹ̀. 

43. O bì fi ayọ mu awọn enia rẹ̀ jade, ati 
awọn ayanfẹ rẹ̀ pẹlu inu dìdùn : 

44 O aì fi ilẹ ti awọn keferi fu wọn : nwọn 
Eì jogún ìṣẹ̀ ti awọn enia na; 

45 Ki nwọn ki o le ma kiye Bi AṢẸ rẹ̀, kì 
nwọn ki o sì ma pa ofin rẹ̀ mọ... Ẹi ma fi aa 
fu JEHOFA. 


ALẸ IJỌ. 21. 
PSALMU 106. 


FI ìyìn fu JEHOFA... Ẹ fi ọpẹ fu JEHOFA; 
nitori ti o ṣeun : nitori ti inu rẹ̀ duro 
'lailali. 
9 Tali o le gẹ̀rọ iṣẹ agbara JEHOFA! tali 
o le fi gbogbo iyìn rẹ̀ hàn? 
8 Ibukún ni fu awọn ti nṣe ìdajẹ̀, ati ẹni 
nṣe ododo nigba-gbogbo. 
408 


AWỌN PSALMU 106... Ijọ 21. 


4 JEHOFA, fi oju-rere rẹ ti Iwọ ni 81 awọn 
enia rẹ ṣe iranti mi : fi igbala rẹ bẹ̀ mi wò; 

6 Ki emi ki o le ryi ore ayanfẹ rẹ, ki emi 
ki o le yọ ni inu dìdùn orilẹ òde rẹ, ki emi 
ki o le ma ṣogo pẹlu awọn enia ìlẹ rẹ. 

6 Awa ti ṣẹ̀ pẹlu awọn babba wa, awa ti 
dẹṣẹ, awa ti ṣe buburu. 

7 Iṣẹ iyanu rẹ kò yé awọn babba wa ni 
Egipti; nwọn kò ranti ẹ̀pọlọpọ ánu rẹ; 
ṣugbọn nwọn mu ọ binu nibi okun, ani nibi 

kun pupa. 

8 Mugbọn o gbà wọn là nitori orukọ rẹ̀, ki 
o le mu ìṣgẹ̀ agbara rẹ̀ nla di mimọ. 

9 O ba Okun pupa wi pẹlu, o sì gbẹ : 
bẹli o sìn wọn là ibú já bi ẹnipe larin aginjù. 

10 O sì gbà wọn là li ọwọ ẹniti o korira 
wọn, o sì rà wọn li ọwọ ọtá ni. 

11 Omi sì bò awọn ọtá wọn : ẹnikan wọn 
kò sì kù. Í 

12 Nigbana ni nwọn gbà ẹ̀rọ rẹ̀ gbẹ ; nwọn 
sì kọnrìn ìyìn rẹ̀. 

13. Nwọn kò gì pẹ gbagbé igẹ̀ rẹ̀; nwọn kò 
duro dò ìmọ rẹ̀ : 
nwọn sì dan (Ọlọrun wò nìnu aṣalẹ. 

15 O àìfi ìfẹ wọn fu wọn; o sì fi rirù si 
ọkkàn wọn. 

16 Nwọn ge ilara Mose pẹlu ni ibudo, ati 
Aaron ẹni mimQ JEHOFA. 

17 Ilẹ là o sì gbé Datan mì, o sì bò ẹgbẹ 
Abiramu mọlẹ. 

18. Iná kan sì ràn ninu ẹgbẹ wọn; ọwọ 
ìná na j6 awọn enia, buburu. 

19 Nwọn ṣe ẹgbọrọ malu ni Horebu, nwọn 
Bì foribalẹ fu ere dìdà. 

20 Bayi ni nwọn pba ogo wọn dà si aworan 
malu ti njẹ koriko. 

409 


Ijọ 21.. AWỌN PSALMU 106. 


21 Nwọn gbagbé Ọlọrun olugbala wọn, ti o 
ti ṣe ohun nla ni Egipti; 

22 Iṣẹ iyanu ni ilẹ Hamu, ati ohun ẹ̀ru lẹba 
Okun pupa. 

23 Nitorina. Ìì o ṣe wipe on o run wọn, 
ki o má ge pe Mose ayanfẹ rẹ̀ duro. niwaju 
rẹ̀ nibi ẹya-na, lati yi ibinu rẹ̀ pada, ki o má 
ba run wọn. 

24 Nitòôtọ, nwọn kò kà ilẹ didara ni gi, 
nwọn kò gbà ẹ̀rọ rẹ̀ gbẹ̀: 

25 Kugbọn nwọn okùn ninu agẹ wọn, nwọn 
kò sì fetisi ohùn JEHOFA. 

26 Nitorina li o ge gbé ọwọ rẹ̀ goke si 
wọn, lati bì wọn gubu h aginjù : 

27 Lati bì irú-ọmmọ wọn ṣubu pẹlu ninu 
awọn orilẹ òde, ati lati fẹn wọn ká kiri ni 
ilẹ na. 

28 Nwọn da ara wọn pọ pẹlu mọ Baali- 
peoru, nwọn sì njẹ ẹbọ ti awọn okú. 

29 Bayi ni nwọn fi ihumọ wọn mu u binu : 
arun na, sì fẹ si arin wọn. 

30. Nigbana ni F'ineha dide duro, o sì ṣe 
ìdajẹ : bẹ̀hì arun ma sì da. 

31 A sì kà eyi na gi 1 fu li ododo de iran 
gbogbo sì i lailai. 

82 Nwọn bi i ninu pẹlu nibi omi ìja, bẹli 
o buru fu Mose nitori wọn : 

33. Nitori ti nwọn mu ọkkàn rẹ̀ binu, bẹli 
o fi ẹnu rẹ̀ sọ ẹ̀rọ aìyẹ. 

34 Nwọn kò yun awọn orilẹ ẹ̀de na, niti 
ẹniti JEHOFA paṣẹ fu wọn : 

36 Wugbọn nwọn dàpọ m awọn keferi, 
nwọn Bì kẹ̀ ìṣẹ wọn. 

36 Nwọn sì sìn awọn origa wọn : ti o di 
ìdanwò fu wọn. 

37. Nitôtọ nwọn fi ọmmọkọnri wọn ati 
ọmmọbiri wọn rubọ si òṣu, 

41 


AWỌN PSALMU 107. Ijọ 22. 


38 Nwọn sì ta ẹ̀jẹ, alaìṣẹ silẹ, ani ẹ̀jẹ ti 
awọn ọmmọkọnri wọn ati ti awọn ọmmọbiri 
wọn, ti nwọn fi rubọ sì awọn orìṣa Kanaan : 
ìlẹ na sì di aìmẹ fu ẹ̀jẹ. 

39 Bayi ni nwọn fi ìṣẹ̀ ara wọn di alaìmẹ̀, 
nwọn sì ge panṣaga lọ pẹlu ìihumọ wọn. 

40. Nitorina ni ibinu JEHOFA ge ràn Bi 
awọn enia rẹ̀, tobẹ ti o fi korira awọn enia 
ìlẹ rẹ̀. 

41 O sì fi wọn le awọn keferi lọwẹ; awọn 
ti korira wọn sì ṣe olori wọn. l 
42 Awọn ọtá wọn pẹlu ni wọn lara, nwọn 

sì mu wọn sìn labbẹ ọwọ wọn. 

43 Igba pupọ li o gbà wọn; ṣugbọn nwọn 
fi ìmọ wọn mu u binu, a sì rẹ̀ wọn silẹ nitori 
ẹ̀ṣẹ wọn. 

44 Sugbọn o juba ipọnju wọn, nigbati o gbọ 
ẹkún wọn. 

45 O sì ranti majẹmu rẹ̀ fu wọn, o sìÌ 
ronupiwada, gẹgẹ bi ọpọlọpọ finu rẹ̀. 

46 O sì mu wọn di ẹni ánu fu lọdọ gbogbo 
awọn ti o ké wọn ni igbekun. 

47 JEHOFA, Ọlọrun wa, gbà wa là, ki o sì 
ṣà wa jọ kuro ninu awọn keferi, lati ma fi 
ọpẹ fu orukọ mimẹ rẹ, ati lati ma gogo ninu 
ìyìn rẹ. 

48 Olubukun ni.JEHOFA, Ọlọrun Israeli, lati 
aiye-raiye : kì gbogbo awọn enia ki o sì ma 
wipe, ÀAmìn,. Ẹi fi iyìn fu JEHOFA. 


OWURỌ IJỌ. 292. 


PSALMU 107. 


FI ọpẹ fu JEHOFA, nitori ti o ṣeun : 
i. nitorì ti ánu rẹ̀ duro lailai. 
411 


Ijọ 22... AWỌN PSALMU 107. 


2 Jẹ ki awọn oludande ti JEHOFA ki o wi 
bẹ̀, ẹniti o rà-pada kuro li ọwọ ọtá ni; 

3 O sì ké wọn jọ lati ilẹ wọn-ni wá, lati 
ìla-ôrùn wá, ati lati ìwọ-ôrùn, lati ariwa, atì 
lati gusù wá. 

4 Nwọn nrìn ká kiri li aginjù nì ibi rére; 
nwọn kò rì ilu-nla latì ma, gbé. 

6 Ebi pipa ati ongbẹ, o rẹ̀ ọkkàn wọn ninu 
wọn. 

6 Nigbana ni nwọn kigbe pò JEHOFA ninu 
ipọnju wọn, o sì yọ wọn kuro ninu igẹ̀ wọn. 

7 O sì mu wọn jade nipa ọna títọ, ki nwọn 
ki o le lọ si ìtẹdo ilu-nla. 

8 Enia iba ma yìn JEHOFA nitori ore rẹ̀, ati 
nitori igẹ̀ iyanu rẹ̀ si awọn ọmmọ enia! 

9 Nitori ti o tẹ̀ ìfẹ ọkkàn lọrùn, o sì fi ore 
kúin ọkkàn tì ebi npa. 

10 Irú awọn ti o joko li òkunkun ati li ojiji 
ikú, ti a dò ninu ìpọnju ati ni inn ; 

11 Nitori ti nwọn gẹtẹ sì ẹ̀rọ Ọlọrun, nwọn 
sì gàn ìmọ OỌgá-ogo : 

12 Nitorina o fi l£14 rẹ̀ àìya wọn silẹ; nwọn 
ṣubu, kò sì si oluranlọwọ. 

13 Nigbana ni nwọn ikigbe pò JEHOFA ninu 
iṣẹ wọn, o sì gbà wọn là ninu ipọnju wọn. 

14 O mu wọn jade kuro ninu òkunkun ati 
ojiji 1kúi, o sì da ìde wọn meji. 

15. Enia iba ma yìn JEHOFA nitori ore rẹ̀, 
- ati nitori iṣẹ iyanu rẹ̀ si awọn ọmmọ enia. ! 

16 Nitori ti o fẹ awọn ilẹkun idẹ, o sì ke 
awọn ọpá ìrin lì agbede-meji. 

17 Aṣiwere nitori irekọja wọn, ati nitori 
ẹ̀ṣẹ wọn, oju npẹn wọn. 

18 Ọkkàn wọn jẹ̀ onjẹ-konjẹ; nwọn sì sumẹ̀ 
etí ẹnu ẹna ikú. 

19 Nigbana ni nwọn kigbe pò JEHOFA, ninu 
ìṣẹ wọn, o sì gbà WA là ninu ipọnju wọn. 

412 


AWỌN PSALMU 107. Ijọ 22. 


20 O rán ọrọ rẹ̀, o sì mu wọn lara da, o sì 
gbà wọn kuro ninu iparun wọn. 

21 Enia iba ma yìn JEHOFA nitori ore rẹ̀, 
ati nitori ìgẹ iyanu rẹ̀ si awọn ọmmọ enia ! 

22 BÌ jẹ ki nwọn ki o ru ẹbọ ọpẹ, ki nwọn ki 
o sì fi ayọ sòrọ ìgẹ̀ rẹ̀. 

23 Awọn ti nsọkalẹ lọ si okun ninu ọkẹ, ti 
nwọn nṣiṣẹ ninu om: nja; 

24 Àwọn nwọnyi ri iṣẹ JEHOFA, ati iṣẹ 
iyanu rẹ̀ ninu ibú. 

25 Nitori ti o paṣẹ, o gì mu ẹfufu dide, ti o 
gbé riru om! rẹ̀ soke. 

26 Nwọn gòke lọ si ọrun, nwọn sì tún sọkalẹ 
lọ si ibú; ọkkàn wọn di omi nitori ipọnju. 

27 Nwọn nta, gbọngbọn sihin sọhun, nwọn 
nta gbọngbọn bi ọmọti enia, ìmọ wọn sì de 
opin. 

28 Nigbana ni nwọn kigbe pò JEHOFA ninu 
ìpọnju wọn, o sì yọ wọn kuro ninu ìgẹ̀ wọn. 

29 O sọ ẹfufu di idakẹ-rọrọ, bẹni riru omi 
rẹ̀ duro jẹ. 

30 Nigbana ni nwọn yọ, nitori ti ara wọn 
balẹ; bẹ̀ o mu wọn wa si ibi ebute ifẹ 
wọn. 

31 Enia iba ma yìn JEHOFA nit(ori ore rẹ̀, 
ati nitori ìṣẹ ìyanu rẹ̀ si awọn ọmmọ enia ! 

32 Ki nwọn ki o gbé e ga pẹlu ni ijọ awọn 
" enia, ki nwọn ki o sì yìn i ninu ijọ awọn àgba. 

33 O sọ awọn odò di aginjù, ati awọn ìṣan- 
omi di ìlẹ gbigbẹ; 

34 Ilẹ ẹ̀lẹtu loju di aṣalẹ, nitori ìwa-buburu 
awọn ti o wà ninu rẹ̀. 

35 0 gọ aginjù di adagun omi, ati ilẹ gbigbẹ 
di isun omi. 

36. Nibẹ̀ li o sì mu ẹniti ebi npa joko, ki 
nwọn ki o le mura itẹdo ilu-nla ; 

37 KEi nwọn ki o sì ma fọn irugbin ilẹ na, ki 

413 


Ijọ 22... AWỌN PSALMU 108. 


nwọn ki o sì ma gbìn agbala ajara wọn, ti yio 
ma go ọpọ eso fu wọn. 

38 O bùsi i fu wọn pẹlu, bẹ̀ni nwọn sì pọ si 
ì gidigidi; kò sì jẹ ki ohun ẹ̀sìn wọn ki o fà 
gẹhin. 

39 Ẹwẹ, nwọn bukun, nwọn si fà sẹhin, nipa 
ìnira, ìpọnju, ati ikánu. 

40 O dà ẹ̀gan lù awọn ọmmọ-alade, o sì mu 
wọn rìn kìrì ni ìjù, nibiti ẹ̀na kò sì. 

41 KWugbọn o gbé talakà leke kuro ninu 
ipọnju, o gì gọ ọ di olori ile bi agbo ẹran. 

42 Awọn olododo yio ri i, nwọn o sì yọ : 
gbogbo ẹ̀ṣẹ ni yio sì pa ẹnu rẹ̀ mọ. 

43 Ẹnikẹni ti o gbọn, ti yio sì ma kiye si 
nkan nwọnyi, awọn na, li oyé iṣeun-ìfẹ JEHOFA 
yio ma, yé. 


ALẸ IJỌ. 22. 
PSALMU 108. 


LỌRUN, ọkkàn mi tì mura, emi o ma fi 
ogo mi kọnrìn, emi o ma fi bù ìyìn. 

2 JÍ, òlo orin mimẹ̀ ati dùru : emi tikara mi 
yio sì jí ni kutukutu. 

3: Émi o ma yìn ọ, JEHOFA, ninu awọn enia : 
emì o sì ma kọnrin gi ọ ninu awọn orilẹ òde. 

4 Nitori ti ánu rẹ tobi jù ọrun lọ : ati otitọ 
rẹ de awọn awọ-Bsanma. 

5 Gbigbe- 'ga ni iwọ Ọlọrun, jù awọn ọrun lọ : 
ati ogo rẹ jù gbogbo ìlẹ aiye lọ; 

6 Ki a le gbà olufẹ rẹ là : fi ọwọ ọtún rẹ ṣe 
igbala, ki o sì da mi lohùn. 

7 Ọlọrun ti sẹ̀rọ ninu ìwa-mimẹ̀ rẹ̀; Emi 
o yọ, emi o pín Ṣekemu, emi o sì wọn afoni- 
foji Bukotu. 

8 Ti emi ni Gileadi; ti emi ni Manase; 

414 


AWỌN PSALMU 109... Ijọ 22. 
BE kaa pẹlu hi agbara ori mi; Juda li olofin 


9 "Moabu NO afẹkoko mi; lori Edomu li 
emi o bọ bàta mi gi; lori Filistia li emi o 
BORO. 

10 Tani yio mu mi wá sinu ilu-nla alagbara 
ni? tani yio sìn mi lọ si Edomu ? 

11 Iwọ Ọlọrun kẹ̀, ẹniti o ti ṣa wa tì? 
Ọlọrun, ìwọ kì yio sì ba awọn ogun wa 
jade lọ? ! 

12 Fu wa ni iranlọwọ ninu ipọnju : nitori 
asan ni ìranlọwọ enia. 

13 Nipa ti Ọlọrun li awa o ṣe iṣe agbara : 
nitori on ni yio tẹ̀ awọn ọtá wa mọlẹ. 


PSALMU 109. 


MÉ BE pa ẹnu rẹ mẹ̀, Ọlọrun iyìn mi; 

2 Nitori ti ẹnu awọn enia buburu, ati 
ẹnu awọn ẹlẹtan yà silẹ si mi : nwọn ti nfi 
ahọn eke sẹ̀rọ si mi. 

3 Nwọn sì fi ẹ̀rọ irira yi mi ká kiri; nwọn 
Bì mba mi jà li aìnidì. 

4 Nipò ìfẹ mi nwọn nge awọn ọtá mi : 
gugbọn mo fi ara mì fu adura. 

5 Nwọn sì fi ibi san ire fu mi, ati irira fu 
ìfẹ̀ mi. 

6 Yàn enia buburu tì i : jẹ ki Batan ki o 
duro li ọwọ ọtún rẹ̀. 

7 Nigbati a o ge idajọ rẹ̀, ki a da a lẹbi : 
ki adura rẹ̀ kì o di ẹ̀ṣẹ. 

8 Ki awọn ọjọ rẹ̀ ki o kuru; ki ẹlomiran 
ki o rọpò ìṣẹ̀ rẹ̀. 

9 Ki awọn ọmmọ rẹ̀ ki o di alaìni-babba, 
ki aya rẹ̀ ki o di opé. 

10 Jẹ ki awọn ọmọ s ki o di alarinkiri, 


Ijọ 22... AWỌN PSALMU 109. 


ki nwọn ki o ma gagbe : ki nwọn ki o ma wá 
onjẹ kiri ni ibi ofo. 

11 Jẹ ki alọnilọwọ-gbà ki o mu ohun gbogbo 
tioni; ki awọn alejò ki o bà ìṣgẹ rẹ̀ jẹ. 

12 Ki ẹnikẹni ki o má sai lati ṣánu fu u : 
bẹ̀ni ki o má ge jẹ ki ẹnikan ki o sì lati ṣe 
oju-rere si awọn ọmmọ rẹ̀ alaìni-babba. 

13 Ki a ke iran rẹ̀ kuro; ati ni iran ti 
mbẹ̀ ki orukọ wọn ki o parẹ. 

14 Ki a ma ranti ẹ̀ṣẹ awọn babba wọn 
lọdọ JEHOFA; má sì jẹ ki a nù ẹ̀ṣẹ iya rẹ̀ 
nù. 

15 Jẹ ki nwọn ki o wà niwaju JEHOFA 
nigba-gbogbo, ki o le ke iranti wọn kuro lori 
ilẹ. 

16 Nitori ti kò ranti lati ṣínu, ṣugbọn o ge 
inunibini sgi ọkọnri talakà ati alaìni ni, ki o le 
pa onirobinujẹ ọkkàn. i 

17 Bi o ti fẹ egún, bẹn ki o degmi 1: bi 
inu rẹ̀ kò ti dùn si ire, bẹni ki o jìna gi i. 

18 Bi o ti fi egún wọ ara rẹ̀ li agọ bi ẹ̀wu, 
bẹ̀ni ki o wá sinu ifọn rẹ̀ bi omi, ati bi orôro 
sìnu egungun rẹ̀. 

19 Jẹ ki o ri fu u bi ẹ̀wu ti o bò o lara, ati 
fu amure ti o fi gbajá nigba-gbogbo. 

20. Jẹ ki eyi ki o jẹ òẹ̀re ti awọn ọtá mi 
lati ọwẹ JEHOFA wá, ati ti awọn ti nsọrọ ibi 
si ọkkàn mi. 

21 Kugbọn iwọ ṣe fu mi, JEHOFA OLUWA, 
nitori orukọ rẹ : nitori ti inu rẹ dara, iwọ 
gbà mi là. 

22 Nitori pe talakà ati alaìni li emi, àiya, mi 
sì gbọgbẹ ninu mi. 

23 Emi lọ tan bi ojiji ti o nfà sẹhin, emi 
ntì soke tì sodò.bi egú. 

24 HBkun mi hù nipa igbawẹ; eran ara mi 
gbẹ nitori aìnisanra, 

416 


AWỌN PBALMU 110... Ijọ 23. 


25 Emi di ẹ̀gan si wọn pẹlu : nigbati nwọn 
ba wò mi, nwọn gbẹ̀n ori wọn. 

26 Ràn mi lọwẹ, JEHOFA, Ọlọrun mi : gbà 
mi là gẹgẹ bì £nu rẹ. 

27. Ki nwọn ki o le mẹ̀ pe ọwẹ̀ rẹ li eyi; 
pe ìwọ JEHOFA ji o ge e. 

28 Jẹ ki nwọn ki o ma, gegún, ṣugbọn ìwọ 
ma, sùre : nigbati nwọn ba dide, ki oju ki 
o tì wọn; ṣugbọn jẹ ki iranṣẹ rẹ ki o yẹ̀. 

29 Jẹ ki afi ìtiju wọ awọn ọtá mi li aṣọ, 
ki nwọn ki o sì fi ìdaru-dàpọ bò ara wọn, 
bi ẹnipe ẹ̀wu. 

30 Emi o ma fi ẹnu mi yìn JEHOFA gidi- 
gidi; nitôtọ, emi o ma yìn i ninu ẹ̀pọ awọn 
enia. 

31. Nitori ti yio duro li ọwọ ọtún talakà, 
lati gbà a là lọwẹ awọn ti o nda ọkkàn rẹ̀ 
lẹbi. 


OWURỌ IJỌ. 23. 
PSALMU 110. 


EHOFA wi fu OruwA mi pe, Iwọ joko 
Ii ọwọ ọtún mi, titi emi o fi sọ awọn ọtá 
rẹ dì apoti itìsẹ rẹ. 

2 JEHOFA yio rán ọpá agbara rẹ lati Sion 
jade wa : iwọ jẹ olori larin awọn ọtá rẹ. 

3. Awọn enia, rẹ yio fẹ li ọjọ agbara Tẹ, 
ninu ẹwà ìwa-mimọẹ jù ati inu owurẹ̀ wá : 
ìwọ ni ìri ewe rẹ. 

4 JEHOFA ti bura, kì yio sì ronupiwada pe, 
Iwọ li alufa kan titi lai nipa ẹgẹ ti Melkise- 
deki. 

5 OruwA ji ọwọ ọtún rẹ ni yio ÌùÙ awọn 
ọbba jalẹ hi ọjọ ibinu rẹ̀. 

6 Yio ge idajọ ninu awọn keferi, yio fi okú 
kún ibi wọn-ni; yio fẹ awọn ori lori ilẹ pupọ. 

417 Ee 


Ijọ 23. AWỌN PSALMU 111, 112. 


7 Yio ma mu ninu odò na li ẹ̀na : nitorina 
nì yio ge gbé ori goke. 


PSALMU 111. 


MA yìn JEHOFA. Emi o ma yìn JEHOFA 
tinu-tinu mi, ninu ìjọ awọn ẹni diduro 
ginṣin, ati nì ìjọ awọn enia. 
2. Iṣẹ̀ JEHOFA tobi, iwá kiri nì lọwé gbogbo 
awọn ti o ni ìfẹ rẹ̀ ninu. 
8. Igẹ̀ rẹ̀ li ọllá on ogo, ododo rẹ̀ si duro 
lailai. 
4 O mu igẹ iyanu Tẹ̀ ṣe iranti : olore ọfẹ ni 
JEHOFA Oo gì kúin fu inu. 
5. 0 ti fi onjẹ fu awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀: yio ma 
ṣe iranti majẹmu rẹ̀ lai. 
6 O ti fi igẹ̀ agbara rẹ̀ hàn awọn enia rẹ̀, ki 
o le fu wọn ni ilẹ-ini ti awọn keferi. 
7 Otitọ ati idajẹ ni iṣẹ ọwọ rẹ̀; gbogbo ofin 
rẹ̀ Ii o daniloju. 
8 Nwọn duro lailai ati lailai, ninu otitọ ati 
ìduro ginṣin Ì: a ṣe wọn. 
9 OÙ rán idande gi awọn enis, rẹ̀ : o tì paṣẹ 
majẹmu rẹ̀ lailai. : mimọ: ati ọwọ lì orukọ 


rẹ̀. 

10 Ìbẹru. JEHOFA ni ipilẹṣẹ ọgbẹn : oyé 
òna rere ni gbogbo nwọn nì (ì npa ofin rẹ̀ 
mẹ : ìyìn rẹ̀ duro lailat,. 


PBALMU 112. 


MA yìn JEHOFA. Ibukún ni fu ẹniti o 
bẹ̀ru JEHOFA, ti inu rẹ̀ dùn jọjọ li ofin rẹ̀. 
2 Irú-ọmmọ rẹ̀ yio lagbara ni ilẹ aiye: iran 
ẹni diduro ṣinṣin li a o bukún 
3 Ọlà ati ọrẹ yio wà ni ile rẹ̀ : ; ododo rẹ̀ 
.. BÌ duro lailai. 
418 


AWỌN PSALMU 113. Ijọ 23. 


4 Fu ẹni diduro gingin ni ìmọlẹ mọ li òkun- 
kun : olore ọfẹ o sì kún fu nu, o sì ge olo- 
dodo. 

5 Enia rere fi oju-rere hàn, a gì wan-ni : 
imoye ni yio ma fi là ẹ̀na igẹ̀ rẹ̀. 

6 Nitôtọ a kì yio yi i nipò pada lailai : olo- 
dodo yio wà ni iranti titi aiye. 

7 Kì yio bẹ̀ru ihin buburu : àiya rẹ̀ ti mu 
ẹna, kan, o ngbẹkẹle ,JEHOFA. 

8 Àiya rẹ̀ ti mulẹ, kì yio bẹ̀ru, titi yio fi ri 
ifẹ rẹ̀ lori awọn ọtá rẹ̀. 

9 O ti fọn kalẹ, o ti fi fu talakà; ododo rẹ̀ 
duro lailai; ọllá B a o fi gbé ìwo rẹ̀ ga. 

10 Awọn enia buburu yio ri i, inu wọn yio 
bajẹ; yio pa ehin rẹ̀ keke, yio sì dì omi : 
ìfẹ awọn enia buburu yio ṣegbé. 


LÁ 


PSALMU 113. 


MA yìn JEHOFA. Ẹi ma yìn,iranṣẹ JEHOFA, 
ẹ ma yìn orukọ JEHOFA. 


. . . . 


3 Lati ìla-òrùn titi o fi de ìwọ rẹ̀ orukọ 
JEHOFA ni ki a yìn. 

4 JEHOFA ga jù gbogbo awọn orilẹ ẹ̀de lọ, 
ogo rẹ̀ sì jù awọn ọrun lọ. 

6 'T'ali o dabi JEHOFA, Ọlọrun wa, ti o ngbé: 
oke gìga, 

6 Ẹniti o rẹ̀ ara rẹ̀ silọ lati bẹ̀ ohun ti o wà 
li ọrun ati ji aiye wò ! 

7 O gbé talakà soke lati inu erupẹ̀ wá, o sì 
gbé alaìni soke lati ori àtan wá; 

8 Ki o le gbé e kalẹ pẹlu awọn ọmmọ- 
alade, ani pẹlu awọn ọmmọ-alade ti awọn 
enia rẹ̀, i 
4109 ge: 


Ijọ 23. AWỌN PSALMU 114, 116. 


9 O mu àgan obiri gbé ìnu ile, ki o le ma 
ge oninu-didùn ìya awọn ọmmọ.. Ẹ ma yìn 
JEHOFA. 


ALẸ IJỌ. 23. 
PSALMU 114. 
NO Tsraeli jade ni Égìptí, ti ara ile 


Jakobu kuro ninu àjeji ẹ̀de enia ; 

2 Juda ni ibi mimQ rẹ̀, Israeli ni ijọbba rẹ̀. 

3 Okun ri i, o sì gá : a lé Jordan pada 
gẹhin. 

4 Awọn òke nla nfò bì àgbo, ati awọn òke 
kekere bi awọn ọdọ agutan. 

5 Kil o ge ọ, iwọ okun, ti iwọ fi sá? ìwọ 
Jordan, ti a fi lé ọ sẹhin. 

6 Ẹnyin òke nla, ti ẹ fi nfò bi àgbo; ati 
ẹnyin òke kekere bi ọdọ agutan ? 

7 Wa-ìrìi, iwọ ilẹ aiye, niwaju OLUWA, 
niwaju Ọlọrun Jakobu; 

8 Ẹniti o gọ apatta di adagun omi, ati 
okuta ibọn di origun omi. 


PSALMU 1158. 


Ki ige fu wa, JEHOFA, kì iṣe fu wa, bikoṣe 
orukọ rẹ li a fi ogo fu, nitori ánu rẹ, ati 
nitori otitọ rẹ. 

2 Nitori kili awọn keferi yio ṣe wipe, Nibo 
li Ọlọrun wọn wà nisisiyi ? 

3 Kugbọn Ọlọrun wa, mbẹ ninu awọn ọrun : 
o ti nge ohun ti o wù u. 

4 F'adaka atì wura li ere wọn, igẹ ọwọ enia. 

5 Nwọn li ẹnu, ṣugbọn nwọn kò gẹ̀rọ : nwọn 
Ji oju, ṣugbọn nwọn kò ri iran. 

6 Nwọn NÌ etí, ṣugbọn nwọn kò gbọran ;: 
nwọn ni imọ, ṣugbọn nwọn ko gbérun, 

420 


AWỌN PSALMU 116. Ijọ 24. 


7 Nwọn li ọwọ, ṣugbọn nwọn kò lò o : nwọn 
li ẹsẹ, ṣugbọn nwọn kò rìn : bẹni nwọn kò 
sọrọ lati ọfọn wọn jade. 

8 Awọn ti nṣe wọn dabi wọn; bẹli oluku- 
luku ẹniti o gbẹkẹle wọn. 

9 Israeli, iwọ gbẹkẹle JEHOFA : on ni iran- 
lọwọ wọn ati asà wọn. 

10. Ara ile Aaron gbẹkẹle JEHOFA : on ni 
iranlọwọ wọn ati asà wọn. 

11 Ẹnyin ti o bẹ̀ru JEHOFA, gbẹkẹle 
JEHOFA : on ni ìranlọwọ wọn ati asà wọn. 

12 JEHOFA ti nṣe iranti wa : yio busi i fu 
wa; yio busi i fu ara ile Israeli; yio busi 
1 fu ara ile Aaron. 

13. Yio busi i fu awọn ti o bẹ̀ru JEHOFA, 
ati ewe ati àgba. 

14 JEHOFA yio mu nyin bisi i siwaju ati 
siwaju, ẹnyin ati awọn ọmmọ nyìn, 

15 Ẹnyin li ẹni ibukún ti JEHOFA, ti o da 
ọrun on aiye. 

16 Ọrun, ani awọn ọrun ni ti JEHOFA; 
gugbọn ilẹ aiye li o fi fu awọn ọmmọ enia. 

17 Awọn okú kò yìn JEHOFA, tabi awọn ti 
o sọkalẹ lọ sinu idakẹ. 

18 Ṣugbọn awa o ma fi ibukún fu JEHOFA, 
lati igba yi lọ ati siwaju laila. -.Ẹi yìn 
JEHOFA. 


OWURỌ IJỌ. 24. 


PSALMU 116. 


Mi. fẹ JEHOFA, nitori ti o gbọ ohùn mi ati 
ẹ̀bẹ mi. 
2 Nitori ti o dẹ etí rẹ̀ si mi, nitorina li emi 
o ṣe ma kepò e niwọn ọjọ mì. 
421 


Ijọ 24.. AWỌN PSATMU 116. 


3 Ikánu ìkú yi mi ká, ati irora isà okú dì 
mi mu; mo rì ìyọnu ati ìkánu. 

4. Nigbana ni mo pò orukọ JEHOFA; JEHOFA, 
emi bẹ̀ ọ, gbà ọkkàn mi. 

5 Olore ọfẹ ni JEHOFA, ati olododo; nitôtọ, 
alánu li Ọlọrun wa. 

6 JEHOFA pa awọn òpe mẹ: a rẹ̀ mi gilẹ tan, 
o sì ràn mì lọwọ, 
ti JEHOFA ṣe An fu ọ. 

8 Nitori ti iwọ gbà ọkkàn mi lọwọ ìkú, oju 
mi lọwọ omije, ati ẹsẹ mi lọwọ iṣubu. 

9 Emi o ma rìn niwaju JEHOFA ni ilẹ ti 
awọn aláye. 

10 Emi gbagbẹ̀, nitorina li emi ge sọ : mo ri 
ipọnju gidigidi. 

11. Mo wi ni iyara mi pe, Eke ni gbogbo 
awọn enia. 

12 Kili emi o fi fu JEHOFA nitori gbogbo 
ore rẹ̀ si mi 

13 Emi o mu ago igbala, emi o sì ma kepò 
orukọ JEHOFA. 

14 Emi o gan ileri if mi fu JEHOFA nisisiyi 
li oju awọn enia, rẹ̀ gbogbo. 

16. Iyebiye ni ìkú awọn enin mimQ rẹ̀ li 
oju JEHOFA. 

16 JEHOFA, ni(ôtọ iranṣẹ rẹ li emi; irangẹ 
rẹ Ii emi, ati ọmmọkọnri ti iranṣẹ obiri rẹ̀ : 
ìwọ ti tú ìde ma. 

17 Emi o ru ẹbọ ọpẹ si ọ, emi o ma pò orukọ 
JEHOFA. 

18 Emi o san ileri ifẹ mì fu JEHOFA niBi81yi 
niwaju gbogbo awọn enia, mimọ rẹ̀, 

19 Ninu agbala ti ile JEHOFA, li arin rẹ, 
ìwọ Jerusalemu.. Ẹ yìn JEHOFA. 


422 


AWỌN PSALMU 117, 118. Ijọ 24. 


PBALMU 117. 
MA yìn JEHOFA, ẹnyin orilẹ ẹ̀de gbogbo : 
ẹ yìn 1, ẹnyin gbogbo awọn enia. 
2 Nitori ti iṣeun £nu rẹ̀ pọ si wa : ati otitọ 
JEHOFA duro lailai... Fi yìn JEHOFA. 


PSALMU 118. 
FI ọpẹ̀ fu JEHOFA ; nitori ti o geun : nitori 
ti inu rẹ̀ duro lailai. 
2 Jẹ ki Israeli ki o wi nisisiyi pe, inu rẹ̀ 
durọ lailai. 
3. Jẹ ki ara ile Aaron ki o wi nisisiyi pe, 
inu rẹ̀ duro lailai. 
4 Jẹ ki awọn ti o bẹ̀ru JEHOFA ki o wi 
nisiglyi pe, anu rẹ̀ duro lailai. 
5 Mo kepò JEHOFA ninu ipọnju : JEHOFA 
da mi lohùn, o sì gbé mi kà ibi àye nla. 
6 JEHOFA mbẹ ni ìha ti emi; emi kì yio 
bẹ̀ru : kili awọn enia le ṣe si mi 
7 JEHOFA gbeja mi pẹlu awọn ti nràn mi 
lọwọ : nitorina li emi o ge rì ifẹ mi lori awọn 
ti o korira mi. 
8 O ya lati gbẹkẹle JEHOFA, jù ati gbẹkẹle 
awọn enia lọ. i 
9 O ya lati gbẹkẹle JEHOFA, ju ati gbẹkẹle 
awọn ọmmọ-alade lọ. 
10 Gbogbo awọn orilẹ òde yi mi ká kiri: 
ṣugbọn lì orukọ JEHOFA emì o pa wọn run. 
11 Nwọn yi mi ká kiri ; nitôtọ, nwọn yì mì ká 
kiri: ṣugbọn hi orukọ JEHOFA emi o pa wọn run. 
12 Nwọn yi mi ká kiri bi oyin; a sì pa 
wọn bi iná ẹgún : li orukọ JEHOFA emi o Bá 
pa wọn run 
13 Iwọ tì mi gidigidi ki emi ki o le ṣubu: 
gugbọn JEHOFA ràn mi lọwọ. 
14 JEHOFA li agbara ati orin mi, o sì di 
igbala mi. 
423 


Ijọ 24... AWỌN PBALMU 119. 


15 Ohùn ayọ ati ti igbala mbẹ ninu agò ti 
awọn olododo : ọwẹ̀ ọtún JEHOFA nge iṣe 
agbara. 

16 Ọwọ ọtún JEHOFA li a gbéga : ọw ọtún 
JEHOFA nge ige agbara. 

17 Emi kì yio kú, bikoṣe yiyò, ki emi sì ma, 
Bẹrọ awọn ìṣẹ̀ JEHOFA. 

18. JEHOFA nà mi gidigidi : ṣugbọn kò fi 
mi fu ikú. 

19 Kí ilẹkun ẹnu ẹ̀na ododo silẹ fu mi : 
emi o wọle tò wọn, emi o ma yìn JEHOFA : 

20. Ẹnu ẹ̀na JEHOFA na, ninu eyi ti awọn 
olododo yio wẹ̀. 

21 Emi o yìn ọ : nitori ti iwọ gbohùn mi, 
ìwọ sì di igbala mi. 

22 Okuta ti awọn ìmọle kẹ̀Ọ silẹ li o di 
pataki igun ile. 

23 Éyì ni iṣe JEHOFA; o ge iyanu Ìi oju wa. 

24 Éyi li ọjọ ti JEHOFA da; awa o ma yẹ̀, 
inu wa yio sì ma dùn ninu rẹ̀. 

25 Ke igbala nisisiyi, emi mbẹ̀ ọ, JEHOFA ; 
JEHOFA, emi mbẹ̀ ọ, rán alafia. 

26 Olubukún li ẹniti o wá li orukọ JEHOFA : 
awa ti fi ibukún fu ọ lati ile JEHOFA wá. 

27 Ọlọrun ni JEHOFA, ti o ti fi imọlẹ hàn 
wa : ẹ fi okùn dì ẹbọ na mẹ iwo pepele na. 

28. Iwọ li Ọlọrun mi, emi o sì ma yìn ọ : 
ìwọ li Ọlọrun mi, emi o ma gbé ọ ga. 

29. Fi fi ọpẹ fu JEHOFA; nitori ti o geun : 
nitorì ti ánu rẹ̀ duro lailai. 


ATẸ IJỌ. 24. 
PBALMU 119. 
ALEFU. 


TEPEE?N ni fu awọn ẹniti o pé li ẹ̀na na, 
ẹniti nrìn ninu ofin JEHOFA. 
424 


AWỌN PSALMU 119. Ijọ 24. 


2 Ibukún ni fu awọn ti npa ẹrí rẹ̀ mú, ẹniti 
sì nwá a kiri tinu-tinu gbogbo. 

3 Nwọn kò dẹgẹ pẹlu : nwọn nrìn li ẹ̀na rẹ̀. 
i AARE ti paṣẹ fu wa lati pa ẹkẹ rẹ mọ gidi- 

gidi. ! 

5 Ọna mi iba jẹ là silẹ lati ma pa ẹkọ rẹ 
mẹ! 

6 Nigbana li oju kì yio tì mi, nigbati emi 
ba njuba ofin rẹ gbogbo. 

7 Emi o ma fi àìya diduro ginṣin yìn ọ, 
nigbati emi ba ti kẹ adajò ododo rẹ. 

8 Emi o pa aṣẹ rọ mẹ : má ge kẹ̀ mì silẹ 
patapata. 


BEr-r. 


9 Nipa ewo li ọmmọkọnri yio fi mu ẹna rẹ̀ 
mọ ? nipa ìkiye si 1 gẹgẹ bi ẹrọ rẹ. 

10 Tinu-tinu mi gbogbo li emi fi ge afẹri 
rẹ : má ge jẹ ki emi ma rìn kiri kuro ninu 
" ofin rẹ. 

11 ẹrọ rẹ ni mo pamọ li àiya mi, ki emi 
kì o má ba ṣẹ̀ sì ọ. 

12 Olubukún ni iwọ, JEHOFA : kọ mi li aṣẹ 
Tẹ. 

13. Ẹnu mi li emi fi nsọ gbogbo idajọ ẹnu 


Tẹ. 

14 Emi ti nyọ nipa ẹỌna ẹrí rẹ, to bi ẹnipe 
gbogbo ọrẹ̀. 

15 Emi o ṣe aṣaro nìnu ẹkú rẹ, emi o sì ma 
juba, ọna rẹ. 

16 Emi o ma ge inu-didùn ninu agọ rẹ : 
emi kì yio gbagbé ẹ̀rọ rẹ. 


GHIMELI. 


17 Fi ẹ̀pọlọpọ ba iranṣẹ rẹ ṣe, ki emi ki o 
le wà láye, ki emi ki o ma pa ẹ̀rọ rẹ mọ. 
426 


Ijọ 24.. AWỌN PSALMU 119. 


18 Iwọ là mi li oju, ki emi ki o le ma wò 
ohun iyanu wọn-ni lati inu ofin rẹ jade. 

19. Alejò li emi ni ilẹ aiye : má ge pa ofin 
rẹ mẹ fu mi. 

20 Àiya mi bù nitori ifojusọna si idajé rẹ 
nigba-gbogbo. 

21 Iwọ ti ba awọn agberaga wi, ti a ti fi 
gegúinn ẹniti o ti gìna kuro nipa ofin rọ. 

22 Mu ẹ̀gan ati àbukun kuro lara mi; nitori 
ti emi ti pa ẹrí rẹ mẹ̀. 

23 Awọn ọmmọ-alade joko pẹlu nwọn nsọrọ 
gi mi : ṣugbọn iranṣẹ rẹ nṣe aṣaro ninu aṣẹ 


rẹ : 
24 Ẹrí rẹ pẹlu ni didùn-inu mi ati ìgbimọ 
mi: 


DALETI. 


25 Ọkkàn mi lẹ̀ mẹ erupẹ̀ : iwọ sọ mi di 
iye gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ. 

26 Emi ti sẹrọ ọna mi, iwọ sì gbohùn mi : 
ma, kẹ mi ni aṣẹ rẹ. 

27 Mu oyé ọẹ̀na ẹkọ rẹ yé mi : bẹ̀li emi 
O ma Bẹ̀rỌ igẹ iyanu rẹ. 

28 Ọkkàn mi nro fu árẹ̀ : iwọ mu mi lara 
le gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ. 

29 Mu ọna eke kuro lọdọ mi : ki o sì fi 
ore-ọfẹ fi ofin rẹ fu mi. 

30 Emi ti yàn ẹ̀na otitọ : idajẹ rẹ ni mo fi 
lelẹ niwaju m1. 

31: Emi ti faraméd ẹfí rẹ : JEHOFA, má ge 
dojutì mi. 

32. Emi o ma súre lọ nipa ofin rẹ, nigbati 
iwọ ba bù àiya mi laye. 


426 


AWỌN PSALMU 119... Ijọ 25. 


OWURỌ IJỌ. 26. 
HE. 


33. JEHOFA, kẹ mi li ẹ̀na aṣẹ rẹ; emi o sì 
ma pa a mọ de opin. 

94 Fu mi ÌI oyé, emi o sì ma pa ofin rẹ 
mọ; nìtòtọ, emi o ma, kiye si i tinu-tinu mi 
gbogbo. 

35 Mu mi rìn nipa ofin rẹ; nitori ninu rẹ̀ 
ni didùn-ìnu mi. 

36 F'à àiya mi sì ẹrí rẹ, kì o má sì ge gi oju- 
kòkoro. 

37. Yi oju mi pada kuro lati ma wò ohun 
agan; ki o sì mu mi yara nipa ẹ̀na, rẹ. 

38 Fi ẹ̀rọ rẹ mulẹ si irangẹ rẹ, ti o fi ori fu 

ru rẹ, 

39 Yi ẹ̀gan mi pada ti mo bẹ̀ru : nitori ti 
idajọ rẹ dara. 

40 Kiye si i, ọkkàn mi ti fà si ẹkẹ rẹ : mu 
ara mi ya nipa, ododo rẹ. 


F'Au. 


41 Jẹ ki ànu rẹ ki o tọ mi wá pẹlu, JEHOFA, 
ani igbala rẹ, gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ. 

42. Bẹ̀li emi o ni ẹ̀rọ ti emi o fi da awọn 
ti ngàn mi lohùn; nitori ti mo gbẹkẹle ẹ̀rọ rẹ. 

43. Má sì ge gbà ẹ̀rọ otitọ kuro li ẹnu mi 
Patapata; nitori ti mo tì nge ireti nì idajé rẹ. 

44 Bẹ̀li emi o ma pa ofin rọ mọ pẹ titi lai 
ati lailai. 

45 Bẹẹli emi o ma rìn nigbangba : nitori ti 
mo wá ẹkọ rẹ. 

46 Emi o ma sẹ̀rọ ẹrí rẹ pẹlu niwaju awọn 
ọbba, emi kì yio sì tiju. 

427 


Ijọ 25... AWỌN PSALMU 119. 


47 Emi o sì ma ge inu-dìdùn ninu ofin rẹ, ti 
emi ti fẹ. 

48 Ọwọ mi pẹlu li emi o gbé goke sì ofin rẹ, 
ti emi ti fẹ; emi o sì ma, ge iṣaro aṣẹ rẹ. 


BAIN. 


49 Ranti ẹ̀rọ ni si ọmmọ ọdọ rẹ, lara eyi ti 
ìwọ ti mu ge ireti. 
60 EÉyi ni itunu mi ninu ipọnju mi : nitori 


gugbọn emi kò fà sẹhin kuro nipa ofin rẹ. 

52 JEHOFA, emi ranti idajọ rẹ atijọ; emi 
sì tù ara, mi ninu. 

53 Ẹru nla bà mi nitori awọn enia buburu 
ti o kọ ofin rẹ silẹ. 

54 Agẹ rẹ li o ti nge orin mi ni ile atipo 
m1, 

55 Emi ti ranti orukọ rẹ, JEHOFA, li oru, 
emi sì ti pa ofin rẹ mẹ. 

56 Éyi ni mo ni, nitori ti mo pa ẹkọ rẹ mé. 


KeErT. 


57 JEHOFA, ìwọ ni ipín mi : emi ti wipe emi 
o pa ẹ̀rọ rẹ mọ. ; 

58. Emi ti mbẹ̀bẹ oju-rere rẹ tinu-tinu. mi 
gbogbo : ṣánu fu mi gẹgẹ bì ẹ̀rọ rẹ. 

59 Emi rò ẹ̀na mi, mo eì yì ẹsẹ mi pada si 
ẹrí rẹ. 

60. Emi yara, emi kò sì duro lati pa ofin 
yẹ mọ. 

61. Awọn ẹgbẹ ti awọn enia buburu ti jà mi 
Ti olò : ṣugbọn emi kò gbagbé ofin rẹ. 

62 Larin ọganjọ emi o dide lati dupẹ fu ọ 
nitori ododo idajọ rẹ. 

428 


AWỌN PBALMU 119. Ijọ 25. 


63 Ugbẹ gbogbo awọn ti o bẹ̀ru rẹ li emi, 
ati ti awọn ti npa ẹkẹ rẹ mọ. 

64 JEHOFA, aiye kúin fu ánu rẹ : kọ mì li 
Aṣọ Tẹ, 


'T'ETI. 


65. Iwọ ti nge rere fu iranṣẹ rẹ, JEHOFA, 
gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ. 

66 Kẹ̀ mi ni idajọ ati ìmọ rere : nitori ti mo 
gbà ofin rẹ gbọ. 

67 Kia to pọn mi loju emi ti ṣìna : ṣugbọn 
nisisiyi emi pa ẹrọ rẹ mọ. 

68 Iwọ ṣeun, iwọ sì nṣe rere; kẹ̀ mi li aṣẹ 
rẹ. 
69 Awọn agberaga ti ṣe eke si mi : gugbọn 
emi o pa ẹkẹ̀ rẹ mọ tinu-tinu mi gbogbo. 

70. Àiya wọn ji ọrá bi epọ; ṣugbọn mo ge 
inu-didùn ninu ofin rẹ. 

71 O dara fu mi ti a pQẹn mi loju; ki emi ki 
o le kẹ̀ aṣẹ rẹ. 

72 Ofin ẹnu rẹ o ya mi lara jù ẹgbẹgbẹrun 
wura ati fadaka, lọ. 


ALẸ IJỌ, 25. 


JODU. 


73 Ọwọ rẹ li o tì da mi tì o sì ṣe aworan 
mi : fu mi lt oyé, ki emi ki o le ké ofin rẹ. 

74 Inu awọn ti o bẹ̀ru rẹ yio dùn nigbati 
nwọn ba ri mi; nitori ti mo ti reti li ẹ̀rọ rẹ. 

75 JEHOFA, emi mẹ pe, ododo nì ìdajẹ̀ rẹ, 
ati pe li otitọ ni iwọ pọn mi loju. 

76 Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki iṣeun £nu rẹ ki o ma ṣe 
itunu mi, gẹgẹ bì ọrọ rẹ si ìrangẹ rẹ. 

429 


Ijọ 25... AWỌN PSALMU 119. 


77 Jẹ ki irọnu £nu rẹ ki o tẹ mi wá, ki emi 
ki o wà láye : nitori ofin rẹ nì didùn-inu mi. 

78 Jẹ ki oju ki o tì agberaga; nitori ti nwọn 
ge òdi si mi jì aìnidi : gugbọn emì o ma ṣe 
aṣaro ninu ẹkọ rẹ. 

79 Jẹ ki awọn ti o bẹ̀ru rẹ ki o yipada si 
mì, ati awọn ti o ti mọ ẹrí rẹ. 

80 Jẹ ki àiya mì ki o yò li agẹ rẹ; ki oju ki 
o má ge tì mi. 


KAFru. 
81 Ọkkàn mi ndaku nitori igbala rẹ : ṣugbọn 


emi ni ireti li ẹ̀rọ rẹ. 

82 Oju mi gofo nitori ẹ̀rọ rẹ, wipe, Nigbawo 
ni iwọ o tù mi ninu ? 

83 Nitori ti emi dà bi ìgo awọ loju ẹfin ; 
gugbọn emi kò gbagbé aṣẹ rẹ. 

84 Ijọ melo li ọjọ iranṣẹ rẹ? nigbawo nì ìwọ 
o ge idajẹ lara awọn ti nge inunibini gi mi ? 

85 Awọn agberaga ti wà ihò silẹ dò mì, ti 
kò gi nipa ofin rẹ. 

86 Otitọ li ofin rẹ gbogbo : nwọn fi aìtọ ṣe 
inunibini si mi; ìwọ ràn mi lọwọ. 

87 Nwọn fẹrẹ run mì li ori ilẹ; ṣugbọn emi 
kò kẹ ẹkọ rẹ silẹ. 

" 88 Mu mi lara ya nipa lahajdi rẹ; bẹ̀li emi 
o pa ẹrí ẹnu rẹ mọ. 


LIAMEDI. 


89 JEHOFA, lai, Ọrọ rẹ kalẹ li ọrun. 

90 Lati iran-diran li otitọ rẹ : iwọ ti fi ìdi 
aiye mulẹ, o sì duro. 

91 Nwọn duro di oni nipa ìlana kii nitori 
pe ìranṣẹ rẹ ni gbogbo AA 


AWỌN PRALMU 119. Ijọ 26. 


92 Bikoṣepe bi ofin rẹ ti ṣe inu-didùn mi, 
emi iba ti ṣegbé ninu ipọnju mì. 

93 Lai emi kì yio gbagbé ẹkọ rẹ : nitori pe 
awọn nì iwọ fi mu ma lara ya. 

94 '' rẹ li emi, gbà mi là; nitori ti emi wá 
ẹkẹ̀ rẹ. i 

95 Awọn enia buburu ti duro dò mi lati pa 
mi : ṣugbọn emi o rò ẹrí rẹ. 

96 Emi ti ri opin pipé gbogbo : ṣugbọn ofin 
rẹ II o gbòro gidigidi. 


M EMI. 


97 Emi ti fẹ ofin rẹ to! iṣaro mi ni li ọjọ 
gbogbo. 

98 Nipa ofin rẹ iwọ mu mi gbún jù awọn 
ọtá mi lọ : nitori ti o wà pẹlu mi nigba-gbo- 
gbo. 

99 Emi ni iyò ninu jù gbogbo awọn olukọ 
mi lọ: nitori pe ẹrí rẹ ni iṣaro mi. 

100 Oyé yé mi jù awọn àgba, lọ, nitori ti mo 
pa ẹkẹ̀ rẹ mẹ. 

101 Mo ti fà ẹsẹ mi sẹhin kuro nipa ọna ibi 
gbogbo, ki emi ki o le pa ẹ̀rọ rẹ mọ. 

102 Emi kò yà kuro ni ìdajẹ rẹ : nitori 
pe iwọ ji o kọ mi. 

103 Ọrọ rẹ ti dùn mọ mi li ẹnu to! jù oyin 
lọ li ẹnu mi ! 

104 Nipa ẹkẹ rẹ emi ni ìyò nìnu : nitorina 
mo korira ọna òke gbogbo. 


OWURỌ IJỌ. 26. 


NUUN. 


106 Ọrọ. yẹ ni fitila si mi li ẹsẹ, ati ìmọlẹ si 
ìpa ọna mi, 
431 


Ijọ 26... AWỌN PBALMU 119. 


106 Emi ti bura, emi o sì mu u gẹ, pe emi 
o pa ìdajẹ ododo rẹ mọ. 

107 A pọn mi loju gidigidi : JEHOFA, mu mi 
lara ya, gẹgẹ bi ọrọ rẹ. 

108 Emi bẹ̀ ọ JEHOFA gbà ọrẹ atinuwa ẹnu 
mi, kì o sì kọ mi ni ìdajòọ rẹ. 

109 Ọkkàn mi wà lọwọ mi nigba-gbogbo : 
gugbọn emi ko gbagbé ofin rẹ. 

110 Awọn enia buburu ti dẹkùn silẹ fu mi : 
gugbọn emi kò gìna kuro nipa ẹké rẹ. 

111: Ẹrí rẹ ni mo gbá mu bi ogún lailai : 
nitori awọn Ìi ayọ inu mi. 

112 Emi ti fà àìya mi gi ati pa agẹ rẹ mQ 
nigba-gbogbo, ani de opin. 


FI AMEET. 


113 Emi korira ìronu asan : ṣugbọn ofin rẹ 
nì mo fẹ. 

114 Iwọ ni ibi ipamọ mi ati asà mi : emi 
nge ireti nìnu ẹ̀rọ rẹ. 

115 Kuro lọdọ mi ẹnyin oluge-buburu : 
nitori ti emi o pa ofin Ọlọrun mi mẹ. 

116 Gbé mi soke nipa ọrọ rẹ̀, ki emi ki o yẹ̀: 
ki o má sì jẹ ki oju ireti mi ki o tì mi. 

117 Iwọ gbé mi soke, emi o sì wà li aìlewu : 
emi o sì ma juba aṣẹ rẹ nigba-gbogbo. 

118 Iwọ ti tẹ̀ gbogbo awọn ti o ṣìna kuro 
nipa aṣẹ rẹ mọlẹ : nitori pe eke li ẹ̀tan wọn. 

119 Iwọ ṣa gbogbo awọn enia buburu aiye 
tì bi idarọ : nitorina emi fẹ ẹrí rẹ. 

120 Ara mi wa-rìrì nitori ìbẹru rẹ; emi sì 
bẹ̀ru idajẹ rẹ. 

ArTq. 

121 Emi ti ṣe idajọ ati otitọ : má ṣe jọwọ 

mì lọwẹ̀ fu awọn aninilara mì. 
432 


AWỌN PBALMU 119... Ijọ 26. 


122. e onigbọwọ fu iranṣẹ rẹ fu rere : má ṣe 
jẹ kì awọn agberaga, ki o ni mi lara. 

123 Oju kọn mi nitori igbala rẹ, ati nitori 
ẹ̀rọ ododo rẹ. 

124 Se si iranṣẹ rẹ gẹgẹ bi ánu rẹ, ki o sì kú 
mi li aṣẹ rẹ. 

125 Iranṣẹ rẹ li emi ; fu mi li oyé, kì emi ki 
o le mọ ẹrí rẹ 

126 JEHOFA, o tẹ akokò fu ọ lati ṣiṣẹ : 
nitori ti nwọn ti sọ ofin rẹ di ofo. 

127 Nitorina emi fẹ ofin rẹ jù wura, nìtòtọ, 
jù wura didara lọ. 

128 Nitorina emi buyìn fu gbogbo ẹkéẹ̀ rẹ gi 
otitọ TI ohun gbogbo : emi sì korira, gbogbo 
ẹ̀na eke. 

PE. 

129 Iyanu li ẹrí rẹ : nitorina, li ọkkàn mi ge 
pa wọn mọ. 

130 Iwọle ẹrọ rẹ fu-ni ni ìmọlẹ; o sì fi oyé 
fu awọn òpe. 

131 Emi ya ẹnu mi, ẹmmí mi hẹlẹ : nitori ti 
ọkkàn mi fà si ofin rẹ. 

132 Iwọ bojuwò mi, ki o sì ṣinu fu mi, gẹgẹ 
bi iṣe rẹ si awọn ti o fẹ 'orukọ rẹ. 

133 Ke ìlana ẹsẹ mi ninu ẹ̀rọ rẹ : ki o má sì 
jẹ ki ẹ̀ṣẹ kan kì o jọbba mi. 

134 Gbà mi lọwẹ ìninilara enia : bẹli emi 
o sì ma pa ẹkẹ rẹ mọ. 

135 Ke oju rẹ ki o mọlẹ gi iranṣẹ rẹ lara; 
kì o sì kẹ mi li aṣẹ rẹ. 

136 Odò omi nṣàn silẹ li oju mi, nitori ti 
nwọn kò pa ofin rẹ mọ. 


BADI. 
137 Olododo ni ìwọ, JEHOFA, ati diduro 


ṣinṣin ni idajọ rẹ. 
433 Ff 


Ijọ 26... AWỌN PSALMU 119. 


138 Ẹrí rẹ ti Iwọ ti pa laṣẹ, ododo ati otitọ 
ni gidigidi. 

139 Itara mi ti pa mi run tan, nitori ti 
awọn ọtá mi ti gbagbé ẹ̀rọ rẹ. 

140 Funfun li ẹ̀rọ rẹ : nitorina ni ìranṣẹ rẹ 
ṣe fẹ ẹ ; 

141 Ema kére ati ẹni ẹ̀gan ni : ṣugbọn emi 
kò gbagbé ẹkẹ̀ rẹ. 

142 Ododo rẹ̀ lailai ododo ni, otitọ sì l 
ofin rẹ. 

143 Iyọnu ati àrokan dì mi mu : ṣugbọn ofin 
rẹ ni inu-didùn mi. 

144 Ododo ti ẹrí rẹ aiye-raiye ni : fu mì li 
oyé, emi o SÌ yò. 


. AL IJỌ. 26. 
KorFU. 


145 T'nu-tinu mi gbogbo ni mo fi kigbe; 
JEHOFA, gbohùn mi : emi o pa aṣẹ rẹ mẹ̀. 

146 Emi kigbe si ọ; gbà mi là, emi o sì 
ma pa ẹrí rẹ mọ. 

147 Emi gaju kutukutu owurọ, emi nke : 
emi ge ireti ninu ẹ̀rọ rẹ. 

148 Oju mi ṣaju iṣẹ oru, ki emi ki o le ma 
ge iṣaro ninu ẹ̀rọ rẹ. 

149 Obohùn mi gẹgẹ bi iṣeun-ifẹ rẹ 
JEHOFA, mu mi lara ya gẹgẹ bi ìdajẹ rẹ. 

150. Awọn ti ntẹ̀ ìwa-buburu lẹhin sumQ 
ìtogi : nwọn jìna si ofin rẹ. 

151. JEHOFA, iwọ wà ni itosi : otìtọ sì ni 
gbogbo ofin rẹ. 

152 Niti ẹrí rẹ, emi ti mọ nigba atijọ pe 
ìwọ ti fi idi wọn mulẹ lailai. 

434 


AWỌN PSALMU 119... Ijọ 26. 


EREṢgI. 


153 Rò ti ipọnju mi, ki o sì gbà mi : nitori 
ti emi kò gbagbé ofin rẹ. 

154 (dbà ẹjẹ mi rò, ki o sì gbà mi : mu mi 
lara ya gẹgẹ bi òrọ rẹ. 

155 Igbala jìna si awọn enia buburu : nitori 
ti nwọn kò wá aṣẹ rẹ. 

156 Ọpọ ni irọnu ánu rẹ, JEHOFA : mu mi 
lara ya gẹgẹ bi idajọ rẹ. 

157 Ọpọ li awọn oninunibìnìi mi ati awọn 
ọtá mi; ṣugbọn emi kò fà sẹhin kuro niti 
ẹrí rẹ. 

158 Emi wò awọn olurekọja, inu mi sì 
bajẹ; nitori ti nwọn kò pa ẹ̀rọ rẹ mẹ. 

159. Rò bi emi ti fẹ ẹkú rẹ : JEHOFA, mu 
mi lara ya, gẹgẹ bì iṣeun-ìfẹ rẹ. 

160. Otitọ li ẹrọ rẹ lati ipilẹṣẹ : ati oluku- 
luku idajẹ ti ododo rẹ duro lailai. 


Sin. 
161. Awọn ọmmọ-alade ṣe inunibini si mi 
li aìnidi : ṣugbọn àiya mi duro ninu ẹ̀ru ẹ̀rọ 


rẹ. 

'i62 Emi yò si ọrọ rẹ, bi ẹniti o ri ọrọ pìipẹ̀. 

163 Emi korira, mo sì ge hỌ si eke ṣgiṣe : 
gugbọn ofin rẹ nì mo fẹ. 

164 Nigba meje li ọjọ li emi nyìn ọ nitori 
ododo idajọ rẹ. 

165 Alafia pupọ li awọn ti o fẹ ofin rẹ ni : 
kò sì sì ohun kan ti yio bà wọn nìnu jẹ. 

166 JEHOFA, emi tì nreti igbala rẹ, emi sì ge 
ofin rẹ. 

167 Ọkkàn mi ti pa ẹrí rẹ mẹ; emi sì fẹ 
wọn gidigidi. 

168. Emi ti npa ẹkẹ̀ rẹ, ati ẹrí rẹ mẹ: 
nitori ti gbogbo ọna mi mbẹ niwaju . 

435 Fia2 


Ijọ 272... AWỌN PSALMU 1920. 


IT'AU. 


169 JEHOFA, jẹ ki ẹkún mi ki o sun siwaju 
rẹ : fu mi li oyé gẹgẹ bì ẹ̀rọ rẹ. 

170 Jẹ ki ẹ̀bẹ mi ki o wá siwaju rẹ : gbà 
mi gẹgẹ bì ẹ̀rọ rẹ. 

171 te mi yio fi iyìn hàn, nigbati iwọ ba 
ti kẹ mi li aṣẹ rẹ. 

172 Ahọn mi yio sọ niti ẹ̀rọ rẹ : nitori pe 
ododo nì gbogbo ofin rẹ. 

173 Jẹ ki ọwọ rẹ kì o ràn mi lọwọ; nitori 
ti mo ta yàn ẹkẹ 

174. JEHOFA, ik kàn mi tì fà si igbala rẹ̀; 
ofin rẹ sì nì didùn-inu mi. 

175 Jẹ ki ọkkàn mi ki o wà láye, yio sì 
ma yìn ọ; E£ì jẹ ki idajẹ rẹ ki o ma ràn mì 
lọwẹ. 

176 Emi ti gìna kiri bì agutan ti o nu; wá 
ìrangẹ rẹ; nitori ti emi kò gbagbé ofin rẹ. 


OWURÒ IJỌ. 27. 


PSArMU 120, 


INU ìipọnju mì emi kepò JEHOFA, o BÌ 
gbohùn mi. 
2 JEHOFA, gbà ọkkàn mi, lọwẹ̀ eke òte, ati 
lọwẹ̀ ahọn eke? 
3. Kini ki a fi fu ọ?! tabi kini ki a ṣe ni Bi 
ọ, iwọ ahọn eke? 
4. O dabi ọfà mimu alagbara, ti on ti ogun-ná 
igi juniperk 
5 Egbé ni fu mi, ti mo ge atipo ni Meṣeki, 
ti mo joko ninu agẹ Kedari ! 
6 Ọkkàn mi ti ba ẹniti o korira alafia gbé 
pẹ. 
436 


AWỌN PSALMU 121, 122. Ijọ 27. 


7 Alafia ni mo mu : ṣugbọn nigbati mo ba 
SỌrỌ, ti ìja ni tì wọn. 


PSALMU 121. 


e o gbé oju mi si ori òke ni, nibi ti iran- 
lọwọ mi ti mbẹ̀. 

2 Iranlọwọ mi ti ọwẹ JEHOFA wá, ti o da 
ọrun on aiye. 

3 On kì yio jẹ ki ẹsẹ rẹ ki o yẹ̀ : ẹniti 
npa ọ mẹ kì yio togbé. 

4 Kiye si i, ẹniti npa Israel má: kì yio 
togbé bẹni kì yio gùn. 

5 JEHOFA li olupamẹ rẹ : JEHOFA li ojiji 
rẹ ji ọwọ ọtúin rẹ. 

6 n kì yio pa ọ nigba ọsán, tabi oṣupa 
nigba oru. 

7 JEHOFA yio pa ọ mẹ kuro ninu ibi gbogbo : 
yio pa ọkkàn rẹ mọ. 

8. JEHOFA yio pa alọ ati àbọ rẹ mé lati igba 
yì lọ, ati siwaju lailai. 


PSALMU 122. 


lẸti mi dùn nigbati nwọn wi fu mi pe, Ẹ jẹ 
ki a lọ si ile JEHOFA. 

2. Ẹsẹ wa yio duro ninu ẹnu ẹ̀na rẹ, ìwọ 
Jerusalemu. 

3 A kẹ̀ Jerusalemu bì ilu-nla ti o fi ara 
mọra pọ : 

4 Nibiti awọn ẹ̀ya ni ima gòke lọ, awọn 
ẹ̀ya JEHOFA, si ibi ẹrí Israeli, lati ma dupẹ fu 
orukọ JEHOFA. 

5 Nitori ibẹ̀ li a gbé awọn ìitẹ̀ idajQ kalẹ, 
awọn ìtẹ̀ ti ile Dafidi. 

6 Gbadura, fu alafia Jerusalemu : awọn ti o 
fẹ ọ yio ge rere, 

437 


Ijọ 27.. AWỌN PSALMU 128, 124. 


7 Ki alafia ki o wà ninu ile rẹ, ati ire ninu 
afin rẹ. 

8. Nitori awọn arakọnri ati awọn ẹgbẹ mì, 
emi o wi nisisiyi pe, Alafia pẹlu rẹ. 

9 Nitori ti ile JEHOFA, Ọlọrun wa emi o 
ma wá ire rẹ. 


PSALMU 12838. . 
TE? ni mo gbé oju mi soke si, iwọ ti ngbé 


inu awọn ọrun. 

2. Kiye si i, bi oju awọn iranṣẹ ọkọnrìi ti 
ima wò ọwọ awọn babba wọn, ati bi oju 
iranṣẹ obiri ti ima wò ọwọ iya rẹ̀; bẹli oju 
wa nwò JEHOFA (Ọlọrun wa, tìtì yio fi ṣánu 
fu wa. 

3 JEHOFA, Ṣgínu fu wa, ṣáinu fu wa : nitori 
ti a kún fu ẹgan pupọ-pupọ. 

4 Ọkkàn wa kún pupẹ̀-pupọ fu ẹ̀gan awọn 
ti o wà ni irọra, ati fu ẹ̀gan awọn agberaga. 


PSALMU 124. 


BA má ṣe pe JEHOFA ti o ti wà ni ti wa, 
ni ki Israeli ki o ma wi nisisiyi; 

2 Iba má ṣe pe JEHOFA ti o ti wà ni ti wa, 
nigba ti awọn enia duro gi wa : 

3 Nigbana ni nwọn iba gbé wa mì láye, ni- 
gbati ibinu wọn ru gi wa : 

4 Naigbana li omi wọn-ni iba bò wa mọlẹ, 
ìṣan-omi iba ti bori ọkkàn wa : 

5 Nigbana li agberaga omi iba bori ọkkàn wa. 

6 Olubukún ni JEHOFA, ti kò fi wa fu wọn 
bi ohun ọdẹ fu ehin wọn. 

7 Ọkkàn wa yọ bi ẹiyẹ jade kuro ninu okùn 
apẹiyẹ : okùn já, awa sì yọ. 

8 Iranlọwọ wa mbẹ li orukọ JEHOFA, ti o da 
ọrun on aiye. 

438 


AWỌN PSALMU 125, 126.. Ijọ 27. 


'PSALMU 125. 


A ti o gbẹkẹle JEHOFA yio dabi òke 
Bion, ti a kò le ṣí ni idi, bikoṣepe o duro 
lailai. i 

2 Bi òke nla ti yi Jerusalemu ká kiri, bẹli 
JEHOFA yì awọn enia rẹ̀ ká kiri lati isisiyi lọ 
ati lailai. 

3. Nitori ti ọpá awọn enia buburu kì yio 
bà le ipín awọn olododo; ki awọn olododo ki 
o má ba fi ọwọ wọn le ẹ̀ṣẹ. 

4 JEHOFA, ge rere, fu awọn ẹni rere, ati fu 
awọn ti àiya wọn duro gingìn. 

5. Bi o ge ti irú awọn ti nwọn nyipada gi 
ipa ọna wíwọ wọn; JEHOFA yio fà wọn jade 
pẹlu awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ : ṣugbọn alafia yio wà 
lori Israeli. ; 


ALẸ IJỌ. 27. 


PSALMU 126. 


NI JEHOFA ge ayipada ikolọ ti Bion, 
awa dabi ẹnìtì nla alá. 

2 Nigbana ji ẹnu wa kún fu ẹrin, ati ahọn 
wa fu orin : nigbana ni nwọn wi ninu awọn 
keferi pe, JEHOFA ge ohun nla fu wọn. 

3 JEHOFA ge ohun nla fu wa; nitori ohun 
ti awa nyọ. 

4 JEHOFA ge ayipáda ikolọ wa, bi ìṣan-omi 
ni RUBÙ, 

5 Awọn ti nfi omije fọn irugbin yio fi ayọ 
ká. 

6 Ẹniti nsọkun lọ, ti nso eso irú iyebiye, li 
aìgiye-meji yio tún fi ayò pada wa, yio ma mu 
ití rẹ̀ wá pẹlu rẹ̀. 


439 


Ijọ 272. AWỌN PBALMU 127, 128, 129. 


PBALMU 127. 


Di JEHOFA ba, kọ ile na, awọn ti 
nkẹ̀ ọ ngiṣẹ lasan : bikoṣepe JEHOFA ba 
pa ilu-nla na mọ, oluṣọ jí lasan. 

2 Asan ni fu ọ lati dide ni kutukutu, lati 
joko di àjìji, lati jẹ onjẹ ìikánu : bẹ̀li o nfi orun 
fu olufẹ rẹ̀. 

3 Etye sì i, awọn ọmmọ nì ìni (i JEHOFA : 
ọmmọ inu nì Ì: òre rẹ̀. 

4 Bi ọfà ti ri Hh ọwọ alagbara, bẹh awọn 
ọmmọ ewe. 

5 Ibukún ni fu ọkọnri na tì apo rẹ̀ kún fu 
wọn : oju kì yio tì wọn, ṣugbọn nW9n 0 ?ọgun 
awọn ọtá li ẹnu ẹ̀na. 


PSALMU 128. 
FT: ni fu gbogbo ẹniti o bẹ̀ru JEHOFA; 


ti o sì nrìn Ì ẹ̀na rẹ̀. 

2 Nitori ti iwọ o jẹ iṣẹ ọwọ rẹ : ninu ìrọra 
ni iwọ o sì ma gbé, yio sì dara fu ọ. 

8 Obiri rẹ yio dabi ajara rere eleso pìpòọ li 
ẹgbẹ ile rẹ : awọn ọmmọ rẹ yio dabi igi 
orôro yi tabeli rẹ ká. 

4 Kiye si i, pe bẹli a o busi i fu ọkọnri na, 
ti o bẹ̀ru JEHOFA. 

5 JEHOFA yio busii fu ọ lati Bion wá, ki 
ìwọ ki o sì ma ri ìre Jerusalemu i ọjọ aiye 
rẹ gbogbo. 

6 Bẹni ki iwọ ki o sì ma ri ati ọmmọ de 
ọmmọ rẹ; ati alafia lara Israeli. 


PSALMU 129. 


i he pupọ ni nwọn ti npQọn mi loju lati 
igba ewe mi wá, ni ki Israeli ki o wi 
nisisiyi. 

440 


AWỌN PSALMU 130. Ijọ 27. 


2 Igba pupọ ni nwọn ti npẹn mi loju lati 
igba ewe mi wá : ṣugbọn nwọn kò ti bori 
mi. 

3 Awọn ìwalẹ wàlẹ si ẹhin mi : nwọn sì là 
aporo wọn gigùn. 

4 Olododo ni JEHOFA : o ti ke okùn awọn 
enia buburu li agbede-meji. 

5 Ki gbogbo awọn ti o korira Bion ki o 
damu, ki nwọn ki o yi ẹhin pada. 

6 Ei nwọn ki o dabi koriko oke àja, ti o 
gbẹ dànu kì o to dàgba soke : 

7 Ninu eyi ti oloko pipa kò kún ọwò rẹ̀; 
bẹ̀li ẹniti ndì ití kò kún àiya rẹ̀. 

8 Bẹẹli awọn ti nkọja lọ kò wipe, Ibukúin 
JEHOFA ki o pẹlu nyin : awa gùre fu nyin li 
orukọ JEHOFA. 


PSALMU 130. 


ATI inu ibú wá li emi kepò ọ, JEHOFA. 
2 OruwA, gbohùn mi : jẹ ki etí rẹ ki o 
tẹ̀ silẹ si ohùn ẹ̀bẹ mi. 
3. JEHOFA, iba ṣepe ki iwọ ki o ma sami ẹ̀ṣẹ, 
OLUWA fani iba duro ? 
4 Ṣugbọn idariji wà lọdọ rẹ, ki a le ma bẹ̀ru 


Tẹ. 

5 Emi duro dò JEHOFA, ọkkàn mi duro, ati 
ninu ẹ̀rọ rẹ̀ li awa nge ireti. 

6 Ọkkàn mi duro dò JEHOFA jù awọn ti 
nṣọna owurọ lọ : ani jù awọn ti nṣọna owurẹ 
l 


7 Jẹ ki Israeli ki o ni ireti niti JEHOFA : 
nitori pe lọdọ JEHOFA 11 ánu wà, ati lọdọ rẹ̀ Ii 
ọpọlọpọ idande. 

8 Yio sì da Israeli nide kuro ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ 
gbogbo. 


441 


Ijọ 28. AWỌN PSALMU 131, 132. 


PSALMU 131. 


EHOFA, àiya mi kò gberaga, bẹli oju mi 
kò gbé soke : bẹli emi kò fi ọwọ mi le ẹ̀ran 
nla, tabi si ohun tì o ga jù mì lọ. 

2 Nitòôtọ emi ngọ ara mi emi sì mu ọkkàn 
ara mì dakẹjẹ, bi ọmmọ ti ati ọwọ iya rẹ̀ gbà 
ji ẹnu ọmu : ọkkàn mi ri gẹ bi ọmmọ ti a já 
li ẹnu ọmu. 

3 Jẹ ki Israeli ki o ni ireti niti JEHOFA lati 
igigìyì lọ ati lailai. 


OWURỌ IJỌ. 28. 


PSALMU 132. 
Jo n ranti Dafidi, ati gbogbo ipọnju 
rẹ̀: 


2 Bi o ti bura fu JEHOFA, ti o sì ge ileri ifẹ 
fu Ọlọrun alagbara Jakobu pe, 

3 Nitôtọ, emi kì yio wọ ìnu agọ ile ma lọ, 
bẹ̀hi emi kì yio gùn ori akete mi ; 

4 Emi kì yio fi orun fu oju mi, tabi ogbé fu 
ipenpeju mi, 

5 Tsti emi o fi rì ibi fu JEHOFA, ibujoko fu 
Ọlọrun agbara Jakobu. 
":6 K'iye si 1, awa gburé rẹ̀ ni Efrata : awa ri 
i ninu ìgbẹ̀ igi na. 

7 Awa o lọ sìnu agọ rẹ̀ : awa o ma S£ìn nibi 


apoti agbara rọ. 
9 Kia fi ododo wọ awọn alufa rẹ; ki awọn 
enia mimọ rẹ ki o ma hé fu ayẹ̀. 
10 Nitori ti Dafidi iranṣẹ rẹ má ge yi oju ẹni 
atorérosì rẹ pada. 
442 


AWỌN PSALMU 133, 134. Ijọ 28. 


11 JEHOFA ti bura nìtôtọ fu Dafidi; on kì 
yio yipada kuro ninu rẹ̀; Ninu irú-ọmmọ ara 
rẹ li emi o gbé kalẹ si ori itẹ̀ rẹ. 

12 Bi awọn ọmmọ rẹ yio ba pa majẹmu mi 
mẹ ati ẹrí mi tì emi o kẹ wọn, awọn ọmmọ 
wọn pẹlu yio joko lori itẹ̀ rẹ lailai. 

13 Nitori ti JEHOFA ti yàn Sion; o ti fẹ ẹ 
fu ibujoko rẹ̀. i 

14 Eyi ni isimi mi lailai; nihin li emi o ma 
gbé; nitori ti mo fẹ ẹ. 

15 Émi o bukún onjẹ rẹ̀ pupò-pupọ : emi o 
fi onjẹ tẹ awọn talakà rẹ̀ lọrùn. 

16 Emi o nì fi igbala wọ awọn alufa rẹ̀; awọn 
enia, mimọ rẹ̀ yio ma hé fu ayẹ̀. 

17 Nibẹ̀ hi emi o gbé mu iwo Dafidi là, emi 
ti ge ìlana fitila kan fu ẹni ator6rosi mi. 

18 Awọn ọtá rẹ̀ li emi o fi ìtiju wọ : ṣugbọn 
lara on tikara rẹ̀ li ade rẹ̀ yio ma gbilẹ. 


PSALMU 133. 


koo 81 i, o ti dara o sì ti dùn to fu awọn 
arakọnr1i lati ma gbé iṣọkan pẹ. 

2 O dabi ohun ikunra iye-biye li ori, ti o ṣàn 
de ìrungbọn, nì ìrungbọn Àaron : ti o sì ṣàn sgi 
etí aṣọ rẹ̀; 

3 Bi ìri òke Hermon, ati bi ìri ti o sẹ̀ sori 
awọn òke nla Sion : nitori nibẹ̀ ni JEHOFA 
gbé paṣẹ ibukún, ani ti ìye lailai. 


PSALMU 134. 


KIYE si i,ẹ fi ibukún fu JEHOFA, gbogbo 
ẹnyin iranṣẹ ti JEHOFA, ẹniti o duro ni 
ile ti JEHOFA li oru. 
2. Ẹ gbé ọwọ nyin soke ninu ìbì mimẹ̀, ki ẹ 
sì fi ibukún fu JEHOFA. 
443 


Ijọ 28... AWỌN PSALMU 136. 


3 JEHOFA ti o da ọrun on aiye ki o busi i fu 
ọ lati Bion wá. 


PSALMU 135. 


YÌN JEHOFA. Ẹ yìn orukọ JEHOFA ; ẹ 
yìn i, ẹnyin ìranṣẹ JEHOFA. 

2 Ẹnyin ti nduro ni ile ti JEHOFA, ninu 
agbala ti ile Ọlọrun wa, 

3 Ẹ yìn JEHOFA; nitori ti JEHOFA geun; ẹ 
kọnrin ìyìn si orukọ rẹ̀; nitori ti o dùn. 

4 Nitori ti JEHOFA ti yàn Jakobu fu ara rẹ̀, 
ati Israeli fu iṣura Ayo rẹ̀. 

5 Nitori ti emi mẹ̀ pe JEHOFA tobi, ati pe 
OruwWA wa jù gbogbo awọn ọlọrun lọ. 

6 Ohun-kohun ti o ba wù JEHOFA, on ni iṣe 
li ọrun, ati hi aiye, li okun, ati ni ibi ọgbọn 
gbogbo. 

7 O mu ikuku gòke lati opin ilẹ wá; o da 
manamana, fu òjo; o nmu afẹfẹ ti inu iṣura 
rẹ̀ wá. 

8 Ẹniti o kọlù awọn akọbi ni Egipti, ati ti 
enia ati ti ẹranko. 

9 Ẹniti o rán àmì ati ìgẹ iyanu gi arin rẹ, 
ìwọ Egipti, si ara Farao, ati si ara awọn 
iranṣẹ rẹ̀ gbogbo. 

10 Ẹniti o kọlù awọn orilẹ òde nla, ti o sì pa 
awọn alagbara ọbba ; 

11 Bihon ọbba ti awọn Amorite, ati Ogu ọbba 
Baṣan, ati gbogbo awọn ijọbba Kanaan : 

12 O bì fi ilẹ wọn fu-ni ni ini, ilẹ-ini fu 
Israeli awọn enia rẹ̀. 

13 JEHOFA, orukọ rẹ duro lailai; JEHOFA, 
iranti rẹ lati iran-diran gbogbo. 

14 Nitori ti JEHOFA yio ge ìidajé awọn enia 
rẹ̀, yio sì ronupiwada fu ara rẹ̀ nipa ti awọn 
ọmmọ ọdọ rẹ̀, 

44. 


AWỌN PSALMU 136. Ijọ 28. 


15 Fadaka on wura li ere ti awọn keferi, ìṣẹ̀ 
ỌWỌ enia. 

16 Nwọn Ni ẹnu, ṣugbọn nwọn kò fi sẹ̀rọ; 
nwọn li oju, ṣugbọn nwọn kò fi ri iran. 

17 Nwọn li etí ṣugbọn nwọn kò fi gbọran; 
bẹ̀ni kò si ẹmmí kan li ẹnu wọn. 

18. Awọn ti o ṣe wọn dabi wọn : b$ sì li 
olukuluku ẹniti o gbẹkẹle wọn. 

19 Ẹ fi ibukún fu JEHOFA, ẹnyìn ara ile 
Israeli : ẹ fi ibukún fu JEHOFA ẹnyin ara ile 
Aaron : 

20. Ẹ' fi ibukún fu JEHOFA, ẹnyin ara ile 
Lefi : ẹnyin ti o bẹ̀ru JEHOFA, ẹ fi ibukún fu 
JEHOFA. 

21 Olubukún ni JEHOFA lati Sion wá, ti o 
ngbé Jerusalemu... Ẹ fi ìyìn fu JEHOFA. 


ALẸ IJỌ. 28. 


PSALMU 136. 


FI ọpẹ fu JEHOFA; nitori ti o ṣeun; 
nitori ti ánu rẹ̀ duro lailai. 
2 Ẹ fi ọpẹ fu Ọlọrun awọn ọlọrun : nitori ti 
$nu rẹ̀ duro lailai. 
3. Ẹ: fi ọpẹ fu OLUWA awọn oluwa : nitori ti 
Anu rẹ̀ duro lailai. 
4 Fu on nikan ti nṣe ìpẹ̀ iyanu nla : nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 
6 Fu ẹniti o fi ọgbẹn da awọn ọrun : nitori 
ti ánu rẹ̀ duro lailal. 
6 Fu ẹniti o tẹ̀ ilẹ ga jù omi lọ : nitori ti 
ànu rẹ̀ duro lailai. 
7 F'u ẹniti o da awọn imọlẹ nla : nitori ti ánu 
rẹ̀ duro lailaì : 
8 Òrùn lati jọbba ọsán : nitori ti £nu rẹ̀ 
duro lailai ; 
445 


Ijọ 28... AWỌN PSALMU 196. 


9 Oṣupa ati ìrawọ lati jọbba oru : nitori ti 
anu rẹ̀ duro laalaì. 

10 FUu ẹniti o kọlù Egipti lara awọn akọbi 
wọn : nitori tì £nu rẹ̀ duro lailai : 

11 O sì mu Israeli jade kuro larin wọn : 
nitori ti ánu rẹ̀ duro lailai : 

12 Pẹlu ọwọ agbara, ati apa ninà : nitori ti 
àánú rẹ̀ duro lailai. 

13 Fu ẹniti o pín Okun pupa ni ìya : nitori 
ti anu rẹ̀ duro lailai : 

14 Osì mu Israeli kọja lọ larin rẹ̀ : nitori 
ti ánu rẹ̀ duro lailai : 

16 Kugbọn o bì F'arao ati ogun rẹ̀ ṣubu ninu 
Okun pupa : nitori ti £nu rẹ̀ duro lailai. 

16 F'u ẹniti o sìn awọn enia rẹ̀ là aginjù já : 
nitori ti ánu rẹ̀ duro lailai. 

17 Fu ẹniti o kọlù awọn ọbba nla : nitori ti 
Anu rẹ̀ duro lailai : 

18 O sì pa awọn ọbba olokaikí : nitori ti Anu 
rẹ̀ duro lailai : 

19 Bihon ọbba ti awọn Amorite : nitorì ti 
Anu rẹ̀ duro lailai: 

20 Ati Ogu ọbba Baṣan : nitori tì £nu rẹ̀ 
duro lailai : 

21 O bì fi ilẹ wọn fu-ni ni ìni; nitori ti ánu 
rẹ̀ duro laìlaì : 

22 Tlẹ-ìni fu Israeli irangẹ rẹ̀ : nitori ti inu 
rẹ̀ duro lailai : 

23 Ẹbitìi o ranti wa ni ìwa ìrẹlẹ wa : nitori 
ti inu rẹ̀ duro lailai. 

24 O sì da wa ni ìde lọwọ awọn ọtá wa : 
nitori ti £nu rẹ̀ duro lailai : 

265 $niti o nfi onjẹ fu ẹda gbogbo : nitori ti 
£nu rẹ̀ duro lailai. 

26 TẸ fi ọpẹ fu Ọlọrun ọrun : nitori ti £nu rẹ̀ 
duro lailai. 


446 


AWỌN PSALMU 137, 138. Ijọ 28. 


PSALMU 137. 


I ẹba awọn odò Babilon, nibẹ̀ i awa gbé 
joko, nit6to, awa sọnkun, nigbati awa 
ranti Sion. 

2 Awa fi dùru wa kẹ̀ sì ori igi okùn ti o wà 
larin rẹ̀. 

3 Nitoripe nibẹ̀ li awọn ti o ké wa ni igbe- 
kun bòre orìn lọwọ wa; ati awọn ti o fi wa 
gòfo bẹ̀re idaraya, wipe, Ẹi kọn orin Bion kan 
fu wa. 

4 Awa o ti ṣe kọn orin JEHOFA nì ilẹ àjeji ? 

5 Jerusalemu, bi emi ba gbagbé rẹ, jẹ ki 
ọwẹ ọtún mi ki o gbagbé ọgbọn rẹ̀. 

6 Bi emi ko ba ranti rẹ, jẹ ki ahọn mi ki o 
lẹ̀ mẹ ẹ̀rigi mi: bi emi kò ba fi ìyìn Jerusalemu 
ṣaju ori ayọ mì gbogbo. 

7 JEHOFA, ranti awọn ọmmọ Edomu li ọjọ 
Jerusalemu; awọn ẹniti nwipe, W6 o palẹ, 
wô o palẹ, de ìpìlẹ rẹ̀. 

8 Iwọ ọmmọbiri Babilon, ẹniti a o bajẹ; 
ibukún ni fu ẹniti o san a fu ọ bì iwọ ti hù 
81 Wa. 

9 Ibukún li ẹnitì o mu ti o sì fi awọn ọmmọ 
wẹ̀wọẹ rẹ gán okuta. 


PSALMU 138. 


" o ma yìn ọ tinu-tinu mi gbogbo : 
niwaju awọn ọlọrun li emi o ma yìn ọ. 

2 Emi o ma gbadura siha tempeli mimú rẹ, 
emi o sì ma yìn orukọ rẹ nitori igeun-ìfẹ rẹ 
"ati otìtọ rẹ : nitori iwọ gbé ẹ̀rọ rẹ ga jù 
gbogbo orukọ rẹ lọ. 

3 Li ọjọ ti mo kepò iwọ da mi lohùn, ìwọ gì 
fi ipá mu mi lara le li ọkkàn mi. 

447 


Ijọ 29... AWỌN PBRATLMU 139. 


4 Gbogbo awọn ọbba ti ilẹ aiye yio yìn ọ, 
JEHOFA, nigbati nwọn ba gbé ọrọ ẹnu rẹ. 

5 Nitôòtọ, nwọn o ma kọnrin nipa ẹ̀na 
JEHOFA : nitori pe nla li ogo JEHOFA. 

6 Bi JEHOFA tilẹ ga, ṣugbọn o juba awọn 
onirẹlẹ; ṣugbọn agberaga li o mọ li òkere 
rere. 

7 Bi emi tilẹ nrìn ninu ipọnju, iwọ ni yio 
mu mi lara ya: ìwọ o nà ọwọ rẹ gi ibinu awọn 
ọtá mi, ọwọ ọtún rẹ yio sì gbà mi là. 

8 JEHOFA yio mu ohun ti ṣe ti emi pé : 
JEHOFA, Anu rẹ duro lailai : má ge kọ igẹ ọwá 
ara, rẹ gìlẹ, 


OWURỌ IJỌ. 29. 


PSALMU 139. 


JE ES iwọ ti wadi mi, iwọ sì ti mọ mi. 

2 Iwọ mọ ijoko mi ati idide mi, iwọ mẹ̀ 
ọkkàn mi JÌ ẹ̀na, jijin rere. 

3 Iwọ yi ipa ọna mi ká, ati ibulẹ mi, gbogbo 

na, mi di mimọ fu ọ. 

4 Nitori ti kò si ẹ̀rọ kan 11 ahọn mi, kiye si 
i, JEHOFA, ìwọ mọ ọ patapata. 

5 Iwọ sé mi mọ lẹhin ati niwaju, iwọ sì fi 
ọwọ rẹ le mi. 

6 Irú ìmọ yi ṣe ohun iyanu fu mì jù; o ga, 
emi kò le mọ ọ. 

7 Nibo li emi o gbé lọ kuro lọwẹ ẹmmí rẹ? 
tabi nibo li emi o sáre kuro niwaju rẹ ? 

8. Bi emi ba goke lọ si ọrun, iwọ wà nibẹ̀ : 
bi mo ba sì tẹ ẹní mi li ọrun apadi, kìye sì ì, 
ìwọ WÀ nìbẹ̀. 

9 Emi iba mu iyẹ apa ti owurọ, ki emì sì lọ 
joko niha opin okun ; 

448 


AWỌN PSALMU 139. Isọ 29. 


10 Ani nibẹ̀ na li ọwọ rẹ yio fà mi, ọwọ 
ọtún rẹ yio sì dì mi mu. 

11 Bi mo wipe, Nitòtọ òkunkun yio bò mi 
. mọlẹ; oru yio tilẹ mọlẹ yi mi ká. 

12 Nitòtọ, òkunkun kò pamọ lọdọ rẹ; 
ṣugbọn oru tàn ìmọlẹ bi ọsán : ati òkunkun 
ati ọsán, mejeji bakan na ni fu ọ. 

13 Nitori iwọ li o ni ọkkàn mi : iwọ li o bò 
mi mọlẹ ninu ìya mi. 

14 Emi o yìn ọ; tẹru-tẹru ati tiyanu-tiyanu 
IB a da mi : iyanu ni ìṣẹ̀ rẹ; eyini li ọkkàn 
mi mò daju-daju. 

15 Ohun ara mi kò pamQ kuro lọdọ rẹ, ni- 
gbati a da mì ni ìkọkọ, ti a sì nṣigẹ mi li ara- 
bara niha isalẹ ilẹ aiye. 

16 Oju rẹ ti ri ohun ara mi, ti o wà li aìpé: 
ati ninu iwe rẹ li a ti kọ gbogbo ẹ̀ya mi si, 
H ọjọ ti a o mọ wọn, nigbati ọkan wọn kò 
ti si. 

17 Ọlọrun ìro inu rẹ sì mi ti ge iye-biye to ! 
ìye wọn ti pọ to! 

18 Émi iba kà wọn, nwọn jù iyanrin lọ ni 
iye : nigbati mo ba jí, emi wà lọdọ rẹ sibẹ̀. 

19. Ọlọrun, iwọ o pa enia buburu nitéátọ : 
nitorina ẹ kuro lọdọ mi, ẹnyin ọkọnri ẹ̀jẹ. 

20 Nitori ti nwọn nfi buburu sẹ̀rọ si ọ, awọn 
ọtá rẹ sì npò orukọ rẹ li asan. 

21 JEHOFA, njọ emi kò korira awọn ti o ko- 
rira rẹ! njẹ inu mi kò ha sì bajẹ sì awọn ti 
o dide gi ọ? 

22 Emi korira wọn li akotan : emi kà wọn 
Bi awọn ọtá mì. 

23 Ọlọrun, wadi mi, ki o sì mẹ̀ àiya mi: 
dan mi wò, kì o sì mẹ̀ ìro inu mi : 

24 Kì o sì wò bi ipa ẹ̀na ìwa-buburu kan 
ba wà ninu mai, ki o sì fi ẹsẹ mi le ọna titi 
aiye. 

449 cg 


Ijọ 29... AWỌN PBATMU 140. 


PSALMU 140. 


J gbà mi lọwọ ọkọnri buburu ni : 
yọ mi lọwọ ọkọnrai alagbara ni; 

2 Ẹniti nrò ìwa ìka ni inu wọn; nigba- 
gbogbo ni nwọn nkojọ pẹ̀ si mi fu ìja. 

3. Nwọn ti pẹn ahọn wọn bi ejò; oré pa- 
mọlẹ mbẹ li abbẹ ẹ̀te wọn. 

4. JEHOFA, pa mi mọ kuro lọwọ awọn enia 
buburu; yọ mi kuro lọwọ ọkọnri alagbara 
ni; ẹniti o ti pin-nu rẹ̀ lati bì ìrin mi ṣubu. 

5. Awọn agberaga ti dẹkun silẹ fu mi, ati 
okùn; nwọn ti nà àwọn niha ọna; nwọn ti 
kẹkun silẹ fu mi. 

6 Emi wi fu JEHOFA pe, Iwọ li Ọlọrun mi : 
JEHOFA, gbọ ohùn ẹ̀bẹ mi. 

7 JEHOFA OLUWA, agbara igbala mi, ìwọ hH 
o bò orì mi mọlẹ h ọjọ ogun," 

8 JEHOFA, má ge fi if awọn enia, buburu fu 
wọn : má ṣe kúin ọgbẹn buburu rẹ̀ lọwọ; ki 
nwọn kì o má ba gbé ara wọn ga. 

9 Bi o ge ti ori awọn tì o yi mi ká kiri ni, 
jẹ kì ìka ti awọn ẹ̀te ara wọn ki o bò wọn 
mọlẹ. 

10 Jẹ ki oguna ṣugu ki o bẹ̀ si wọn lara : 
ki a wQ wọn lọ sinu iná; sinu ọgbọn j jijin, ki 
nwọn ki o má le dide mẹ. 

11 Má ṣe jẹ ki alahọn buburu ki o fi ẹsẹ 
' mulẹ Hi aiye : ibi ni yio ma dọdẹ ọkọnri 
alagbara ni lati bì i gubu. 

12 Emi mọ pe, JEHOFA yio mu ẹ̀ọran ti 
olupọnju duro, ati are ti awọn talakà. 

13. Nitôtọ awọn olododo yio ma fi ọpẹ fu 
orukọ rẹ : awọn alaiya diduro yio ma gbé 
iwaju rẹ, 


AWỌN PSALMU 141, 142... Ijọ 29. 


PSALMU 141. 


JO. emi kigbe pò ọ : yara si ọdọ mi; 
fi etí si ohùn mi, nigbatì mo ba nkepò ọ. 

2 Jẹ ki adura mi ki o wá si iwaju rẹ bi 
turare; ati igbé ọwọ mi goke bi ẹbọ aṣalẹ. 

3 JEHOFA, fi ẹṣọ siwaju ẹnu mi; pa ilẹkun 
òte mi mọ. 

4 Má ge fà àiya mi sì ohun ibi kan, lati ma 
ba awọn ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ ṣiṣẹ buburu : má. sì jẹ 
ki emi kì o jẹ ninu ohun didùn wọn. 

5 Jọ ki olododo ki o fi ìfẹ lù mi; igeun ni 
yio jasi : jẹ ki o sì ba mi wi; oréro didara ni 
yio jasi, ti kì yio fọ mi lori : sibẹ̀ adura mi yio 
sá wà niti jamba wọn. 

6 Nigbati a ba bì awọn onìdajọ wọn ṣubu ni 
ìbi okuta, nwọn o gbọ ẹrọ mi; nitori ti nwọn 
dùn. 

7 Egungun wa tàn kalẹ li ẹnu isà okú, bi 
ẹni ke ti a sì là igi sori ilẹ. 

8 JEHOFA OLUWA, gugbọn oju mi mbọ lara 
rẹ : lọdọ rẹ ni igbẹkẹle mi wà; má ge jọwọ 
ọkkàn mi nihoho. 

9 Pami mọ kuro ninu okùn ti nwọn dẹ silẹ 
fu mi, ati okùn tì awọn onìṣgẹ ẹ̀gẹ. 

10 Jẹ ki awọn enia buburu ki o bẹ̀ sinu 
àwọn ara wọn, nigbati emi ba, kọja kuro. 


ALẸ IJỌ. 29. 
PSALMU 142. 


Joo ni mo fi ohùn mi kigbe pò; ohùn 
mi ni mo fi mbẹ̀bẹ mi si JEHOFA. 
2 Emi tú aroye mi silẹ niwaju rẹ̀; emì fi iṣẹ 
mi hàn niwaju rẹ̀. 
451 Gga 


Ijọ 29... AWỌN PSALMU 143. 


3 Nigbati ọkkàn. mi bò mọlẹ ninu mi, 
nigbana ni iwọ mọ ipa ẹna mi... Li ẹỌna ti 
emi nrìn ni nwọn dẹkun silẹ fu mi 'nikẹ̀kọ. 

4 Emi wò ọwọ ọtúin mi, sì kiye si i, ṣugbọn 
kò si ẹnikan ti o jọ mẹ mi : àbo dẹtì fu mi; 
kò si ẹniti o náni ọkkàn mi. 

5 JEHOFA, iwọ ni mo kigbe pò : emi wipe, 
ìwọ Ii àbo mi ati ipín mi. ni ilẹ ti awọn 
aláye. 

6 Fiye si igbe mi; nitori ti a rẹ̀ mi gilẹ gidi- 
gidi : gbà mi lọwẹ awọn oninunibini mi ; ni- 
tori ti nwọn lagbara jù mi lọ. 

7 Mu ọkkàn mi jade kuro ninu tubu, ki emi 
ki o le ma yìn orukọ rẹ : awọn olododo yio yi 
mi ká kiri; nitori ti iwọ o fi ẹ̀pọlọpọ ba mi 
ge. 

PSALMU 143. 


EHOFA, gb adura mi, fi etf si ẹ̀bẹ mi : 
'ninu otitọ rẹ da mi lohùn, ati ninu ododo 


rẹ, 

2 Ki o má sì ge ba irangẹ rẹ lọ sinu idajọ : 
nitori ti kò sì ẹniti o wà láye ti a o dalare ni- 
waju rẹ, 

3 Nitori ti awọn ọtá ti ṣe inunibini si mi; 
o ti lù ẹmmí mi bolẹ; o ti mu mi joko li 
òkunkun, bì awọn tì o ti kú pẹ. 

4: Nitorina li emmí mi ge bò mọlẹ ninu mì; 
ofo fo àiya mi ninu mi. 

5 Emi ranti ọjọ atijọ : emi ṣe aṣaro iṣẹ rẹ 
gbogbo ; emi nronu iṣẹ̀ ọwọ rẹ. 

6 Emi nà ọwọ mi gi ọ :ongbẹ rẹ ngbẹ ọkkàn 
mi bi ìlẹ gbigbẹ. 

7 JEHOFA, gbẹ̀ ti emi nisisiyi : o rẹ̀ ọkkàn 
mi tan : má ṣe pa oju rẹ mọ kuro lara mi, ki 
emi ki o má dabi awọn ti o lọ sinu ihò. 

8 Mu mi gbẹ lahan rẹ li owurọ; nitori 


AWỌN PSALMU 144.. Ijọ 30. 


iwọ ni mo gbẹkẹlé : mu mi mẹ ẹ̀na tì emi 
iba ma tẹ; nitori ti mo gbé ọkkàn mi soke 


Bi Ọ. WN 

9 JEHOFA, gbà mi lọw awọn ọtá mi : emi 
gá di ọ lati pa mi mọ. 

10 Kẹ mi lati ṣe ifẹ rẹ; nitori iwọ li Ọlọrun 
mi : ẹmmí rẹ didara; fà mi lọ sgi ilẹ iduro 
" gingìn, 

11 JEHOFA, mu mi lara ya, nitori orukọ rẹ : 
nitori ti ododo rẹ mu ọkkàn mi jade ninu ìṣgẹ̀. 

12 Ati ni ti inu rẹ ke awọn ọtá mi kuro, ki 
o sì run gbogbo awọn ti n-ni ọkkàn mì jara : 
nitori pe irangẹ rẹ l1 emi ge. 


OWURÒ IJỌ. 30. 
PSALMU 144. 


(O O EUKÉN ni JEHOFA apatta mi, ẹniti 
o kẹ ọwọ mi li ogun, ati ika mi ni ìja : 

2 Ore mi, ati odi alagbara mi; ile iṣọ mi 
giga, ati olugbala mi; asà mi, ati ẹniti mo 
gbẹkẹle; ẹniti o tẹri awọn enia mi ba labbẹ mi. 

3 JEHOFA kili enia, ti ìwọ fi nkiye sgi i! 
tabi ọmmọkọnri enia, tì iwọ fi nge ìro rẹ ! 

4 Enia dabi asan : bi ojiji ti nkọja lọ li ọjọ 


rẹ̀. 

':8 JEHOFA, tẹ̀ awọn ọrun rẹ ba, ki o sì 
sọkalẹ : tẹ awọn òke nla, nwọn o gì ru ẹfin. 

6 Kọ manamana jade, ki o sì tú wọn ká : ta 
ọfà rẹ, kì o sì run wọn. 

7 Rán ọwọ rẹ lati oke wá; yọ mi, ki o sì 
gbà mi kuro ninu omi nla, li ọwọ awọn àjeji 
ọmmọ; 

8 Ẹnu ẹniti nsọrọ asan, ọwẹ ọt(úin wọn sì jẹ 
ọwẹ̀ ọtúin eke. 

453 


Ijọ 30... AWỌN PBALMU 145. 


9 Ọlọrun, emi o kọn orin titun sgi ọ; lara 
òlo orin mim, ati lara ohun ọnà orin olukùn 
mẹwa li emi o kọnrìn ìyìn 81 ọ. 

10 On li o nfi iṣẹgun fu awọn ọbba : ẹniti o 
gbà Dafidi iranṣẹ rẹ lọwọ ìdà pipanilara. 

11 Yọ mi, ki o sì gbà mi lọwọ awọn àjeji 
ọmmọ, ẹnu ẹniti nsọrọ asan, ati ọwọ ọtún wọn 
jẹ ọwọ ọtún eke : 

12 Ki awọn ọmmọkọnri wa ki o dabi igi 
gbigbìn ti ndàgba lati igba ewe wọn wá; ki 
awọn ọmmọbiri wa ki o le dabi okuta ìigọn 
ile, ti a gbẹ bi afarawe afin : 

13 Ki awọn aká wa ki o le kúnn, kì o ma 
fu-ni li oniriiru igura : ki awọn agutan wa ki 
o ma bí ẹgbẹgbẹrun ati ẹgbẹgbẹrun mẹwa nì 
igboro wa : 

14 Ki awọn malu wa ki o le rẹrù; ki o ma 
sì ìkọlù, tabi ikolọ jade; ki o má si aroye ni 
igboro wa. 

15 Ibukúin ni fu awọn enia, tì o mbẹ ni irú 
ìwa bẹ̀: nitôtọ, ibukún ni fu awọn enia na, ti 
ẹnifi Ọlọrun JEHOFA ge. 


PSALMU 145. 


MI o yìn ọ, Ọlọrun mi, ọbba mi; emi o sì 
ma fi ibukúin fu orukọ rẹ lai ati lailai. 
2 Li ojojumọ li emi o ma fi ibukíúin fu ọ; 
emi o sì ma yìn orukọ rẹ lai ati lailai. 
83 T'itobi ni JEHOFA, o sì ni iyìn pupọ-pupọ, 
awa maridi ni itobi rẹ̀, 
4 Iran kan yio ma yìn igẹ̀ rẹ de ekeji, yio 
8ìÌ ma sẹrọ iṣẹ̀ agbara, rẹ. 
5 Emi o ma sẹ̀rọ ìyìn ọllá-nla rọ ti o li ogo, 
ati ti igẹ Ìyanu rẹ. 
6 Enia yio. sì ma sọrọ agbara igẹ̀ rẹ tì o 1 
ẹ̀ru : emi o sì ma gẹrọ titobi rẹ. 
454 


AWỌN PSALMU 146. Ijọ 30. 


7 Nwọn o ma gẹ̀rọ iranti ore rẹ nla pupò- 
pupọ, nwọn o sì ma kọnrin ododo rẹ. 

8. Olore ọfẹ ni JEHOFA, o kúin fu anu; o lọra 
lati binu, o sì li ánu pupẹ̀. 

9. JEHOFA geun fu awọn enia gbogbo : iyọnu 
rẹ̀ si mbẹ lori igẹ rẹ̀ gbogbo. 

10 JEHOFA, gbogbo iṣẹ̀ rẹ ni yio ma yìn ọ; 
awọn enia mimọ rẹ yio sì ma fi ibukún fu ọ. 

11 Nwọn o ma sẹ̀rọ ogo ti ijọbba rẹ, nwọn 
o sì ma, Bọrọ agbara rẹ; 

12 Lati mu iṣẹ agbara rẹ̀ mọ fu awọn ọmmọ 
enia, ati ọllá-nla ti ijọbba rẹ̀ ti o li ogo. 

13 Ijọbba rẹ ijọbba aiye-raiye ni, ati ijọbba 
rẹ lati iran-diran gbogbo. 

14 JEHOFA mu gbogbo awọn ti o ṣubu ré; 
o sì gbé gbogbo awọn ti o tẹriba dide. 

15 Oju gbogbo awọn enia nwò ọ; iwọ sì fu 
wọn ji onjẹ wọn li akokò. 

16 Iwọ ṣí ọwọ rẹ, iwọ sì tẹ if€ gbogbo ohun 
aláye lọrùn. i 

17 Olododo ni JEHOFA li ẹ̀na rẹ̀ gbogbo, 
mimọ sì ni igẹ̀ rẹ̀ gbogbo. 

18 JEHOFA wà letí ọdọ gbogbo awọn ti 
nkepò e, letí ọdọ ẹniti nkepò e ni otitọ. 

19. Yio mu ifẹ awọn ti mbẹ̀ru rẹ̀ ṣẹ : yio gbé 
igbe wọn pẹlu, yio sì gbà wọn là. 

20 JEHOFA da gbogbo awọn ti o fẹ ẹ si :: 
ṣugbọn gbogbo awọn enia buburu ni yio 
run. 


21 Ẹnu mi yio ma sẹ̀rọ ìyìn JEHOFA : ki 


gbogbo awọn enia ki o sì ma fi ibukúin fu 
orukọ rẹ̀ mimẹ̀ lai ati lailai. 


PSALMU 146. 
FI iyìn fu JEHOFA... Fi iyìn fu JEHOFA, 


.,/ ìwọ ọkkàn mi. 
455 


Ijọ 30.. AWỌN PSALMU 147. 


2 Nigbati mo wà lfiye li emi o ma fi ìyìn fu 
JEHOFA : emi o ma kọnrin ìyìn gi Ọlọrun mi 
nigbati mo na ìwa. 

8 Ẹ má ṣe gbẹkẹ nyin le awọn ọmmọ-alade, 
tabi le ọmmọ enia, lọwọ ẹniti kò si Iranlọwọ. 

4 Ẹmmí rẹ̀ jade lọ, o pada sì ìlẹ rẹ̀; li ọjọ 
na gan ìro ìnu rẹ̀ run. 

6 Ibukún ni fu ẹniti o ni Ọlọrun Jakobu 
fu iranlọwọ rẹ̀, ireti ẹniti mbẹ lọdọ JEHOFA 
Ọlọrun rẹ̀ : 

6 Ẹniti o da ọrun, on aiye, okun, atì ohun 
gbogbo, ti o wà ninu rẹ̀ : ẹniti o pa otìtọ mọ 
titi aiye : 

7 Ẹniti o nge ìdajẹ̀ fu ẹni inilara : ẹniti o nfi 
onjẹ fu ẹniti ebi npa.. JEHOFA tú, awọn ara- 
tubu silẹ : 

8 JEHOFA gí oju awọn afọju : JEHOFA gbé 
awọn ti o tẹriba dide : JEHOFA fẹ awọn 
olododo : 

9 JEHOFA pa awọn alejò mẹ; o tù awọn alaì- 
ni-babba ati opé lara: ṣugbọn ẹ̀na, awọn enia 
buburu ni yio yipo. 

10 JEHOFA yio jọbba lailai, ani Ọlọrun rẹ, 
iwọ Sion, lati iran-diran gbogbo... Ti fi ìyìn fu 
JEHOFA. 


ALẸ IJỌ. 30. 
PSBRALMU 147. 


. FI iyìn fu JEHOFA : nitori ti o ṣe ohun 
rere lati ma kọnrin ìyìn si Ọlọrun wa; 

nitori ti o dùn, ìyìn gì yẹ. 
2 JEHOFA li o gbé Jerusalemu ré : on li o ké 

awọn aifọnkalẹ Israeli jọ. 

3 O mu awọn onirora àiya lara da : o di 
ọgbẹ wọn : 
i 456 


AWỌN PSALMU 147... Ijọ 30. 


4 O kà iye ti awọn ìrawọ; o sì pò gbogbo 
wọn li orukọ. i 

5 OLUWA wa tobi, ati alagbara nla : oyé rẹ̀ 
kò li opin. 

6 JEHOFA gbé ọlọkkàn tutù soke : o rẹ̀ awọn 
enia buburu si ilẹ yì ilẹ. 

7 Ẹ fi ọpẹ kọnrin si JEHOFA; kọnrin iyìn si 
Ọlọrun wa lara dùru : 

8 Ẹniti o fi awọ-sanma bò oju ọrun, ẹniti o 
pòse òjo fu ilẹ, ti o mu koriko dàgba lori awọn 
òke nla. 

9 O fi onjẹ rẹ̀ fu ẹranko ati fu ọmmọ ìwo ti 
ndọn. 

10 Kò ṣe inu-didùn si agbara ẹṣin : kò ge 
inu-didùn ji ẹsẹ ọkọnri. 

11 JEHOFA nge inu-didùn si awọn ti o bẹ̀ru 
rẹ̀, s1 awọn ti o nge ireti finu rẹ̀. 

12 Jerusalemu, iwọ yìn JEHOFA ; yìn Ọlọrun 
rẹ, ìwọ Bion. 

13 Nitori ti o ti mu ọpá ẹnu ibode rẹ le; o 
ti busi 1 fu awọn ọmmọ rẹ ninu rẹ. 

14 O ge alafia li àgbegbe rọ, o sì fi alikama 
didara jù k(in ọ. 

15 O rán agẹ rẹ̀ jade wá si aiye; ẹ̀rọ rẹ̀ s(ire 
tete. 

. 16 O fi omi didì fu-ni bì kubusu : o sì fọn ìri 
dìdì ká bi €ru. 

17 O dà didì omi rẹ̀ bi òkele : tali o le duro 
niwaju otutù rẹ̀ ? 

18 O rán ọrọ rẹ̀ jade, o sì mu wọn yẹ :o mu 
afẹfẹ rẹ̀ fẹ, omi sì ngàn. 

19 O fi ẹ̀rọ rẹ̀ hàn fu Jakobu, aṣẹ rẹ̀ ati 
idajọ rẹ̀ fu Israeli. 

20 Kò ba orilẹ òde kan ge bẹ̀ ri : bì o sì ṣe 
ti idajọ rẹ̀ ni, nwọn kò ti mọ wọn.. Ẹ fi ìyìn 
fu JEHOFA. 


457 


Ijọ 30... AAWỌN PSALMU 148. 


PSALMU 148. - 


FI ìyìn fu JEHOFA... Ẹfi ìyìn fu JEHOFA 

lati awọn ọrun wá : ẹ fi ìyìn fu u lati ibi 
Big wá. 

2 Ẹ fi iyìn fu u, gbogbo ẹnyin angeli Te :ẹ 
fi iyìn fu u, gbogbo ẹnyin ogun rẹ̀. 

3 Ẹ fi iyìn fu u, ẹnyin òrùn ati oṣupa : ẹ fi 
iyìn fu u, gbogbo ẹnyin ìrawọ ìmọlẹ. 

4 Ẹ fi ìyìn fu u,ẹnyin ọrun de awọn ọrun, 
ati ẹnyin omì tì mbẹ loke awọn ọrun. 

6 Jẹ ki nwọn ki o ma yìn orukọ JEHOFA : 
nitori ti o paṣẹ, a sì da wọn. 

6 0 afi idi wọn mulẹ lai ati lailai : o ti 
paṣẹ kan ta kì yio kọja. 

7 Ẹ yìn JEHOFA lati aiye wá, ẹnyin erinmi, 
ati gbogbo ọgbọn : 

8 IDá,ati yinyín; omi dìdì, ati ikuku ; ẹfufu 
nla nmu ẹ̀rọ rẹ̀ ṣẹ 

9. Awọn òke WN ati gbogbo òke kekere ; 
awọn igi eleso, ati gbogbo opepe : 

10. Ẹranko, 'ati gbogbo ẹran nla; ohun ti 
nrakò, ati ẹiyẹ ti nfò : 

11 Awọn ọbba ti ilẹ aiye, ati gbogbo awọn 
enia; awọn ọmmọ-alade, atì gbogbo awọn 
onìdajẹ̀ aiye : 

12 Ati awọn ọmmọkọnri, ati awọn ọmmọ- 
biri; awọn enia arugbo, ati awọn ọmmọde : 

13 Ki nwọn ki o ma yìn orukọ JEHOFA : 
nitorì orukọ rẹ̀ nìkan Ii o Bi ọÌlá; ogo rẹ̀ 
bori aiye on ọrun. 

14 O sì gbé awo awọn enia rẹ̀ goke, ìyìn 
gbogbo awọn enia mimọ rẹ̀; ani ti awọn 
ọmmọ Isreeli, awọn enia ti o sumọ ọdọ rẹ̀. 
Ẹ fi iyìn fu JEHOFA. 


458 


AWỌN PBALMU 1349, 150. Ijọ 30. 


PSALMU 149. 


FI iyìn fu JEHOFA. TẸ kọn orin titun 
si JEHOFA, ati ìyìn rẹ̀ ninu ìjọ awọn enia 
mim 

2 Jẹ ki Israeli ki o yẹ̀ si A n o daa: jẹ 
ki awọn ọmmọ Bion ki o kún fu ayọ si Ọbba 
wọn. 

3 Jẹ ki nwọn ki o yìn orukọ rẹ̀ ninu 3jé : 
jẹ ki nwọn ki o fi ìlu ati dùru kọnrin ìyìn 
B1 1. 

4 Nitori ti JEHOFA ṣe inu-didùn si awọn enia 
rẹ̀ : yio fi igbala ge awọn ọlọkkàn tutù ni li 


wà. 
Y Jẹ ki awọn enia mimọ kì'o kún fu ayẹ̀ 
ninu ogo; ki nwọn ki o ma kọnrin kikan 
lori ẹní wọn. 

6 Ki ìyìn giga Ọlọrun kì o wà li ẹnu wọn, 
ati ìdà oloju meji li ọwọ wọn ; 

7. Lati gan ẹsan lara awọn keferi, ati ijiya 
lara awọn enia ; 

8 Lati fi ẹ̀wọn dò awọn ọbba wọn, ati lati 
fi ṣẹkẹ-ṣẹkẹ irin dò awọn ọlẹ̀tọ wọn ; 

9 Lati ṣe idajẹ si wọn lara, ti a ti kọwe rẹ̀ : 
ọllá yi ni gbogbo awọn enia kAu; rẹni. Ẹfi 
ìyìn fu JEHOFA. 


PBALMU 150. 


FI ìyìn fu JEHOFA.. Ẹ fi ìyìn fu Ọlọrun 
ninu ibì mimọ rẹ̀ : yìn i ninu ofurwfu oju 
ọrun ti agbara rẹ̀. 
2 Yìn ìi nitori iṣẹ̀ agbara rẹ̀ : yìn i gẹgẹ bi 
titobi rẹ̀, ti o li ọllá jù. 
3. Fi ohùn ìpe yìn i : fi òlo orin mimọ ati 
dùru yìn i. 
459 


Ijọ 30... AWỌN PSALMU 150. 


4. Fi ìlu ati 1jé yìn 1 : fi ohun ọnà orin 
olokùn ati fẹ̀re yìn 1. 

5 Ẹ yìn ì lara awo idẹ olohùn oke : ẹ yìn 
1 lara awo ìdẹ olokùn goro. 

6 Jẹ ki ohun gbogbo ti o li ẹmmí ki o yìn 
JEHOFA... fi ìyìn fu JEHOFA. 


460 


ILANA WỌN-NI. 


TI AFIMỌ SỌKAN BI, LATI IPASE AWỌN ARCH- 
BIṢBỌPU ATI AWỌN BIṢỌPU TI IPA ỌNÀ MEJEJI 
ATI GBOGBO AWỌN ALUFA. 


Ni Ipẹjọpọ ti ape ni Ibọndọn ni Ọdun 1562, 
nitori ati ya kuro ninu Oniruru ìyatọ Ìmọ, 
ati lati fi ẹsẹ Ìmọ kan lelẹ nipa otitọ Ìsin. 
Ọlọrun.. A sì tun ge didà rẹ̀ nipasẹ Aṣẹ 
Ọbba Ọlọllanla, ti on ti Ikede Ọbba to a fi 
81 Iwaju rẹ̀. 


IKEDE ỌBBA ỌLỌLLANLA. 


B' iti iṣe nipasẹ Ilana Ọlọrun, gẹgẹ bi Otitọ 
Oye wa, Alabò Igbagbọné, ati Olori Alalioso 
Ijọ Emada Ọlọrun, má A. Ilẹ Ọbba, toa, tuọrìjá. 
Awa dì i mu pe o ge dede julọ si Oye Ọbba ti 
Wa yi, ati Itara ti awa niti Isìn (Ọlọrun lati 
kojọpọ ati lati ṣe idimu Ijọ Enia Ọlọrun ti afi 
le Itọju wa lọwọ, ni Iṣọkan niti otitọ Isìn 
Ọlọrun ati ni Idipọ Alafia; ati ki a má ge jẹ 
ki Ija ti kò yẹ, Ijiyan, tabi ki ìbere kan ki o 
dide, ti yio ma bọ Iyapa, ati ninu Ijọ Enia 
Ọlọrun ati ninu Ilu.. Njẹ nitorina lẹhin ìṣaro 
Ìgbimọ, ati pẹlu Ilamọran ti awọn Biṣọpu wa, 
iye awọn tì a lò ifi aìnilara. pejọ pọ, Àwa rò 
pe, ọyẹ pe ki a ṣe Ikede ti o tẹ̀ le e yi. 1 
Pe Ilana nwọn-ni ti Ijọ Ema Ọlọrun ti 
England (ti ati fi jì ti a sì pa li aṣẹ di isisiyi, 
ati ti Ẹgbẹ Alufa wa ima, kọwe ijẹwọ si) o ni 
461 


ILANA WỌN-NI. 


otitọ Ẹkọ ti Ijọ enia Ọlọrun ti England ninu, 
o ge dede gi Ọrọ Ọlọrun: ti Awa sì gbò lẹsẹ 
awa sì fi ẹsẹ rẹ̀ mulẹ.. Awa mbere lọwò awọn 
Enia Wa olufẹ, ki nwọn ki o ma duro titi ni 
Iṣọkan Ijẹwọ inu rẹ̀, awa sì kò iyapa kinkin 
kuro ninu Ilana ni na ti a ti sọ; Nitori Idi 
na, eyiti Awa fu nwọn li agẹ ki a tun u dà ni 
titun, ati ki a sì ro Ikede Wa yi ka pẹlu rẹ̀. 

Pe Awa li: Olori Akoso ti Ijọ enia Ọlọrun ti 
England: Ati pe bi ìyatọ ba hù niti 1/o2/e ode, 
nipasẹ Aṣẹ kanọn (Ìla-aṣe) ati Isadilẹ miran 
ohunkohun ti iṣe ti inu rẹ̀.. Ẹgbẹ Alufa ninu 
apejọpọ nwọn ni ki o làna ki o sì pari nwọn 
niti nwọn tete gba àmì ijẹwọ wa (Gboro ni lati 
ṣe bẹ̀: ati ti Awa sì gbà Ilana ati Idasilẹ 
nwọn nwọn ni; bi ọ ba gepe a kì yio ṣe ọkan 
lọdi si Ofin ati Iṣe ti Ilẹ na yi. 

Pe, lati inu Itọju nipa oye Alade wa, ki 
awọn £Énia, Ijọ Énia Ọlọrun ki o le ma ṣe 
Iṣẹ ti o yẹ fu awọn, Biṣọpu ati Ẹgbẹ Alufa, 
nigbakugba ni Ipejọpọ, nipa rirẹ lẹ Ifẹ nwọn, 
a o Wì ma bu nwọn li aye li abbẹ Edidi Ami 
Wa Gboro nì lati ṣe ìṣaro, on ati ge iru Ohun 
nwọn-ni, niti nwọn ladi rẹ̀ dajudaju lati ọwọ 
nwọn wa, ti a sì fi ohun ṣọkan si lati ọdọ wa 
wa, ti yio ma ge ti ipinnu ìtoro pẹtiti, ti Ekọ 
ati Ilaṣẹ ti Ijọ enia Ọlọrun ti England ti afi idi 
rẹ̀ mulẹ nisisiyi; kuro ninu eyiti Awa kì yio 
gbà ìyatọ kan tabi iyapa ni Ẹisẹ diẹ kiun. 

Pe, nisisiyi na, bi atilẹ mọ pe nwọn ti mu 
ìyatọ ìwa buburu diẹ hù, ṣugbọn awa gbà 
itunu ninu eyi pe gbogbo awọn Alufa ninu Ilẹ 
Ọbba Wa niti ìfẹ tifẹ Inu julọ ni nwọn nkọwe 
ijẹwọ si Ìlana ni ti A fi lelẹ̀: ti iṣe ifọran- 
weran kan fu Wa pe gbogbo nwọn ji o fi 
ohùn ṣọkan ni otitọ, bi atijọ ni ìmọ Ilana wa 
nipa iwe; ani ati ninu ori wọn-ni ti o goro, 

462 


ILANA WỌN-NI. 


ninu eyiti ìyatọ isisiyi gbe fara tì si, gbogbo 
oniruru enia li o gbà Ìlana ti Ijọ enia Ọlọrun 
ti England ge ti nwọn; eyiti o sì tun ge 
afọranwe kan, pe kò si ọkan ninu nwọn ti nfẹ 
ṣe ìkọsilẹ kan si Ilana, ti a fi lelẹ. 

Pe, nitorina ati ninu ìyatọ nwọn-ni ti o ṣoro 
laìni anfani, lati ọdun ọgọrun pupọ wa, yi, ni 
igbakugba ati ni ibi ẹ̀tọtọ, ti o dan Ijọ enia 
- Kristi wò, Awa fẹ pe ki a fi iwadi ti o ṣoro 
siwaju lelẹ li apa kan, ati ki a tì ilẹku ìja 
nwọnyi mọ ginu ìleri Ọlọrun bi ati gbé nwọn 
kalẹ nigbangba fu wa ninu Iwe Mimọ Ọlọrun 
ati ti ìmọ gbangba ti Ilanna wọnyi ti iṣe ti Ijọ 
enia Ọlọrun ti England gẹgẹ bi nwọn.. Atì pe 
bi ẹnikan lẹhin eyi ki o má ge dà tabi ki o má 
ge wasu, lati ma fa Ilana yi si ipa ọna kọna kan, 
ṣugbọn bikogepe ki o fi ẹsẹ le ọna rẹ̀ ninu 
gbangba ati ẹkọn ìmọ rẹ̀ na, ki o ma sì ṣe fi 
ọgbọn ti rẹ̀ tabi ìhumọ ti rẹ̀ ṣe itumọ ti Ilana 
na; ṣugbọn bikoṣepe ki o gbà a nì imọ rẹ̀ bi 
ti iwe, ati bi ìmọ ede rẹ̀. 

Pe bi Akawe ode gbangba, kan, iba ige ninu 
Unifersiti (Ile Iwe Nla) iba iṣe Olori kan tabi 
Babba Olori Kọllege Ile Iwe Nla kan, tabi 
olukuluku ẹlomiran ti o wu ki o ṣe ninu ọkan 
ninu nwọn ti ọbba fi itumọ titún kan pẹlu 
Ilana kan, tabi ti nkà a ni gbangba ti o tẹnu 
mò, tabi ti o nge Ijiyan gbangba kan ninu 
Unifersiti tabi ninu Kọllege ki Kọllege tabi 
bi Alufa kan ninu Unifersiti ba wasu ti o sì 
ge ẹ̀da ohunkohun nipa ẹ̀na kan, omiran ju 
eyi ti afilelẹ ni Ajọ Ipejọpọ, ti on ti Ifohunsi 
ti Wa bi Ọbba; on tabi awọn Ilẹṣẹ na yio 
wà ninu ewu ibinujẹ Wa ati Ẹgan Ijọ Enia 
Ọlọrun ninu Igbimọ awọn Alufa ti ayan, ati 
bi ẹlomiran kan bẹ̀ gẹgẹ: Awa o gì bojuto 
o pe ki a ṣe iṣe na ti ọyẹ si nwọn. 

463 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


IL 7: Igbagbọ rá Mẹtalọkan MimQ. 


LỌRUN kanṣogo alàye, olôtọ ni mbẹ, aiye- 

raiye, laìni ara, ẹ̀ya ara, tabi itara; oni 
agbara, ọgbọn, ati ore ailopin; Ẹlẹda ati 
Olupamọ ohun gbogbo ati hihàn ati alaìhàn. 
Ati ninu iṣọkan Ìwa-ọlọrun yi Ẹni mẹta ni 
mbẹ, oni ohun ìwa kan, agbara, ati ìwa 
aìlopin; Babba na, Ọmmọ na, ati Ẹmmí 
Mimẹ na. 


TI. Tt Ọrọ tabi Ọmmọ, ti a da Ni Enia tyenta, 


MMỌ na, ti iṣe (Ọrọ ti Babba, ti a bí lati 
:, ẹdọ Babba wa, lati igba ati aiyedaliye, 
Ọlọrun eyi Ọlọrun lailai, ati ti o ni ohun ìwa 
kan pẹlu Babba, o gbà ẹda enia ninu Wundia 
mimQ alabukun fu ninu ohun ìwa ara rẹ̀: Bayi 
ni ohun ìwa meji tẹtọ ti o pe, eyini ni pe, Ohun 
wa-ọlọrun ati Ohun Ìwa-enia dapọ ṣọkan jara 
Ẹni kan ni aìya kuro mú, nipa ìnu eyi ti o 
jasi Kristi kan Ọlọrun iyọlọrun, ati Enia 
iyenia; ẹniti o jìya nitotọ, ti a kan mọ agbe- 
lebu ti o kúi ti a sì sin, lati tù Babba rẹ̀ loju. 
fu wa, ati lati ṣe ẹbọ kan, kì ige tì kiki ẹṣẹ 
ibinibi, ṣugbọn pẹlu fu ẹṣẹ atọwọda enia. 


ITI. 7i Isọkalẹ Eristi lọ sf Ipò okú, 


I Eristi ti kú fu wa, ti a sì sin i, bẹ̀ ni 
pẹlu ki a sì gbagbẹ̀ pe, o sọkalẹ lọ si ipò 
okú. 
464 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


TV. 7 Ajinde Krtsti. 


N''otu ni Kristi tún jinde kuro ninu ikú, 
o BÌ tún mu ara rẹ̀, ti on ti ẹran ara, ati 
egungun, ati ohun gbogbo ti iṣe pipe ti ara 
nipa ti ẹda Enia : ti on tì eyi na yi li o goke 
lọ si Ọrun, o sì joko nibẹ, titi yio fi tún pada 
lati ba gbogbo Énia wìjọ li opin ọjọ. 


V. 7 £mmá Múmẹ. 
Jo mimé, ti o ntì ọdọ Babba ati Ọmmọ 


wá, o ni ohun ìwa kan na, ọllanla kan, ati 
ogo kan na pẹlu Babba ati Ọmmọ, ti kararẹ̀ 
lai Ọlọrun. 


VI. 74 T'itọ tú Tee mùúmẹ; Ọlọrun fu, Igbala. 


jẹ mimQ Ọlọrun ni ohun gbogbo ti o yẹ 
fu igbala: bẹni ohunkohun ti a kò ba kà 
ninu rẹ̀, tabi ti a kò le itinu rẹ̀ fi ìmọ rẹ̀ hàn, 
ki a má ge bòẹ̀re rẹ̀ lọwọ ẹnikẹni, pe, kì a gbà 
a gbọ bi ìlana kan ti Igbagbọ, tabi ki a ro o 
B1 yiyẹ tabi alaìgaini si igbala. Ni orukọ Iwe 
mimọ Ọlọrun, awa mọ wọn sì Iwe ìla a gẹ 
nwọn-nì, ti Majẹmu ti Atìjọ ati 'T'itun, niti ọllá 
aṣẹ eyi ti kò si iyan kan rì ninu Ijọ Ọlọrun. 


T'i Orukọ ati Iye Iwe ti Ìla-agẹ. 


Geenesgi. Deuteronomu. 
Eskodu. Joṣgua. 
Levitiku, A wọn Onidajọ. 
Numerl. Rutu. 


465 Hh 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN, 


Iwe Ekini ti Samuẹlì, I Iwe ti Jobu. 
Iwe Ekeji ti Bamuẹli. l Iwe ti Psalmu. 
Iwe Ekini ti awọn jIwetiOwe(Proverbs). 


Ọbba. Ekklegiaste tabi Oni- 
Iwe Ekeji ti awọn Ọb-Ì.. wagu. 

ba. Kantika, tabi Orin Bo- 
Iwe Ekeni Ìtan. .. lomonu. 
Iwe Ekeji Ìtan. Iwe nlanla ti awọn 


Iwe Ekini ti Ẹsdra.. IJ... Woli mẹrin. 
Iwe Ekeji ti Ẹsdra.. lIwe kekeke ti awọn 
Iwe ti Ẹster. Woli mejila. 


Ati iwe mi nwọn-ni (bi Hieromu ti wi) Ijọ 
enia Ọlọrun a ma kà wọn nitori apẹrẹ ati ẹkọ 
ìwa, ṣugbọn a kò fi wọn lelẹ lati fi idi ẹkọ 


kan le ilẹ; iru rẹ̀ ni nwọnyi: 


Iwe kẹta ti Ẹsdra. Ihìn ti Susana. 
Iwe kẹrìn ti Ẹsdra.. ÌTi Bel ati ti Dragọn 


Iwe T'obia. ni. 
Iwe ti Judi, Adura Manasse. 
Iwe iyoku ti Ẹster... JIwe Ekini ti Makka- 
Iwe Ọgbọn. bee. 
Jesu Ọmmọ Biraki..-. JIwe Ekeji ti Makka- 
Baruki Woli. bee. 
Orin awọn Ọmmọ Mẹ- 
ta ni. 


Gbogbo Iwe ti Majẹmu Titun, bi nwọn ti 
di gbigbà fu enia gbogbo, awa gbà a sì kà 
wọn si iwe Ìla-agẹ. 


VII. 7: Majẹmu Atijọ. 
Mo ẸMU Atijọ kò lọdi si Titun: nitoripe 


ati ninu Majẹmu Atijọ, ati ninu Titun 

anawọ ìye aìnipekun silẹ fu Araiye nipasẹ 

Eristi ti ti iṣe Onilaja nikanṣogo lagbedemeji 
466 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


Ọlọrun ati Enia, ti on na ige Ọlọrun ati Enia, 
Njẹ nitorina, awọn wọn-ni kò ni ifi etí si ti 
nhumẹọ wipe kìkì ileri igba irekoja ṣa li awọn 
Babba atijọ nreti.. Bi atilẹ mọ pe Ofin ti a fi 
fu Moses lati ẹdọ Ọlọrun wa, nipa ìpelo isìn 
ati ti isìn ironu kò dẹ̀ awọn enia Kristi, bẹni 
Ofin ilu nwọn kò sì ṣe eyi ti ige alaìgbọdọ ma, 
gbà ni ilu ki ilu kan: ṣugbọn kò si Kristian 
kan ẹnikẹni ti o wu ki o ṣe ti o bọ lọwẹ 
igbagbQ Ofin nwọn-ni ti a npò ni Ìwa-ìlo. 


VIIT. 75: IgbagbQ AMẹtẹtà má. 


182659 mẹtẹta, ni, ni IgbagbQ ti Nicene, 
Igbagbe ti Athanasius, ati IgbagbQ eyi ti 
a ma, pe ni tì awọn AÁpọstili, li o yẹ tì a ba 
ma, gbà ki a sì ma gbagbọ li agbatan: naito- 
rnìti a le ifi ìmọ nwọn hàn ti ọ daniloju lati 
inu iwe mimọ Ọlọrun wá. 


TK. 74 Ẹṣẹ Atilẹba tabi esi ti Abinmabt. 


L'ṢẸ Atilẹba kò duro sì ti itọ Adamu 
E lẹhin (bi awọn Pelagian ti nsọ lasan ;) 
ṣugbọn abukun ati ibajẹ ẹda, olukuluku enia 
ni, ti a bí lati ẹdọ ọmmọ Adamu wá nipa 
ẹda; nipa eyiti enia fi lọ jinna rere kuro 
ninu ododo atilẹba, nipa ti ẹda ti ara rẹ̀, 
ọkkàn rẹ̀ fà si ohun ibí, bẹni ara nṣe ìfẹkufẹ 
nigbagbogbo lodi si ẹmmí; ati nitorina ninu 
olukuluku enia ti a bí si aiye yi o yẹ si ijere 
ibinu Ọlọrun ati òre egbe... Ati ẹ̀ran ẹda wa 
yi o wà gibẹ̀, ani ninu awọn ti o di atunda; 
nipa eyiti ifẹkufẹ ara, ti a npe ni Phronema 
garkọ8, ti awọn ẹlomi mọ sgi ọgbọn, ẹlomi si 
ìfẹ adùn ara, ẹlomi si ifa ọkkàn, ẹlomì si ìfẹ̀ ti 
ara, ti kì iforibalẹ fu Ofin Ọlọrun.. Ati pe bi 
467 Hha 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


o tilẹ ṣepe ẹbi kò sì fu awọn ti o gbagbé ti a 
BÌì baptisi, ṣugbọn Apọstili na jẹwọ pe ifẹkufẹ 
ara o ni ìwa ẹṣẹ nìnu fu ra rẹ̀. 


K. Ti Ifẹ Omnira. 


Y 
if Enia lẹhin iṣubu Adamu, o jẹ bayi pe, 
on kò le iyipada nipa ìwa ẹda ki o sì fi 
mura, nipa, agbara ti ontikararẹ̀, ati ti iṣe rere 
Bi igbagbẹ̀ ati si ìikepe Ọlọrun: JNjẹ nitorina 
awa kò ni ipa lati ṣe iṣẹ rere ati itẹwọgba 'Bọdọ 
Ọlọrun, laìsi ore Ọlọrun ti nṣaju wa nipasẹ 
Kristi, ki awa ki o le ni ifẹ rere, ki o sì ma 
BIBỌ pẹlu wa, nigbati awa ba ni ifẹ rere na. 


KI. Ta Idalare Enia. 


A NKÀ wa si olododo niwaju (Ọlọrun, ni kìki 
itori itoye Jesu Kristi Olugbala wa, nipa 
Igbagbọ, kì isì iṣe nipa iṣẹ rere ti awa tika- 
rawa tabi òre titọ wa; Njẹ nitorina ti a nda, 
wa lare nipa kìkì Igbagbo nikan, ọ jẹ Ẹkọ ti 
o yò perepereju o sì kún fu itunu, bi ati ladi 
rẹ̀ silẹ pupọ ninu (Homili) Iwasu ti Idalare. 


KII. 27 Iṣẹ Rere. 


b' o tilẹ ṣepe Iṣẹ Rere nwọn-ni, t1 iṣe eso 
Igbagbe, ti isì ima tọ Idalare lẹhin, kò ti 
le mu ẹ̀ṣẹ wa kuro, ti kò sì le igba ikannu 
ìdajọ Ọlọrun duro; ṣugbọn wìwù ati titẹwọgba 
ni wọn fu Ọlọrun mipa Kristi, kò si tẹhin 
aìtinu Igbagbẹ̀ otitọ ati yiye jade wá; to bẹ̀ 
pe nipasẹ wọn Ni a nfi nmẹ̀ Igbagbé yìye 
dajudaju, bi ati ifi eso mọ igi. 


468 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


KTII. 7 Iṣẹ Rere ṣaju Idalare. 


TÉẸ; ti a ṣe ṣaju ore ọfẹ ti Kristi, ati Imisì 
Ẹmmí rẹ̀, kò ṣe didùn mẹ̀ fu. Ọlọrun, 
niwọn pe; bi nwọn kò ti ti inu igbagbọ ti Jesu 
Kristi gsọjade wá, bẹni nwọn kò sì mu enia yẹ 
lati gbà ore ọfẹ tabi (bi awọn Oni-Ile-iwe ti 
w1) kò sì yẹ gi òre ẹyẹ, nitotọ kàka bẹ̀ nitoriti 
a kò ṣe wọn bi Ọlọrun ti fẹ ti o sì fi lelẹ li 
aṣẹ fu wọn lati ṣe, awa kò ge aniani rẹ̀, nwọn 
BÌ nì ìwa ẹṣẹ. 


KIV. TI Iṣẹ Aṣele. 


TÉ' Atinuwa pẹlu, ti o rekọja ati ti o leke, 
ti Ofin Ọlọrun, ti nwọn npò ni Iṣẹ Aṣele, 
a kò le ikọni li ẹkọ na laìni igberaga ati 
aìnisìn : nitoripe nipa nwọn Ì enia nsọ pe, kì 
iṣe kìki eyi ti a fi le ilẹ fu wọn lati ṣe 
nikanṣogo li awọn ge, ṣugbọn pe awọn ge sgi 
ì ju eyi ti abẹ̀re lọ lọwọ wọn nipa igẹ isìn: 
Nigbati Kristi sọ dajudaju pe, Nigbati ẹnyin 
ba ṣe gbogbo ohun ti apalaṣe fu nyin tan, ẹ 
ma wipe, Ọmmọ ẹ̀dọ alaìlere ni wa. 


KV. T4 Eristi rákamṣoṣo laìtẹṣẹ. 


I otitọ ẹda wa, a da Kristi Ti ohun gbogbo 

bi awa, ẹ̀ṣẹ nikanṣgogo li okù, ninu eyiti 
o mọ kuro to to, ati lara rẹ̀ ati 1 ẹmmí rẹ. 
O wá lati ṣe Ọdọ agutan ni laìni abawọn, 
ẹni, nipa ẹbọ ara rẹ̀, ti o ru lẹkan, ki o le 
iko ẹṣẹ nwọn-ni ti aiye lọ, bẹ̀ni, bi Baint 
John ti wi, pe, ẹ̀ṣẹ kò si li ara rẹ̀. Ṣugbọn 
gbogbo awa ara iyokun, bi o tilẹ ṣepe abaptisi 
wa, ti a sì tún wa bí ninu ti Eristi; ṣugbọn 
a ma dẹgẹ ninu ohun pupọ; bi awa ba sì wipe 

469 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


awa kò li ẹ̀ṣẹ, awa tan ara wa jẹ, otitọ kò sì si 
nìnu Wa. 


KVI. 7: ẹ̀ṣẹ lẹkin, Ibapttsmu. 


Ki ige gbogbo ẹ̀ṣẹ ikú ti a mọ ọ mọ da lẹhin 
Ibaptismu ni ige ẹ̀ṣẹ gi Ọmmí MimQ, ati 
alaìdariji.. Njẹ nitorina a kò le idu iru awọn 
ti o ṣubu sinu ẹ̀ṣẹ lẹhin Ibaptismu ni ẹbun 
ironupiwada... Lẹhin igbati awa ti gbà mmí 
MimQ, a le ya kuro ninu ore ọfẹ ti a fi fu ni, 
a sì ṣubu sinu ẹ̀ṣẹ, ati nipa ore ọfẹ Ọlọrun, a sì 
le tún dide, a, sì ṣe atun hu rere ìwa.. Nitorina 
a kò le ige aìdẹbi fu awọn ti nwipe, awọn kò 
le iṣẹ̀ mẹ, niwọn bi awọn ti wà pẹ to nihin, 
tabi awọn ti ndù iru awọn ti o ronupiwada 
nitotọ li àye idariji. 


KVII, Ti Iyamtẹlẹ ati Iijanfẹ. 


iba nge si Ìye, ipinnu titilai ti Ọlọrun 
ni nipa eyina (gaju ki a to fi ipilẹ aiye sọlẹ) 
o ti pinnu rẹ̀ la patan nipa ìmọ rẹ̀ ti o lumọ fu 
wa, lati gbà awọn ti on ti yàn nipa ti Kristi 
ninu awọn araiye, kuro ninu egún, ati ẹbi 
egbe, ati lati mu nwọn nipasẹ Kristi si igbala 
aìnipẹkun, bì ohun ẹ̀lo ti a ṣe si ọllá.. Njẹ 
nitorina awọn ti a fi iru anfani Ọlọrun ti 
ọlẹwa to bayi wọ li a npò gẹgẹ bi ipinnu 
Ọlọrun, nipasẹ ẹmmí ti nṣiṣe nigba akokò : 
nipa Ore ọfẹ wọn agba ipe na gbQ: a da 
nwọn lare h ọfẹ: a gọ nwọn di ọmmọ 
Ọlọrun nipa ìsọdọmmọ : a ṣe nwọn bi aworan 
Jesu Kristi Ọmmọ bibi rẹ̀ nikanṣogo : nwọn 
a ma rìn ni ìsìn Ọlọrun ninu iṣẹ rere gbogbo, 
nigbatiti, nipa anu Ọlọrun, nwọn a de ibi 
alafia aìnipẹkun. 

Bi ìro iwabi ọlọrun ti Iyantẹlẹ, ati Iyanfẹ 

470 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


wa nipa ti Kristi ti kún fu itunu didùn, wiwù, 
ati itunu ti a kò le ìsọ fu awọn enia iwabi. 
Ọlọrun, ati fu iru awọn ti o mẹ̀ ninu ara 
wọn, iṣiṣẹ Pmmí ti Kristi, ti nwọn sì npọn 
iṣẹ ara loju, ati ẹ̀ya ara nwọn aiye, ti nwọn 
sì fa ọkkàn nwọn sgi ohun giga ati ti ọrun 
nitoripe o fi ẹsẹ igbagbe nwọn mulẹ gìngin 
81 ti igbala aìnipẹkun ti a o fi ma jẹ alafia 
rẹ̀ nipasẹ Kristi, ati nitoriti o fi igbona ìfẹ 
wọn hàn ni gbigbona ati nitori ti o lana si 
ifẹ wọn si Ọlọrun... Bẹ̀ni, fu awọn enia ala- 
wòfin ati enia nipa ti ara laìni Ẹmmí Kristi, 
lati ma gbe ipinnu aṣẹ Iyantẹlẹ Ọlọrun kalẹ 
niwaju wọn titi iṣubu ogedengbe tì o lewu 
pupọju ni, nipa eyiti Esu ntì nwọn sinu 
aìnireti, tabi smu ìwa ogi ti ohun alaìmọ, kò 
si kere ju ewu aìnireti lọ. 

Pẹlupẹlu, awa kò le iṣe adaba ileri Ọlọrun 
bẹ̀ bi iru eyi ti a gbe kalẹ fu wa ninu 
Iwe mimẹ Ọlọrun; ati ni iṣe wa, Ifẹ Ọlọrun . 
na ni ki a ma tẹ lẹhin tì a nfi nhàn fu wa 
dajudaju ninu Ọrọ Ọlọrun. 


KVIJII. 7: ni Igbala aìmùpẹkun, nipa Orukọ 
Krtati na kamṣogo. 


AY. ỌN ti a ba ma fi gegun pelu ni awọn 
ti o dawọ le e lati wipe, Olukuluku enia 


li a o gbala nipa, Ofin tabi Ẹya ti o jẹwọ bi on 
ba sa ṣe aìsimẹlẹ lati fi ìwa aiye rẹ̀ le ilẹ gẹgẹ 
bi Ofin na, ati ìmọlẹ ìwa ẹda... Nitoripẹ, kìki 
Orukọ Jesu Kristi nikanṣogo ni Iwe mìmọ 
Ọlọrun gbé kalẹ fu wa, nipa eyiti a o fi gbà 
enia là. 


471 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN, 


KIRK. T: Ijọ Emia Ọlọrun. 


To Enia Kristi ti o ṣe hihàn ni Ijọ awọn 
olotọ enia, ninu eyiti a nwasu Ọrọ mimQ 
Ọlọrun, ti a sì nṣe ipinfuni Bakramenti nwọn- 
ni bi o ti yẹ gẹgẹ bi idasilẹ ti Kristi ninu 
ohun gbogbo nwọn-ni ti a kò le iṣe alaìni si 
eyi na.. Bi Ijọ Enia Ọlọrun ti Jerusalẹmu, 
ti Alẹksandria ati ti Àntioku ti ṣina, bẹni 
Ijọ Enia Ọlọrun ti Romu ṣina pẹlu, kì ige 
ni kìkì ìwa nwọn ati ìwa ìlanna ìsìn nwọn, 
ṣugbọn ati ninu ọran Igbagbẹ nwọn pẹlu. 


KA. Tt Ọllá aṣẹ ti Ijọ Ema Ọlọrun. 


T Ọ Enia Ọlọrun li agbara lati paṣẹ Isìn 
ironu ati ohun elo isìn, ati ọllá aṣẹ ninu 
Ijiyan IgbagbQ: ṣugbọn sibẹ̀ kò tẹ̀ fu Ijọ 
Enia Ọlọrun lati da ohun kan silẹ ti o lọdi si 
Ọrọ Ọlọrun ti ati kọwe rẹ̀ silẹ, bẹni kò sì 
le ṣe itumẹ̀ ibi kan ninu Iwe mimọ na, ti 
yio sì fi jà eke ìyan... Njẹ nitorina, bi Ijọ 
Enia Ọlọrun ti iṣe ẹlẹri ati olupamọ Iwe 
mimọ ni, njẹ bì kò ti yẹ ki o fi aṣẹ ohun kan 
lelẹ lọdi si eyina, bẹ sì ni pẹlu, eyina kò sì 
gbọdọ fi agbara fi ohun kan lelẹ lati gbagbo 
li ohun aìṣaini Bi Igbala. 


KKI. 7i Ọllá aṣẹ Ajọ Ìgbímọ Gbogbo. 


AFO le ipe Ajọ Ìgbimọ Gbogbo lẹhin ifẹ ti 
awọn Alade, nigbati a ba sì pe wọn jọ 
y (niwọn bi nwọn ti iṣe ajọ enia, ninu eviti 

iṣe gbogbo wọn ji a fi Ẹmmí ati Ọrọ 
Ọlọrun ṣe akoso) nwọn le iṣina, nigbami 
nwọn a gì ma gìna, ani ninu ohun ti iṣe ti 
Ọlọrun.. Njẹ nitorina ohun ti a ba là silẹ 

472 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


lati ọwọ nwọn wá pe a kò le iṣaìni si ìgbala, 
kò li agbara tabi ọllá aṣẹ, bikogepe a ba fi hàn 
pe lati inu Ọrọ mimọ Ọlọrun lati mu u jade 
wá. 


KKII. 7i Purgo(tori.. Ibi Ateubọ itẹnmaumọ. 


KỌ ti awọn ara Romu nipa Ibi Atubọ wẹ- 

numọ, Idariji, Fisìn, ati Itẹriba, ati fu ere, 
ati fu ẹta okú, ati pẹlu Ikepe awọn (Baint) 
enia, Mimé, ohun ifẹ ti enia fi asan humọ silẹ 
ni, ti kò sì ni idi nilẹ ninu iyin funi kan ninu 
Ọrọ iwe mimQ ṣugbọn kàka bẹ o lọ di si Ọrọ 
Ọlọrun. ì 


KEKIIL 7: Iṣẹ Alufa nin Ijọ ena. 


K? tọ fu ẹnikẹni lati dawọ le e lati gbà 
oyò on iwasu li Awujọ fu ra rẹ, tabi lati 
ma, ṣe ìipinfuni Sakramẹnti nwọn-ni ninu Ijọ 
Enia, ki a to pò e nipa ofin ki a sì ran a lati 
ma ṣe eyina.. Àwọn nwọn-ni ti a gì ran lati 
ma, giṣẹ na yì, ẹniti a yàn ti a, sÌ pe gi ìgẹ na 
yi lati ọwẹ awọn ọkọnriì ni ti a fi Ọllá aṣẹ 
ode le lọwọ ninu Ijọ enia, lati pe on ati rán 
awọn Alufa lọ sinu Agbala, Oluwa ni ki awa 
ki o sì ma kà gi ẹni ìpe nipa ofin. 


KRKIV. 74 isọrọ nin Ijọ Ema Ni òde tẹ̀ o aje 
dẹuọn, ena. 


HUN ti o lọdi si Ọrọ Ọlọrun dajudaju, ati 

gi ìṣe awọn Ijọ Enia Ọlọrun Igbani ni lati 
ma, gbadura ninu Ijọ Énia, tabi lati ma ṣiṣẹ 
Ipin-funi Sakramẹnti nwọn-ni li òde ti kò ye 
awọn enia, 


473 


ÌTANA ISÌN ỌLỌRUN, 


KRKV. Ti Sakramẹnti. 


A O MO ti a lana silẹ lati ọwéẹ 
Kristi wá kì iṣe kìki àmi nikan fu ijẹwọ 
awọn enia ti ige Kristian, ṣugbọn kì nwọn ki 
okuku le iṣe ẹlẹri dajudaju, ati àmi ore ọfẹ ti 
kì itase, ati ifẹ inu rere Ọlọrun si wa, nipa 
eyi ti nṣiṣe aìhan sode ninu wa, kì iṣe kìki pe 
nsọ wa di aye ni, ṣugbọn pẹlu ti nmu Igba- 
gbẹ̀ wa lara le, ti o sì nfi ẹṣẹ rẹ̀ mulẹ ninu 
ara rẹ̀. 

Bakramẹnti meji li a làna silẹ wa, lati ọwẹ 
Kristi Oluwa wa ninu Ihin rere,'eyini li an- 
wipe, Ibaptismu, ati Onjẹ alẹ Oluwa. 

EÉyi marun ni ti nwọn imape ni Sakramẹnti 
eyini: nì pe, Igbàniyanju, Iṣẹ ironupiwada, 
Oye Alufa, Isoyigi, ati Itorosi ni igba opìn, 
a kò le ika nwọn sgi Sakramẹnti ti Ihinrere, 
nitoripe ìru ìwa, ibajẹ ti o hù lapa kan ni lati 
ọdọ wọn wa ti o tẹle awọn Apọstle; lapa 
keji o jẹ ìwa aiye ti a jẹwọ fu ni ninu Iwe 
Ọlọrun, ṣugbọn sibẹ nwọn kò nì ìru ìwa 
Bakramẹnti bi ti Baptismu ati Onjẹ alẹ Oluwa, 
nitoriti nwọn kò ni àmi hìhàn kan tabi ìlana 
, kan ti a là silẹ lati ọdọ Ọlọrun wá. 

Kristi kò da Sakramẹnti silẹ lati ma wò ni 
ìran, tabi lati ma, gbé kiri ṣugbọn bikoṣe pe ki 
a. ma lò wọn bi o ti yẹ.. Ati ninu iru awọn 
ni nìkan ti ọ gbà eyina bi o ti yẹ nì nwọn ge 
agẹ rere; ṣugbọn awọn ti o gbà a laiyẹ, nwọn 
ra ẹbi egbe fu ra nwọn bi Bt. Paulu ti wì. 


KRKVI 70 Aùjẹ ti awọn Alufa, tú là ida 
aṣgeran, Sakramẹnti dauro. 
Bi otilẹṣepe ninu Ijọ Enia Ọlọrun hihàn, ti 
buburu ima ba rere dàpọ titi, ati nigba- 
474 


ÌLANA IBÌN ỌLỌRUN. 


miran ti eni buburu a ma ni ọllá aṣẹ ninu 
Ipinfuni Ọro ati Bakramẹnti nwọn-ni, ṣugbọn 
sibe niwọn bi nwọn kò ti ṣe eyina li Orukọ ara 
wọn, bikoṣe ni ti Kristi, ti nwọn sì nṣe iṣẹ 
Alufa nipa oye ati ọllá iṣẹ rẹ̀, a le ma gbà Iṣẹ 
Alufa wọn lò, ati ni gbigbọ Ọrọ Ọlọrun ati 
nigbigbà Sakramẹnti nwọn-n1. 

Bẹ̀ni a kò sì gbà aranṣe ìlana ti Kristi kuro 
nipa iwabuburu nwọn, tabi bẹ̀ni a kò sì bu 
ẹbun ore ọfẹ ku kuro lọdọ iru awọn nipa 
igbagbQ ti nwọn sì gbà Sakramẹnti na, bi o ti 
yẹ, ti a pinfu wọn lati ọwọ nwọn wá; eyi ti 
o jasi aṣẹ rere, nitoriti idasilẹ ti Kristi ati 
ileri rẹ̀, bi otilẹ ṣepe lati ọwọ awọn enia 
buburu lati pin wọn fu ni. 

Wugbọn o ṣe ipa iṣẹ ti akoso ti Ijọ Enia 
Ọlọrun ki a bòre niti awọn Alufa, buburu, 
ki a sì fi wọn sọn latì ọdọ awọn ti o mọ 
ẹ̀ṣẹ nwọn wá; ati li opin rẹ̀ niti a ri wọn 
ninu ẹbi, nipa idajọ otitọ ki a bọ wọn li 
oye. 

KRKUVII. 74 Baptismu. 


Do ll! kì iṣe kìki àmi ijẹwọ ati àmi 
ìyatọ, nipa eyi ti 8 fi imọ Kristian ninu 
awọn ẹlomiran ti a kò sami Kristi si, ṣugbọn 
àmi Atunda ni pẹlu tabi tì Ibi titun, nipa 
eyiti, bi ẹnipe ohun òlo ti a fi nlọ awọn ti a 
gbà Ibaptismu nitotọ sinu Ijọ Enia Ọlọrun ; 
ileri idariji ẹ̀ṣẹ, ati ti isọdọmmọ awa, lati ma. 
ṣe ọmmọ Ọlọrun nipa Ẹmmí Mimọ li a sọ li 
àmi gbangba a sì de edidi rẹ̀; A fi ẹsẹ 
Igbagbẹ mulẹ, Ore ọfẹ sì npọsi i nipa agbara 
adura si Ọlọrun Baptismu ti awọn ọmmọ ọwọ 
ni ki a gbà si ọwọ ṣe ninu Ijọ Énia Ọlọrun bi 
o ti wù ki o ri, bi ohun ti o yẹ julọ nìnu ìlana 
ti Kristi. 
475 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


KAVI. 7: Onjẹ Alẹ Oluua. 
NJẸ alẹ Oluwa kì iṣe kìki àmi ifẹ ti Kris- 


tian iba ma ni ninu ara, nwọn, ẹnìkini 
gi ekeji; ṣugbọn kàka bẹ bikoṣe Bakramẹnti 
ti Idande wa nipa Ikú Kristi: to bẹ̀ pe fu 
iru awọn ti ọ gbà a bai o ti tọ si ati si yìyẹ, 
ati pẹlu igbagbQô, Akara ti awa. mbù, abapin 
Ara ti Kristi ni, ati pẹlu Ago Ibukún ni, 
alabapin Ẹjẹ ti Kristi ni. 

Iparada ohun ìwa tabi ipada di ara miran 
ti Akara ati Ọti Wain niti Onjẹ alẹ Oluwa, 
ni a kò le iladi rẹ̀ nipa Iwe mimQ; gugbọn 
o lọdi st Iwe mimọ ti o daniloju: o bì iṣe 
idasile Sakramẹnti gubu, o sì da idì ìsìn ẹ̀ṣin 
pupọ silẹ. ; 

A nfi ara Kristi fu ni, a ngbà a, a njẹ ẹ 
ninu Onjẹ alẹ na, ṣa, nipa ti ige ọrun ati mp8 
ẹmmí.. Ati idi nipa eyi ti a ngbà Ara Eristi 
ti a sì njẹ ẹ ninu Onjẹ alẹ on ni Igbagbẹ. A kò 
ti ọwẹ Kristi fi ìlana Bakramẹnti Onjẹ alẹ silẹ, 
pe ki a ma gbà a, ki a ma gbé e kìrì, ki a ma 
gbé e goke, tabì kì a ma forì balẹ fu u. 


KKIRK. Ti era buburu ti kò jẹ Ara Kristi ni 
ltlo Onjẹ Alẹ Oheaba. 


NIÁ buburu, ati iru awọn ti kò ni àye 

igbagbọ, bi nwọn tilẹ fi ehin wọn tẹ̀ 
Sakramẹnti ti Ara ati Ẹjẹ Kristi nìpa ti ara 
ati nigbangba (bi Baint Augustine ti wi) 
gugbọn kò sì ipa ti wọn gbé ṣe alabapin 
ti Kristi; ṣugbọn kà ka bẹ̀ nwọn jẹ, nwọn 
sì mu àmi tabi Sakramẹnti ti iru ohun nla 
ni si ẹbi egbe nwọn. 


476 


ÌT ANA ISÌN ỌLỌRUN. 


KAKA. 74 Iru mejeji. 


KÌ ifi Ago ti Oluwa dù awọn enia alaì- 

joye alufa: mitoripe ipa, mejeji ti Bakra- 
mẹnti Oluwa h oyẹ ki a ma ge ipinfuni fu 
gbogbo enia ti iṣe Eristlan bakanna, nipa 
ìlana ofin. Krigti. 


AKATI. 7s Ọrẹ kan tẹ Kristi ti o part lori 
Agbelebu. 


I'IỌRI Kristi ti o ṣe lẹkan, on ni idande, 
etutu, ati itẹnilọrun pipe ni, fu gbogbo ẹ̀ṣẹ 
agbaiye yi, ati ti alileba, ati ti atọwọda ; kò 
Bì si ìtẹnilọrun miran fu ẹ̀ṣẹ, bikoṣe eyina 
nikanṣoṣo... Njẹ nitorina ẹbọ ti Mass nwọn- 
ni ninu eyiti nwọn a fi ma wipe, Àwọn 
Alufa nfi Kristi rubọ fu alàye ati okú, lati 
ni imuirora kuro tabi ẹbi ẹ̀ṣẹ o jasi ọrọ odi, 
jijaẹrọ, ati ẹ̀tan ti o lewu ni. 


KKRKII. 754 Isosjaigt ti ainọn, Alufa. 


Á KÒ paṣẹ fu awọn Olori Alufa, awọn Alufa 
ati awọn Deakọni lati inu ofin Ọlọrun wa 
pe, ki nwọn ki o ge ileri iṣapọn, tabi lati mu 
ara duro kuro lati soyigi: nitorina, o tọ fu 
wọn, bi o ti tọ fu gbogbo ọkọnri Kristian 
lati goyigi nigbati o ba wù wọn bi nwọn ba 
ti rò si pe eyina yio ṣe rere 81 ìwabì ọlọrun. 


KRKKIII 7: akọn Ẹmti a ṣatì kuro, bi a ti 
:/ò n0Ọn, sẹlẹ. 
LO. ni nipa ikọsilẹ gbangba ti a ṣati kuro 
ninu iṣọkan Ijọ Enia Ọlọrun, ti a sì yọ 
kuro ninu ibadapọ, o yẹ ka mu u kuro ninu 
477 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


gbogbo awujọ awọn olotọ, bi Keferi ati bi 
Agbowode, titi digba ti yio fi ṣe itunu nipa 
iṣẹ ironupiwada, ti a sì gbà a sinu Ijọ Enia 
Ọlọrun lati ipasẹ Onidajọ wa ti o ni Ọllá 
a gẹ Binu rẹ̀ na. 


KKRKIV. 7 Ìtan Ijọ Enia Ọlọrun. 


K' kuku ṣe agbara pe ki Ìtan ati ìlana 
isìn ki o ri bakanna ni ibi gbogbo ki 
o Bì ge dede, nitoripe nigba gbogbo nwọn ati 
ma, yàtọ a sì ma pa wọn da, gẹgẹ bi ìyatọ 
ìlu ilu ati igba, ati ìlo ìwa enia, niwọn bẹ̀ 
ti a kò fi ṣe ìlana ohun (ti o lọdì si Ọrọ 
Ọlọrun... Ẹnikẹni nipa iro ikọkọ ara rẹ̀, ti 
o mọ ọ mẹ, ti o sì pinnu rẹ̀, ti o sì ba ìtan 
ati ìlana isìn ti Ijọ Énia Ọlọrun jẹ, ti kò 
lọdi si Ọrọ Ọlọrun, ti o sì ṣepe. alana, rẹ̀ silẹ 
a Bì jẹwọ lati ọwọ Ọllá aṣẹ gbogbo otọ kulu 
wa, o tọ ki a ba a wi ni gbangba (ki awọn 
ẹlomiran ki o le ibẹru lati ge bẹ̀) bi ẹniti 
o gẹ si ìlana Ijọ Enia Ọlọrun, tì o sì pa Ọllá 
agẹ Ijoye lara, o sì ṣa ọkkàn awọn ara alaì- 
lera Ii ọgbẹ Wa 
" Olukuluku tabi ororilẹ Ijọ Enia Ọlọrun o 
ni ọllá aṣẹ lati da, lati parọ, ati lati ṣe iparẹ 
lo ìsìn, ìsìn ironu ti Ijọ Ema Ọlọrun ti 
alana silẹ nipa ọllá aṣẹ enia, to nìwọn bẹ̀ ki 
a ge ohun A PA 81 igbeduro. 
KKAV. Ti HomaRh:: Iabe Tuasu. 

T' Iwasu (Homili) keji, orukọ olukuluku 

eyiti a fi tì i nisalẹ Ìlana yi, oni Ẹkọ 
ìwabi-ọlọrun ti o yò korokoro, o sì ṣe ohun 
ti a kò le ige aìnìi fu igba nwọnyi, gẹgẹ bi 
Iwe Homili iṣaju ti a mu jade nigba Ẹdwardi 
Kẹfa; nitorina awa sì rò nwọn gi Kikà lati 

478 


ÌTLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


ọwọ awọn Àlufa wa ninu Ijọ-ijọ Enia Ọlọrun 
laìsimi Ti ohùn gbangba, ki o ye wọn ki o 
le iye awọn enia. 


€O 00 mẹ O9 OUR. to bọ ee 


ua imaa 
a O 


ka ima ju 
nẹẹẸ Qa bỌ 


15. 


ah oun ju jeô 
KO OO 4 OO 


bò bọ 
a O 


Orukọ awọn Họmili Iwe Iwasu 


. 'Ti Ìlo rere Ile Ọlọrun. 
. BI ewu Iboriṣa. 
,. Ti Itunṣe ati Ipamọ Ile Ọlọrun ni 


mìmẹ̀, 


. Ti Iṣẹ rere: gaju ti Ìgbawẹ. 

. Bi Ajẹki ati Amupara. 

. B1 Aṣeleke tì Agọ. 

. T'i Adura. 

. Ti Ipò ati Igba ti Adura. 

.. Pe ọyẹ ki a ma gigẹ alufa ti Adura, li 


agbajọ ati Bakramẹnti wọn-ni li 
ede ti a mẹ̀. 


. Ti Ibẹwọ fu Ọrọ Ọlọrun 
. Ti Itọrẹ-anu. 

. Ti Ibí Kristi. 

. Ti Ijiya Kristi. 

. T'i Ajinde Kristi. 


Ti Igba yiyẹ Sakramẹnti Àra ati Ẹj 
Kristi. 


.. Ti Ẹbun Ẹmmí Mimọ, 
. Ti Ọjọ Ẹbẹ, 

. Ti Iwa Isoyigi 

. Ti Ironupiwada 

. Bi Ọlẹ. 

. BI Igọtẹ. 


KAKKVI. Ti Iyasọtọ awọn Biṣọpù ati awọn 
Alufa. 


TD'? Iyasọtọ ti Olori awọn Biṣgọpu, ati ti 
awọn Biṣọpu, ati Ifijoye awọn Alufa ati 
awọn Deakoni, ti a gbé lelẹ ni lọwọlọwọ yi 


nigba 


ti Ẹdwardi Kẹfa, ti a sì fi ẹsọ eyina 
479 


ÌLANA ISÌN ỌLỌRUN. 


mulẹ nipa ọllá aṣẹ ti Ijọ Igbimọ, o ni ohun 
gbogbo ninu ti o yẹ si iru Iyasọtọ ati Ifijoye 
bẹ̀: bẹni kò si ni ohun kan ninu, nipa ti ara 
rẹ̀ ti iṣe isìn-kusin tabi alaìṣe ìwabì ọlọrun. 
Ati nitorina ẹnikẹni ti a ba yà sọtọ ti a ba sì 
fi joye gẹgẹ bi ìlana, bi ìsìn ironu ti Iwe na, 
lati igba Ọdun Keji Ọbba Ẹdwardi ti a tì sọ 
gaju ni di isisiyi, tabi lẹhin eyi, a o yà a 
sọtọ, a o sì fi joye gẹgẹ bi Ìlana na; awa pa a 
li aṣẹ pe gbogbo iru awọn nwọn-ni nipa titọ, 
lẹsẹlẹsẹ, ati bi ofin ji ayasọtọ a sì fi joye. 


KKKVII. TO awọn Ijoye Alaṣe Ilu. 


LLANLA ti Ọbba li o ni agbara ni ilẹ 

Ọbba Ẹngland ati ninu Ilẹ rẹ̀ miran, ti 
ẹniti olori Oye Ọbba, Tlẹ iṣe, iba iṣe ti Iṣẹ 
Alufa tabi ti Ijoye ilu, ninu ohun gbogbo tai rẹ̀ 
ni; ki isì ige, tabì kò sì yẹ, lati ge, ki o sì 
tẹriba fu ajeji Ilẹ Ọbba. 

Nibiti awa fi olori ijọbba fu Ọllanla ijọbba, 
nipa, Orukọ na, li eyiti awa fi nmọ inu awọn 
kan, ewu enia, pe a kàn wọn le ewọ awa, kò 
fi iṣiṣe Alufa ti (Ọrọ Ọlọrun tabi ti Bakkrramẹnti 
fu awọn Alade wa, ohun na yi, ti gẹ ti a pa 
ni lọwọlọwọ yi, lati ọwẹ Elisabẹti Ọbba wa, 
o fi hàn ni gbangba; ṣugbọn kìki aṣẹ ni ti 
awa ri ti a ti nfi fu gbogbo awọn Alade ẹni 
ìwabìi-ọlọrun ninu Iwe mìmẹ̀ lati ọwẹ̀ Ọlọrun 
tikara rẹ̀ wá; eyini ni pe, kì nwọn ki o ma ge 
akoso ìwa gbogbo ati ila gbogbo tì a fi si 
sakani iṣọ wọn, iba iṣe Ijoye Alufa, tabi ti 
Ijoye aiye, kì o sì fi idà oye alagẹ ilu ṣe akogo 

e awọn agidi ati awọn olusẹ buburu enia. 

Olori alufa ti Romu kò ni ilẹ ni Ilẹ Ọbba 
Ẹngland yi. 

480 


IFẸSẸLELẸ. 


Ofin Ilẹ Ọbba le ifi ikú ṣẹ awọn enia Kris- 
tian ni iṣẹ, nitori ẹ̀ṣẹ ati 1wa buburu. 

Otọ fu awọn ọkọnri Kristian nipa ofin awọn 
Ijoye ilu lati di ihamọra ogun, on ati gìn h 
ogun. EE 


KRKRKUVIIL 76 ohun iná, tù Kristian, ti kì ṣe 
Ajọna. 

RÒ ati Ohun ini ti Kristian ti kì iṣe Ajọni 

nipa itosi nipa orukọ, ati nipa ìnì eyina, 
bi awọn kan Aṣodisi baptisti ti ngefefe eke. 
Ṣugbọn bi o ti ri bẹ̀ ni gbogbo enia, li ọyẹ, 
ninu iru ohun ti o ni, ki o ṣe ẹ̀ṣsọnnu kì o mu 
ṣe ìtọrẹ anu fu talaka, niwọn bì agbara, rẹ̀ 
ti to. 


KNKKIRK. 7i Epe Enia ti iṣe Kristian. 


I awa ti jẹwọ pe, a kò Ibura asan ati ti 

aìrotẹlẹ fu awọn Enia ti iṣe Kristian lati 
ọwọ Oluwa, wa, Jesu Kristi wá, ati Jakọbu 
Apọstihi rẹ̀, bẹli awa rò pe Isìn Kristi kò kẹ 
funi pe, ki a má ge bura nigbati awọn Ijoye 
ilu ba bẹ̀re rẹ̀, ninu ẹran ti igbagbé, ati ti 
ifẹni, niwọn bẹ̀ bi a ba ṣe e gẹgp bi Ikọ Woli 
nì, hi aìṣgegbe ni ìdajọ ati li otitọ. 





IFẸSẸLELẸ. 


WE; Ìlana yi ti a ti kà ṣaju ni, a sì tún 

jẹwọ rẹ̀, awa sì fẹ ẹ lati dimu, ati lati ṣe e 

ni Ilẹ Ọbba yi nipa ijẹwọ ati Ifohun si Iya- 

lode, Elisabẹti Ọbba wa, nipa ore ọfẹ Ọlọrun, 

ti England, France, ati Ireland Ọbba, Alabò 

Igbagbo ni 6te.. Iwe Ìlana na yi ni a kà 
481. 11 


ORUKỌ ÌLANA NWỌN-NI. 


pẹlẹpẹlẹ, ti a sì tún fi ẹsọ rẹ lelẹ nipa ikọwe 


ijẹrisì 


lati ọwọ awọn Arehbiṣọpu ati awọn 


Biṣọpu ti Ile Igbimọ Oke ni, ati nipa ikọwe 


ìjẹrìsì 


lati ọw awọn gbogbo Alufa ti Ile 


Igbimọ Isalẹ ni ninu Àpejọpọ wọn li Ọdun 
Oluwa wa 1571. : 





ORUKỌ ÌLANA NWỌN-NI. 


1. Ti Igbagbô ni Mẹtalọkan Mimẹ̀. 
9. 'Ti Ọrọ tabi Ọmmọ ti a da li enia iyenia. 
8. 'Ti Isọ kalẹ Kristi lọ si Ipo okú. 
4. Ti Ajinde Kristi. 
5. Ti Ẹmmí Mimọ. 
6. Ti 'Titọ ti Iwe mim Ọlọrun fu Igbala. 
7. Ti Majẹmu Atijọ. 
8. Ti Igbagbọ Mẹtẹta ni. 
9. Ti Ì!ṣẹ Atilẹba tabi eyiti Abinibi. 
10. Ti Ifẹ Omnira, 
11. T'i Idalare. 
12. Ti Iṣẹ Bere. 


20. 
21, 
aà. 
23. 
4, 


. 'T'i Iṣẹ Rere gaju Idalare. 

. Ti Iṣẹ ÀAṣele. 

. Ti Kristi nikanṣoṣo laìlẹṣẹ. 

. Ti Ẹṣẹ lẹhin Baptìsmu. 

. 'T'i Iyantẹlẹ ati Iyanfẹ. 

. Ti ini Igbala aìnipẹkun nipa Orukọ 


Kristi nikangogo. 


. Ti Ijọ Enia Ọlọrun. 


T'i Ọllá aṣẹ ti Ijọ Enia Ọlọrun. 
Ti Ọllá aṣẹ Ajọ Ìgbimọ Gbogbo. 
T'i Purgatory Ibi Atubọ wẹ̀numọ. 
T'i iṣẹ Alufa ninu Ijo Enia. 
Ti isọrọ ninu Ijọ Enia li ede ti o ye 
awọn enia. 
482 


25. 
26. 


27. 
28. 
29. 


90. 
91. 


32. 
33. 


94. 
35. 
96. 
87. 
88. 
89. 


IWE AJỌBI ATI IBATAN. 


Ti Sakramẹnti. 

Ts' Aìyẹ ti awọn Alufa ti kì ida aṣgeran 
Bakramẹnti duro. 

Ti Baptismu. 

T'i Onjẹ Alẹ Oluwa. 

T'i awọn Enia buburu ti kò jẹ Ara Kristi 
ni lilò Onjẹ Alẹ Oluwa. 

T'i Iru mejeji. 

Ti Ọrẹ kan ti Kristi ti ọ pan lor 
Agbelebu. 

T' Isoyigi ti awọn Alufa. 

Ti awọn Ẹnìti a ṣati kuro, bì a tì yà 
wọn ailẹ. 

Ti Ìtan Ijọ Enia Ọlọrun. 

Ti Họmilhi: Iwe Iwasu. 

'T'i Iyasọtọ awọn Biṣọpu ati awọn Alufa. 

Ti awọn Alaṣẹ Ilu. 

T'i ohun ini ti Kristian ti kì iṣe Àjọn1. 

Ti Épe Enia ti iṣe Kristian. 





IWE AJỌBI ATI IBATAN. 


NINU EYITI BI ẸNIEẸNI BA TAN 


"A KÒ FU U NINU IWE MIMỌ ỌLỌBUMN ATI NINU 
OFIN WA LATI NI ARA WỌN LI ỌKỌ ATI LI AYA. 


my OS OrSh QO ba 


Ọkọnri ki o má ṣe ni i Rh aya— 


. Iyala rẹ̀. 

. Aya babba la rẹ̀. 

. Iyala aya rẹ̀. 

. Àrabìiri Babbe rẹ̀. 

. Arabìrì Iya rẹ̀. 

. Aya Atakẹn£i Babba rẹ̀. 
. Aya Arakọnri Iya rẹ̀. 


483 T1i2 


a ama 


IWE AJỌBI ATI IBATAN. 


. Arabiri Babba Aya rẹ̀. 

. Àrabirì Iya Aya rẹ̀. 

. Iya rẹ̀. 

. Àya, Babba rẹ̀. 

. Iya Aya rẹ̀. 

. Ọmmọbiri rẹ̀. 

. Ọmmọbiri Àya rẹ̀, 

. Aya Ọmmọbìri rẹ̀. 

).. Arabìrì rẹ̀. 

. Àrabìrì Aya rẹ̀. 

. Àya, Àrakọnri rẹ̀. 

. Ọmmọbiri ti Ọmmọkọnri rẹ̀. 

. Ọmmọbiri tì Ọmmọbiri rẹ̀. 

. Aya Ọmmọkọnri ti Ọmmọkọnri rẹ̀, 
. Aya Ọmmọkọnra ti (Ọmmọbiri rẹ̀. 
. Ọmmọbiri ti Ọmmọkọnri A ya rẹ̀. 
. Ọmmọbiri ti Ọmmọbir1 Àya rẹ̀. 

. Ọmmọbiri ti Àrakkọnri rẹ̀. 

. Ọmmọbiri ti Àrabíirl rẹ̀. 

. Àya Ọmmọkọnriì tì Arakọnrì rẹ̀. 
. Aya Ọmmọkọnri ti Àrabirì rẹ̀. 

. Ọmmọbiri ti Àrakọnri Aya rẹ̀. 

. Ọmmọbiri ti Arabaìri Aya rẹ̀. 


Obiri ki o má geni i li ọkọ— 
. Babba la rẹ̀. 
. Ọkọ Iyala rẹ̀. 
. Babba la Ọkọ rẹ̀. 
. Arakọnri Babba rẹ̀. 
. Arakọnri Iya rẹ̀. 
Ọkọ Arabiri Babba rẹ̀. 
Ọkọ Arabiri Iya rẹ̀. 
. Àrakọnri Babba Ọkọ rẹ̀. 
. Àrakọnri Iya Ọkọ rẹ̀. 
. Babba rẹ̀. 
Ọkọ Iya rẹ̀. 

484 


ki O tD OO 74 OO OtọPÙ to tọ ro 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
aa. 
a3. 
24. 
29. 
26. 
27. 
28. 
29. 
90. 


IWE AJỌBI ATI IBATAN. 


Babba Ọkọ rẹ̀. 

Ọmmọtkọọnri rẹ̀. 

Ọmmọkọnri Ọkọ rẹ̀. 

Ọkọ Ọmmọbiri rẹ̀. 

Arakọnri rẹ̀. 

Arakọnrì Ọkọ rẹ̀. 

Ọkọ Arabiri rẹ̀. 

Ọmmọkọnri ti Ọmmọkọnri rẹ. 
Ọmmọkọnri ti Ọmmọbiri rẹ̀. 

(Ọkọ Ọmmọbiri ti Ọmmọkọnri rẹ̀. 
Ọkọ Ọmmọbiri ti Ọmmọbiri rẹ̀. 
Ọmmọkọnri ti Ọmmọkọnri Ọkọ rẹ̀. 
(ỌỌmmọkọnra ti Ọmmọbiri Ọkọ rẹ̀. 
(Ọmmọkọnri ti Àrakọnri rẹ̀. 
Ọmmọkọnri ti Arabiri rẹ̀. 

Ọkọ Ọmmọbiri ti Arakọnri rẹ̀. 
Ọkọ Ọmmọbiri tì Arabiri rẹ̀. 
(Ọmmọkẹọnri ti Arakọnri Ọkọ rẹ̀. 
Ọmmọkọnrai tì Arabiri Ọkọ rẹ̀. 


